CHUO CHA 


MAAGANO MAPYA 


YA 


BWANA WETU 


JESU MASIHI 


MWOKOZI WETU 


MANENO YA KISAWAHILI 


LONDON 
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY 
1933 


Google 


MAJINA NA 


MATHAYO . e œ 


MARIKO . . ... 
LUKA...’ 
JOHANA . . à 

VITENDO. . . 

WARUMI. . .. 
I. WAKORINTHO . 
II. WAKORINTHO . 
WAGALATIA. . . 
WAEFESO. . e à 
WAFILIPI. . è à 
WAKOLOSAI . . 
L WATHESALONIKE 


II. WATHESALONIKE . 


Google 


TARATIBU YA VYUO VYOTE VYA 
MAAGANO MAPYA. 


UKURASA 

p ë 5 
>. o a 78 
. > . 123 
. . 200 
i 257 
. 335 

. ». . 368 
. e 400 
. > » 421 
e e >» 432 
> o » 443 
e . . 452 
e > 459 
>. » 466 


I. TIMOTHEO . 
II. TIMOTHEO 


e . e @ . 471 


TITO .., > èo o o o e 486 
FILEMONA ©. o e o o 490 
WAHIBIRANIA . >. > > ». 492 
JAKUBU . . +e o o > 517 
I. PETERO . . e o o . 525 
II. PETERO . ». o o > 535 
I. JOHANA ., e e o o e DAI 
II. JOHANA . e e o o 550 
III. JOHANA. e >o e o o 551 
JUDA. à è o o o o o D3 
UFUNUO > o > o e > o 556 


INJILI TAKATIFU 


(MAANA, NI HABARI NJEMA), 
KAMA ALIVYOILETA 


MATHAYO. 


1 CHUO cha kizazi chakwe Jesu Masihi, Mwana wa 
Daudi, Mwana wa Iburahim. 

2 Iburahim alimzaa Isaaka, na Isaaka akamzaa 
Jakubu, na Jakubu akamzaa Juda na nduguze, 3 na 
Juda akamzaa Perezu na Zarahu kwa Thamaru, na 
Perezu akamzaa Hazoron, na Hazoron akamzaa Ra- 
mu, 4 na Ramu akamzaa Aminadabu, na Aminadabu 
akamzaa Nahashon, na Nahashon akamzaa Salumon, 
5 na Salumon akamzaa Boazu kwa Rahabu, na Boazu 
akamzaa Obedu kwa Ruth, na Obedu akamzaa Jese, 
6 na Jese akamzaa mfaume Daudi. 

Na Daudi akamzaa Suleimani kwakwe huyo aliye- 
kuwa mke wa Uria, 7 na Suleimani akamzaa Reho- 
boam, na Rehoboam akamzaa Abia, na Abia akamzaa 
Asa, 8 na Asa akamzaa Jehoshafatu, na Jehoshafatu 
akamzaa Joram, na Joram akamzaa Uzia, 9 na Uzia 
akamzaa Jotham, na Jotham akamzaa Ahazu, na Ahazu 
akamzaa Hezekia, 10 na Hezekia akamzaa Manase, 
na Manase akamzaa Amon, na Amon akamzaa Josia, 
ll na Josia akamzaa Jekhonia na nduguze katika 
zamani za kuguria Babilon. 

12 Hata baada ya kule kuguria Babilon, Jekhonia 
akamzaa Shealitieli, na Shealitieli akamzaa Zeruba- 


beli, a3 jajgomoanek akamzaa Abihudu, na Abihudu 


e o MATHAYO 1 


akamzaa Eliakim, na Eliakim akamzaa Azoro, 14 na 
Azoro akamzaa Zadoko, na Zadoko akamzaa Akhim, 
na Akhim akamzaa Eliudu, 15 na Eliudu akamzaa 
Eleazaru, na Eleazaru akamzaa Mathan, na Mathan 
akamzaa Jakubu, 16 na Jakubu akamzaa Jusufu mu- 
mewe yule Mariam ambae kwakwe alizaliwa ' Jesu 
aitwae li Masihi. 

17 Basi imekuwa vile vizazi vyote toka Iburahim 
hata Daudi ni vizazi kumi na vi-ne; na toka Daudi 
hata kule kuguria Babilon ni vizazi kumi na vi-ne; 
na toka kule kuguria Babilon hata Masihi ni vizazı 
kumi na vi-ne. 

18 Na Jesu Masihi kuzawa kwakwe kulikuwa hivi : 
wakati Mariam mamae alipoposwa ni Jusufu, kabula 
hawajasongeleana, akaonekana yuna mimba kwa 
Roho Mtakatifu. 19 Na yule mumewe, yule Jusufu, 
kwa vile alivyo mtu wa haki hataki kumfedhehi, 
akaazimu kumuata siri. 20 Alipokuwa akiyawaza 
hayo, wakati huo malaika wa Bwana akamtokea katika 
ndoto, akamwambia, Ewe Jusufu mwana wa Daudi, 
usiche kumtwaa Mariam mkeo, kwani hicho kilicho- 
tungwa mimba ndani yakwe chatokana na Roho 
Mtakatifu: 21 nae atamzaa Mwana, utamwita na jina 
lakwe JESU, kwani ndiye atakaewaokoa watu wakwe 
na madhambi yao. 22 Nayo yote haya yamekuwa illi 
lipate timia lililonenwa ni Bwana kwa kanwa la nabii, 
aliposema, 

23 Angaliani, mwanamwali atakuwa na mimba, 

tena atamzaa kijana mwana-mume, 

Nae jina lakwe watamwita Imanueli; 
maana yakwe likigeuzwa, ni Mwenyiezi Mngu pamoja 
naswi. 24 Na Jusufu alipoondoka usingizini mwakwe, 
akafanya kama alivyoagizwa ni malaika wa Bwana, aka- 
mtwaa mkewe, 25 wala hakumjua hata alipokwisha 
mzaa kijana ua. : akamwita jina lakwe JESU. 


MATHAYO 2 7 


2 NA alipokwisha zaliwa Jesu huko Bethilehemu 
ya Uyabudi katika siku za mfaume Herode, wakati 
huo watu mamajusi, watoka pande za mashariki, 
wakawasili Jerusalem, wanena, 2 Yuko wapi yule 
aliyezaliwa mfaume wa Mayahudi? kwani nyota ya- 
kwe huyo tumeiona pande za mashariki, tumekuja 
illi kumuabudu. 3 Aliposikia yale mfaume Herode 
akangiwa ni kituko, yeye na Jerusalem yote pamoja 
nae. 4 Akisha akawakutanisha makuhani wakuu na 
wana-wa-vyuoni pia wote, akawauliza, Ni wapi Ma- 
sihi atakapozaliwa? 5 Wao wakamwambia, Katika 
Bethilehemu ya Uyahudi, kwani ndivyo ilivyoandikwa 
kwa mkono wa nabii, ya kwamba, 

6 Nawe Bethilehemu, nti ya Juda, 
ji at hu mdogo myongoni mwa maamiri wa 
uda: 
Kwani kutoka kwako wewe atatokea mwenyi 
kutawala, | | | 
Mtu atakaewatunga watu wangu Isiraeli, 

7 Ndipo Herode akaweta siri wale mamajusi akawa- 
taka hakika ya majira yakwe ile nyota kuonekana. 
8 Akawapeleka hata Bethilehemu, akawambia, Ene- 
ndani mukapeleleze hakika-hakika katika habari ya 
kile kijana, mumuonapo mnihubiri, nipate nami kwe- 
nda kumuabudu. 9 Wale walipokwisha sikia maneno 
ya mfaume wakenda, nayo nyota waliyoiona pande za 
mashariki, ile, yawatangulia, hata ikenda ikasimama juu 
ya pahali kilipo kile Řij ana kichanga, 10 Wakaiona 
ile nyota, wakafurahi furaha kubwa mno. 11 Walipo- 
fikilia ndani ya a kpe wakakiona kijana na Mariam 
mamae, wakaanguka na nti, wakakiabudu, wakafungua 
akiba zao, wakakisongezea kile kijana vipawa, dhahabu 
na ubani na manemane. 12 Kisha baadae walipoo- 
nywa ni Mwenyiezi Mngu kwa kuoteshwa ya kutorejea 
kwa n COO akashika ndia nyengine wakenda zao kwao. 


8 MATHAYO 2 


13 Walipokwisha ondoka wale, huyo ndiye, malaika 
wa Bwana akamtokea Jusufu katika ndoto, akamwa- 
mbia, Ondoka hapo ulipo ukitwae kile kijana na 
mamae, ukimbilie Misiri, ukae kuko hata nitakapo- 
kwambia: kwani Herode aja kitafuta kile kijana 
illi kukiangamiza. 14 Nae akasimama, akakitwaa kile 
kijana na mamae, akaondoka na usiku, akenda zakwe 
Misiri; 15 akakaa kuko hata Herode alipokwisha kufa, 
lipate timia hilo lililonenwa ni Bwana kwa kanwa la nabii, 

Kumtoa Misiri nilimwita Mwanangu. 

16 Ndipo hapo Herode akajiona ametekwa ni wale 
mamajusi, akaghadhibika mno, akatuma watu aka- 
viangamiza vijana vyote wakaao Bethilehemu na 
kando-kando yakwe killa pahali, waliopata myaka 
miwili na upungufu wa myaka miwili, kama majira 
aliyoyahakikisha na wale mamajusi. 17 Wakati k 
likatimia lile lililonenwa kwa kanwa la nabii Jeremia, 
aliponena, 

18 Rama kumesikilikana sauti, 

Kulia na kupiga kite; 

Rakheli yuawalilia wanawe; 

Hakubali kunyamazishwa, maana hawako. 

19 Na alipokwisha kufa yule Herode, huyo ndiye, 
malaika wa Bwana akamtokea Jusufu huko Misiri 
katika ndoto, 20 akamwambia, Ondoka ukakitwae 
kijana na mamae, mwenende nti ya Isiraeli: kwani 
wansha kufa wale waliokuwa wakitaka nafusi ya kile 
kijana. 21 Akaondoka akakitwaa kijana na mamae, 
akenda nti ya Isiraeli: 22 lakini aliposikia kwamba 
Arikhelau amekuwa mfaume Uyahudi badala ya Herode 
babae, akafanya khofu ya kwenda huko; illa nae akisha 
onywa ni Mwenyieri Mngu kwa ndoto, akenda zakwe 
pande za Galili, 23 akenda akaketi mji mmoja uki- 
itwa Nazarethi, lipate timizwa lililonenwa kwa kanwa 
la manabii, ya kwamba ataitwa Mnazari. 

Google 


MATHAYO 8 9 


3 NA kalika siku zile akatokea Mbaputizi Johana 
yuahubiri katika bara ya Uyahudi, akisema, 2 Tubuni, 
kwani ufaume wa mbingu umekwisha kurubia. 3 Kwani 
huyo ndiye aliyetajwa kwa kanwa la nabii Isaia,aliponena, 

- Sauti ya apigae kelele barani: 

Fanyani tayari ndia ya Bwana ; 

Yanyosheni sawa mapito yakwe. 

4 Na mwenyewe yule Johana, mavao yakwe aliyokuwa 
akivaa ni ya manyoya ya ngamia, yuna na mshipi wa ngo- 
vi kiunoni mwakwe, na chakula chakwe ni cha nzige na 
asali ya mwitu. 5 Zamani hizo ikawa yule kwendewa ni 
watu palepale, watoka Jerusalem na Uyahudi wote na 
kandokando ya Jorodan pande zote, 6 wakibaputizwa 
nae katika mto wa Jorodan, huku waungama madhambi 
yao. 7 Na alipoona watu wangi, watu katika Mafarisai 
na Masadukai, wamjilia katika kubaputizi kwakwe, 
akawambia, Enywi uzao wa nyoka, n nani aliyewaonya 
kuikimbia hasira hiyo ijayo? 8 Basi fanyani matunda 
yasitahiliyo toba; 9 wala msiwe kusema ndani ya 
nafusi zenu kwamba, Babaetu tuna Iburahimu: kwani 
nawambia ya kwamba katika mawe haya Mwenyiezi 
Mngu aweza kumuinulia watoto Iburahimu. 10 Hivi 
sasa lile shoka nalo limekwisha kaa mashinani mwa 
miti: basi killa mti usiozaa matunda mema hukatwa 
ukatupwa motoni. 11 Mimi nawabaputizi kwa maji 
kwa maana ya toba: lakini anifuatae yuna nguvu 
kuliko mimi, mtu ambae sifai kumtukulia viatu vyakwe; 
ndiye atakaewabaputizi kwa Roho Mtakatifu na moto. 
12 Nae uteo wakwe anao mkononi mwakwe, na uwa- 
nda wakwe atausafi, na nafaka atazikusanyia uchagani, 
illa atayateketeza matwa kwa moto usiozimika. 13 
Ndipo hapo Jesu akaondoka Galili, akenda akatokea 
kwa yule zA Wai katika mto wa Jorodan, illi kubapu- 
tizwa nae. 14 Ikawa Johana kumzuia, yuasema, Mimi 
nna haja ya kubaputizwa ni wewe, nawe waja kwangu 

Google 


10 MATHAYO 4 


mimi? 15 Jesu akamjibu, akamwambia, Kubali hivi 
sasa, kwani ndivyo itupasavyo swiswi kutimiza haki 
ote. Hapo ndipo akamkubalia. 16 Na alipokwisha 
aT Jesu mara akakwea juu kutoka mle majini; 
mara, hizo ndizo, mbingu zikamfunukia, akamuona 
Roho yakwe Mwenyiezi Mngu yuashuka kama vile 
ndiwa, akitenga juu yakwe. 17 Na sauti yatoka 
mbinguni yanena, Huyu ndiye Mwanangu mpenzi 
wangu, ambae kwakwe nimependezewa. 

4 NDIPO hapo Jesu akatukuliwa barani ni Roho 
Mtakatifu, kwenda ondwa ni Ibilisi. 2 Alipokwisha 
funga mitana arubaini na masiku yakwe, mwisho 
wakwe akaumwa ni ndaa. 3 Akenda muondaji 
akamwambia, Kwamba ndiwe Mwana wa Mwenyiezi 
Mngu, yambie mawe haya yawe mikate. 4 Nae 
akamjibu akamwambia, Imeandikwa, Mwana wa Adamu 
hataishi kwa mkate tuu, ataishi kwa killa neno litokalo 
kanwani mwa Mwenyiezi Mngu. 

5 Ndipo hapo akamtukua yule Ibilisi akenda nae 
hata Mji Mtakatifu, akamuweka juu ya kipia cha 
hekalu kilicho kikuu. 6 Akamwambia, Kwamba ndiwe 
Mwana wa Mwenyiezi Mngu, jitupe nti, kwani imeandi- 
kwa, Yeye atawaagiza malaika wakwe kwa ajili yako, 
kisha watakuinua kwa mikono yao, usije popote 
ukakunguwaza guu lako katika jiwe. 7 Jesu akamwa- 
mbia, Tena imeandikwa, Simuonde Bwana Mngu wako. 
8 Yule Ibilisi akamtukua tena, akenda nae katika kilima 
kirefu sana; akamuonyesha ufaume pia wote wa 
ulimwengu na utukufu wakwe huo, 9 akamwambia, 
Mambo yale yote nitakupa utakaponisujudia na kunia- 
budu. 10 Ndipo hapo Jesu akamwambia, Enda zako 
Shaitani; kwani imeandikwa, Msujudie Bwana Mngu 
wako, umtumikie yeye pekee. 11 Ndipo Ibilisi alipo- 
muata; nao, hao ndio, malaika wakenda pale wakamtu- 


mikia. 
Google 


MATHAYO 4 11 


12 Aliposikia ya kwamba Johana ametiwa kwa adui 
zakwe, Jesu akaondoka akenda Galili. 13 Akaondoka 
kule Nazarethi akenda akaketi Kaperinaum, nao ni 
mji wa pwani pwani, katika mipaka ya Zabulun na 
Nafuthali: 14 Lipate timia lililonenwa kwa kanwa la 
nabii Isaia, kusema, 

15 Nti ya Zabulun na nti ya Nafuthali, 
Ndia ya mpwa ya bahari, 

Ng'ambu ya pili ya Jorodan, 

Galili kwenyi taifa; 

16 Ile kaumu ya watu iliyokaa kizani 
Imeona muwanga mkuu, 

Na waliokaa katika nti na uvuli vya mauti, 
Umetokea wao muwanga. 

17 Toka wakati huo akaanza Jesu kuhubiri na kuse- 
ma, Tubuni; kwani unsha kurubia ufaume wa mbingu. 

18 Nae yuazunguka hivi kandokando ya pwani ya 
bahari ya Galili akaona watu wawili, mtu na nduguye, . 
Simon aitwae Petero na Andarea nduguye, watupa 
kimia baharini, kwani ni wavuvi, 19 Akawambia, 
Ndooni muniandame nyuma yangu, nami tawafanya 
muwe wavuvi wa watu. 20 Nao wakaata nyavu zao 
mara, wakamfuata. 21 Kisha akenenda mbele kutoka 
pale, akaona na wawili tena, mtu na nduguye, Jakubu 
mwana wa Zebedi, na Johana nduguye, wa ndani ya dau 
pamoja na Zebedi babayao, watengeza nyavu zao; aka- 
weta. 22 Nao wakaliata mara lile dau, wakamuata na 
babayao, wakamfuata. 23 Kisha alikuwa kuzunguka ka- 
tika nti nzima ya Galili Jesu, yuafunza katika misikiti 
yao yuaihubiri habari njema ya ufaume, akipoza na killa 
maradhi makuu na killa ugonjwa ulio katika wenyeji. 
24 Kikatoka kivumi chakwe kikenda nti nzima ya Sha- 
am ; wakamletea wote walio hawawezi, watu wadhikikao 
kwa maradhi na mateso aina nyengine-nyengine; walio- 
pagawa ni pepo, na walio na ugonjwa wa kifafa, na walio 


Google 


12 MATHAYO 5 


na janzi; akawapoza. 25 Wakamfuata makutano mangi 
watokao Galili na Dekapoli na Jerusalem na Uyahudi 
na ng'ambu ya pili ya Jorodan. 

6 NA alipowaona wale makutano akakwea mlimani, 
akisha keti nti akendewa ni wanafunzi wakwe; 2 
akafunua kanwą lakwe, akawafunza : akisema, 3 
Wana heri wenyi roho za kimasikini, kwa kuwa ufaume 
wa mbingu una wao. 4 Wana heri wasikitikao, kwa 
kuwa ndio watakaotuzwa. 5 Wana heri walio na 
upole, kwa kuwa wao ndio watakaoirithi nti. 6 Wana 
heri walio na ndaa na kiu kwa kutaka na haki, kwa kuwa 
wao watashibishwa. 7 Wana heri walio na rehema, 
kwa kuwa wao watarehemewa. 8 Wana heri walio safi 
moyo, kwa kuwa wao watamuona Mwenyiezi Mngu. 9 
Wana heri wafanyao amani, kwa kuwa wao wataitwa 
wana wa Mwenyiezi Mngu. 10 Wana heri walioudhi- 
wa kwa ajili ya mema, kwa kuwa ufaume wa mbingu 
una wao. 11 Mna heri nyinywi, wakati watakapowa- 
shutumu na kuwaudhi na kuwasingiza killa jinsi, kwa 
kunena uwongo, tkiwa ni kwa sababu yangu mimi. 
12 Furahiwani na kufunuka nyuso zenu, kwa kuwa 
ujira wenu ni mkubwa huko mbinguni. Kwani ni 
kama vile walivyowaudhi manabii waliokuwako kabula 
yenu. 

13 Nyinywi ndio munyu wa nti; lakini na ule 
munyu utakapopumbaa, munyu huu watiwa munyu 
kwa ndia gani? Haufai tena lo lote illa kutupwa n'de 
na kukanyagwa ni watu. 14 Nyinywi ndio muwanga 
wa ulimwengu ; mji haufitikani uwapo umekaa 
kilimani. 15 Wala hawawashi taa wakaiweka tini ya 
pishi, illa juu ya mnara wakwe, ikawaonya muwanga 
wote walio ndani ya nyumba. 16 Na muwanga wenu 
ung'are vivyo mbele za watu, hata wazione kazi zenu 
nzuri, wamtukuze na Babaenu aliye mbinguni. > 17 
Msione kwamba nlilojia mimi ni kuitangua ile taureti 


Google 


MATHAYO 5 13 


au vile vyuo vya manabii; sikuja kwa kutangua illa 
kwa kutimiza. 18 Kwani ni kweli nawambia, ya 
kwamba, mpaka zitakapoondoka mbingu na nti, haita- 
ondoka nukuta moja wala nta moja katika taureti, hata 
vyote vitimie. 19 Basi mtu yoyote atakaeyatangua 
maagizo haya mojawapo, na yangawa ni yaliyo madogo, 
akafunza na watu kama vile, huyu ataitwa ni mdogo 
sana katika ufaume wa mbingu: na atakaeyafanya na 
kuyafunza, huyu ndiye atakaeitwa mkubwa katika 
ufaume wa mbingu. 20 Kwani nawambia nyinywi, 
ya kwamba, hiyo baki yenu isipozidi ya wana-wa-vyuoni 
na Mafarisai, hamtaungia kamwe ufaume wa mbingu. 

21 Mmesikia kwamba waliambiwa watu wa kale, 
Usiue, na atakaeua atakuwa mtu wa kuhukumiwa ya 
mauti; 22 illa mimi nawambia ya kwamba killa 
mmoja atakaemghadhibikia nduguye, huyu ndiye 
atakaekuwa mtu wa kuhukumiwa; na atakaemwambia 
nduguye ya kumfyolea atakuwa ni mtu wa baraza; na 
atakaemwita Mpumbavu, utampasa moto wa jahanam. 
23 Basi uwapo kukisongeza kile kipawa chako katika 
patolewapo sadaka, ukakumbuka hapo ya nduguyo 
kuwa na jambo kwako, 24 kiate papo kipawa chako, 
mbele ya patolewapo sadaka, wende; kwanza kapatane 
na nduguyo, ndipo uje wewe utoe kipawa chako. 25 
Iwa mwenyi kusikizana na akudaiye upesi, ukali nae , 
ndiani, asije akakupeleka yule akudaiye kwa kadhi, 
nae akakupeleka kwa jumadari, ukatiwa na kifungoni. 
26 Ni kweli nakwambia, hutoki kamwe humo hata 
ulipe pesa ya mwisho. 

27 Mmesikia kwamba ilinenwa, Usizini; 28 Lakini 
mimi nawambia ya kwamba killa mmoja amuangaliae 
mwanamke kwa kumtamani, huyu amekwisha zini nae 
tangu hapo moyoni kwakwe. 29 Nawe kwamba jito 
lako la mkono wa kuume lakukunguwaza, ling'oe ulitu- 
pe mbali nawe; kwani lakufaa upotewe nj kia chako 


Google 


14 MATHAYO 5 


kimoja, kutoa tupwa muwili wako wote katika jahanam, 
80 Na kwamba wakunguwazwa ni mkono wa kuume 
wako, ukate uutupe mbali nawe; kwani lakufaa upo- 
tewe ni kia chako kimoja, kutoa tupwa muwili wako 
wote katika jahanam. 31 Tena limenenwa, Atakae- 
muata mkewe nampe khati ya kumuata; 32 illa 
mimi nawambia ya kwamba, killa mmoja amuatae 
mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uzinifu, humtia 
katika kuzini; na atakaemuoa aliyeatwa huzini, 

33 Tena mmesikia kwamba waliambiwa watu wa 
kale, Usiweke nadhiri ukahalifu ; muondolee Bwana 
uliyoyaweka nadhiri. 34 Lakini mimi nawambia kuto- 
apa kwa lolote; si kwa mbingu, kwa kuwa ndio ulili 
wakwe Mwenyiezi Mngu; 35 wala si kwa nti, kwa 
kuwa ndiyo nta-za-nyayo maguuni pakwe; wala si kwa 
Jerusalem, kwa kuwa ni mji wa Mfaume Mkuu. 36 
Wala hata kwa kitwa chako usiape, kwa kuwa huwezi 
wewe kufanya unywele umoja ukawa mweupe wala 
mweusi. 37 Na maneno yenu yawe ni, Ndiyo, ndiyo; 
Siyo, siyo; illa lililozidi haya yatoka kwa yule mshari. 

38 Mmesikia kwamba ilinenwa, Jito kwajito, jino kwa 
jino: 39 lakini mimi nawambia, Msimshike kinyume 
yule mshari; bali akupigae tavu la mkono wa kuume, 
mgeuzie na la pili. 40 Na atakaekudai kutaka 
kutwaa kanzu yako, muatie na joho yako. 41 Na 
atakaekulazimisha mwendo wa nusu-saa, fuatana nae 
saa nzima. 42 Akutakae mpe, simwepuke atakaekopa 
kwako. 

43 Mmesikia ilivyonenwa, Mpende mwenzio, umtukie 
muovu wako: 44 illa mimi nawambia, Wapendeni 
waovu wenu, muwaombee wenyi kuwaudhi; 45 mpate 
kuwa wana wa Babaenu aliye mbinguni, kwa kuwa 
yeye huwatolea jua lakwe waovu na wema, akawanye- 
shea mvua watendao haki na wadhilimuo. 46 Kwani 
mkiwapenda wawapendao, mna ujira gani? jee hata 


Google 


MATHAYO 6 15 


wale watoao ushuru hawafanyi hivyo? 47 Nanywi 
mkiwatolea salamu ndugu zenu tuu, mwafanya ziada 
gani? hata wale taifataifa hawafanyi vivyo? 48 Basi 
nyinywi mtakuwa watimilifu, kama Babaenu aliye 
mbinguni alivyo mtimilifu. 

6 JILINDENI na kufanya mema yenu mbele za 
watu illi wawaone wao, illa msipojilinda na hayo, hamna 
ujira kwa Babaenu aliye mbinguni. 

2 Basi ukifanya kutoa sadaka, usivumize pembe 
mbele yako, kama wale wanafiki wafanyavyo misikitini 
na ndia kuu za miji, kutaka kusifiwa ni watu; ni kweli 
nawambia, wansha pokea ujira wao. 3 Illa wewe 
ufanyapo kutoa sadaka, mkono wako wa kushoto usijue 
uyafanyayo mkono wako wa kuume: 4 illi kwamba 
sadaka yako iwe sirini, na Babaako aonae sirini 
atakulipa. 

5 Na mkisali, hamtakuwa kama wale wanafiki, kwa 
kuwa wao hupenda kusali kwa kusimama misikitini na 
maatano ya ndia, wapate onekana ni watu: ni kweli 
nawambia, wansha pokea ujira wao. 6 Illa wewe 
usalipo, ngia chumba chako cha ndani, hata ukisha 
funga mlango msalie Babaako aliye sirini; na Babaako 
aonae sirini atakulipa. 7 Illa mkisali msipayukepayuke 
kama wale wa hizo taifa, kwani wao hudhani kuwa 
watasikizwa kwa ajili ya maneno yao kuwa mangi. 
8 Basi msiwe mfano mmoja na wao, kwani Babaenu 
ameyajua mliyo na haja nayo, mbele ya nyinywi ha- 
mjamuomba. 9 Nyinywi basi salini kama hivi: Ba- 
baetu uliye mbinguni, Jina lako na litakaswe: Ufaume 
wako na uje: 10 Mapenzi yako na yatendeke, kama 
yalivyo mbinguni na juu ya nti vivyo. 11 Mkate wetu 
ututoshao tupe leo: 12 Nawe tusamehe madeni 
yetu kama swiswi tulivyowasamehe wadeni wetu: 13 
Nawe usitupeleke katika kujaribiwa, tuokoe na shari. 
14 Kwani nyinywi mtakapowasamehe watu makosa 


Google 


16 MATHAYO 6 


yao, na Babaenu wa mbinguni atawasamehe nyinywi. 
15 Illa msipowasamehe watu makosa yao, na Babaenu 
hatawasamehe makosa yenu. 

16 Na mtakapofunga, msikaushe nyuso zenu kama 
wale wanafiki: kwani wao hupotoa nyuso zao wapate 
onekana ni watu kuwa wao wafunga. Ni kweli nawa- 
mbia, wansha pokea ujira wao. 17 Illa wewe ukifunga, 
jipake mafuta kitwani mwako, unawe na uso wako: 
18 usije ukaonekana ni watu kuwa wafunga, uonekane 
kwa Babaako aliye sirini; na Babaako aonae sirini 
atakulipa. 

19 Msiweke hazina zenu za akiba juu ya nti, napo 
ndipo nondo na kutu viharibupo, na wevi hutoboa na 
kwiba; 20 illa hazina zenu za akiba ziwekeni mbinguni, 
kaaa yowe yanao kitu kwa nondo wala kutu, na wevi 

awatoboi wala hawebi. 21 Kwani palipo na akiba 
ako na moyo wako huwa papo. 22 Taa ya muwili ni 
Jito: basi jito lako liwapo sawa hali yakwe, na muwili 
wako utakuwa na muwanga piapia. 23 Illa jito lako 
likiwa bovu, na muwili wako utakuwa umefunga kiza 

ia wote. Basi na ule muwanga ulio ndani yako 

wamba umekuwa kiza, kitakuwa kiza kikuu namna 
gani! 24 Hapana mmoja awezae kuwatumikia ma- 
bwana wawili, kwani ama atamtukia huyu ampende 
huyu, au atashikamana na huyu amdharau huyu. 
Hamuwezi kuwatumikia Mngu na mali. 25 Kwa 
ajili ya hayo nawambia nyinywi: Msiaze-aze mno ya 
uhai wenu, mtakulani, wala mtakunwani: wala ya 
miwili yenu, mtavaani. Jee, ule uhai si bora zaidi ya 
chakula, na ule muwili si bora kuliko mavao? 26 Waa- 
ngalieni nyuni wa.angani, ya kuwa wao hawapandi, 
hawavuni, hawakusanyi maghalani, nao Babaenu wa 
mbinguni ndiye awalishae. Jee, nyinywi hamu afudhali 
zaidi ya wao? 27 Illa n nani kwenu, nae kwa kule 
kuaza kwakwe aweza kukiongeza kimo chakwe kiasi 


Google 


MATHAYO 7 17 


cha mkono mmoja? 28 Na yale mavao nayo, kwani 
kuyaaza-aza mno? Yatunzeni maua ya kondeni, jinsi 
yameavyo: hayafanyi shughuli wala hayasuki: 29 
nami nawambia ya kwamba Suleimani na utukufu 
wakwe wote, hakuvaa mavao kama livaavyo ua mojawapo 
hayo. 30 Na yale maua ya kondeni, ambayo yapati- 
kana leo na kesho hutupwa mabiwini 4 i 
kwamba Mwenyiezi Mngu yuayavisha hivyo, hatazidi 
sana kuwavisha nanywi, enywi wachache wa imani? 
81 Basi msifanye kuaza-aza mno, mkisema, Tutakulani ? 
au, Tutakunwani? au, Tutavaani? 32 Kwani yote 
haya hutafutwa ni wale wa hizo taifa-taifa; kwani 
Babaenu wa mbinguni awajua ya kuwa nyinywi mna 
haja nayo haya yote. 33 Illa kwanza tafutani ufaume 
wakwe Mwenyiezi Mngu na wema wakwe, na haya yote 
mtaongezewa nyinywi. 34 Basi msiaze-aze ya kesho: 
kwani kesho itakuja iaze-aze ya nafusi yakwe. Kwani 
hutoshwa ile siku ni maovu yakwe. 

7 MSIHUKUMU, msije mkahukumiwa; 2 kwani 
hukumu muhukumuyo mtakuja hukumiwa iyo. Na 
kipimo mpimiacho mtapimiwa kicho, 3 Nawe n nini 
wewe kukiangalia kitakataka kilicho katika Jito la ndu- 
guyo, usiijue boriti iliyo jitoni mwako wewe? 4 Au 
utamwambiaje nduguyo, Niata nikutoe hicho kitaka- 
taka katika jito lako, na hiyo boriti i jitoni mwako 
wewe? 5 Mnafiki, jitoe mwenyewe boriti ya jitoni 
mwako, ndipo nawe utakapoona sana kumtoa nduguyo 
nae kitakataka kilicho jitoni mwakwe, 

6 Kilicho kitakatifu msiwape mbwa, wala msibwage 
lulu zenu mbele za nguwe, wasije wakazikanyaga kwa 
maguu yao, kisha wakageuka wakawararua nyinywi. 

7 Ombani mtapawa ; tafutani mtaona; bishani mta- 
funguliwa. 8 Kwani killa aombae hupata, na atafutae 
huona, na abishae atafunguliwa. 9 Au n nani yule mtu 
wenu, am mkate ni mwanawe, jee atampa jiwe? 


18 MATHAYO 7 


10 Auaombwaesamaki; atampanyoka? 11 Basi nyi- 
nywi mlio waovu, kwamba mwajua kuwapa wenenu vipa- 
wa vyema, jee na Babaenu aliye mbinguni hatazidi sana 
kuwapa mema hao wamuombao? 12 Basi na mambo 
yote kadiri myatakayo mutendewe ni watu, nanywi 
watendeeni kadhalika. Kwani hiyo ndiyo taureti na 
manabii. 

13 Ngiani ndani nywi kwa mlango ulio dhiki; kwa 
kuwa ni mpana mlango, ina na nafasi ndia ipelekayo 
maangamizoni, nao ni wangi wangiao katika huo. 14 
Kwa kuwa mlango una dhiki na ndia ina shida ipelekayo 
uzimani, na wauonao ni wachache. | 

15 Illa jilindeni na manabii wa uwongo, ambao wao 
waja kwenu wamevaa mavao ya kondoo, nao kwa ndani 
ni mbwa-mwitu wa kunyakua-nyakua. 16 Kwa matu- 
nda yao mtawatambua. Jee, ni kutunda zabibu mibani ? 
au tini ni kutunda katika mbaruti-mwitu ? 17 Ni hivyo 
killa mti ulio na tabia njema huzaa na matunda mema, 
na mti muovu huzaa matunda maovu. 18 Hauwezi mti 
wa tabia njema kuzaa matunda mabaya, wala mti muovu 
kuzaa matunda mema. 19 Killa mti usiozaa matunda 
mema hukatwa ukatupwa motoni. 20 Basi ni hivyo, ni 
kwa matunda yao mtakavyowatambua wale. 21 Si killa 
mmoja anambiae, Bwana, Bwana, atakaengia ndani ya 
ufaume wa mbingu : lakini ni afanyae mapenzi ya Baba- 
angu aliye mbinguni. 22 Katika siku ile ni wangi 
watakaoniuliza, Bwana, Bwana, swiswi hatukutabiri kwa 
jina lako ? na kwa jina lako tumetoa pepo, na kwa jina 
lako tumefanya na vitendo vingi vya ubora. 23 Nami 
hapo nitawambia wazi watu wale, ya kwamba, Sijawa- 
jua kamwe nyinywi: ondokani mbali nami nyinywi 
mfanyao maasia. 24 Basi killa mmoja asikiae maneno 
yangu haya, akayatumia, atafananishwa mfano wa mtu 
mume mwenyi akili, aliyejenga nyumba yakwe juu ya 
mwamba: 25 mvua ikanya, ukaja m'vo, ukavuma na 


Google 


MATHAYO 8 19 


upepo, vikashukia nyumba ile, isianguke: kwani uliku- 
wa msingi wakwe umejengwa juu ya ule mwamba. 26 
Na killa mmoja asikiae maneno yangu haya asiyatumie, 
atafananishwa na mtu mume mpumbavu, aliyejenga nyu- 
mba yakwe mtangani: 27 ikanya mvua, ukaja m'vo, 
ukavuma upepo, vikapiga nyumba ile ikaanguka ; maa- 
nguko yakwe yakawa makuu. 

28 Ikawa alipokwisha timiza Jesu maneno yakwe haya, 
ilikuwa kuteshewa mno wale makutano kwa mafunzo 
yakwe: 29 kwani alikuwa yuawafunza kama aliye na 
amri, wala si kama wale wana-wa-vyuoni. 

8 ALIPOSHUKA Jesu mlimani akaandamwa ni 
makutano mangi. 2 Nae huyo ndiye, akendewa ni 
mwenyi ukoma akamsujudia,. akamwambia, Bwana, 
utakapo, waweza kunitakasa. 3 Akaunyosha mkono 
akamgusa : akamwambia, Nataka: utakate. Papo hapo 
akatakata ukoma wakwe, 4 Jesu akamwambia, Anga- 
lia usimwambie mtu neno; enenda ukamuonyeshe 
kuhani nafusi yako, utoe na kipawa kilichoagizwa ni 
Musa, uwe ushuhuda kwao. ` 

5 Na kungia kwakwe Kaperinaum, akendewa ni akida 
mmoja, 6 yuamsihi-sihi na kumwambia, Bwana, mtu- 
mishi wangu amelala nyumbani muwili wakwe umem- 
pooza, nae yuateswa sana. 7 Jesu akamwambia, Mimi 
nitakuja nikampoze. 8 Yule akida akamjibu akanena, 
Bwana, mimi 'si mtu wa kujiliwa ni wewe ukangia tini 
ya paa langu: lakini wewe nena tamko moja tuu, ata- 
poa mtumishi wangu. 9 Kwani nami ni mtu tini ya 
amri, nna asikari tini yangu; nami humwambia huyu, 
Enda, akenda: hamwambia huyu, Ndoo, akaja: hamwa- 
mbia na. mtumishi wangu, Fanya hili, akafanya. 
10 Aliposikia Jesu yale akataajabu, akawambia walio- 
muandama, Ni kweli nawambia, hata katika Isiraeli 
sijaona imani ipatayo kama hii. 11 Illa nawambia ya 
kwamba watakuja wangi kutoka maawioni na matwioni 


Google 


20 MATHAYO 8 


waje waketi chakulani pamoja na Iburahimu na Isaaka 
na Jakubu, katika ufaume wa mbingu ; 12 wale wana wa 
ufaume watatupwa katika kiza kilicho ude: kutakuwa 
ua kulia huko na kukaza-kaza meno. 13 Jesu akam- 
wambia akida, Enenda, na iwe kwako kama ulivyoamini. 
Akapozwa yule mtumishi wakwe katika saa ile. 

14 Jesu akenda nyumbani kwa Petero, akamuona 
mkwewe, mamae mkewe, amelala hawezi homa. 15 
Akamgusa mkono wakwe, homa ikamuata; akaondoka 
pale alipolala, ikawa kumtumikia. 16 Na ilipokuwa 
jioni wakamtukulia watu wangi waliopagawa, akawatoa 
pepo kwa tamko; na wote waliokuwa hawawezi akawa- 
poza; 17 illi kwamba litimie lile lililonenwa ni nabii 
Isaia, aliponena, Mwenyewe aliupokea udhaifu wetu, 
akayatukua na magonjwa yetu. 

18 Na Jesu alipoona kuwa amezungukwa ni maku- 
tano mangi, akaamru kuondoka pale kwenda ng'ambu. 
19 Akendewa ni mtu mmoja mwana-wa-chuoni, akam- 
wambia, Ewe Mwalimu, takuandama killa utakakokwe- 
nda. 20 Jesu akamwambia, Makala wana pango, na 
nyuni wa angani wana vitundu, illa Mwana wa bin- 
Adamu hana pa kulaza kitwa chakwe. 21 Na mwengine 
katika wanafunzi wakwe akamwambia, Bwana, nipa 
rukhusa kwanza, nende mimi nikamzike babaangu. 22 
Jesu akamwambia, Niandama nimi, uwaate wafu wazike 
wafu wao. 

23 Hata alipopanda chomboni, akaandamwa ni wana- 
funzi wakwe. 24 Nayo, hiyo ndiyo, ikangia dharuba 
kuu mle baharini, hata kikawa chombo kufinikwa ni 
mawimbi; na mwenyewe alikuwa amelala. 25 Waka- 
mwendea wanafunzi wakwe wakamuamsha, wamwambia, 
Bwana okoa; tu katika kupotea! 26 Akawambia, 
Kwani kuwa na khofu nywi! mu wachache wa imani ! 
Ndipo hapo akasimama akaukemea upepo na bahari, 
ikawa shuwari kuu. 27 Wakataajabu wale watu, wane- 


Google 


MATHAYO 9 21 


na, Yu jinsi gani mtu huyu hata atiiwe ni upepo na 
bahari! 

28 Hata kufika kwakwe ng'ambu katika nti: ya 
Wagadari, akatokewa ni watu wawili, watu waliopagawa 
ni pepo, nao watoka makaburini; ni wakali sana watu 
hao, hata asiweze mtu kupita ndia ile. 29 Nao hao 
ndio, wakapiga kelele, wanena, Swiswi tuna nini na 
wewe, Mwana wa Mngu? Jee umekuja hapa kabula 
ya wakati wetu kuja kututesa? 30 Palikuwa na kundi 
la nguwe wangi hapo, li mbali na wao, lalisha. 31 Ika- 
wa wale pepo kumsihi-sihi, wanena, Kwamba watutoa, 
tupeleke tukangie katika kundi la nguwe. 32 Akawa- 
mbia, Endani. Wakawatoka wale watu wawili, wakenda 
wakawangia nguwe; nalo, hilo kundi lote likateremka 
gengeni likashukia baharini, wakafa katika maji. 
33 Na walisha wakakimbia, wakenda mjini kwao, 
. wakenda wakahubiri yaliyowapata yote, na ya wale 
waliopagawa. 34 Nao wakati huo walitoka wale 
watu mji mzima kwenda mlaki Jesu; walipomuona 
wakamsihi apate ondoka mipakani mwao kwenda kwe- 


ngine, . wa 

9 AKAPANDA chomboni akavuka, akenda mjini 
kwakwe yeye. ,2 Nawe angalia, wakamtukua mtu yuna 
ugonjwa wa kupooza, amelala kitandani, wakenda nae 
kwakwe. Jesu alipoona imani yao akamwambia 
mwenyi ugonjwa wa kupooza, Moyo wako na uwe mkuu, 
mwanangu; dhambi zako zimesamehewa. 3 Nao mara 
wengine katika wana-wa-vyuoni wakanena nafusini 
mwao, Huyu atukana Mngu. 4 Akajua Jesu mawazo 
yao akawambia, Nda nini nywi kuaza mawazo mabaya 
myoyoni mwenu? 5 Kwani jepesi n lipi, kusema, 
Zimesamehewa kwako dhambi zako, au kusema, Ondoka 
wenende? 6 Lakini mpate jua, ya kuwa yuna amri 
Mwana wa bin-Adamu juu ya nti ya kusamebe 
madhambi aya a hapo akamwambia yule mwenyi ugo- 

€ 


Googl 


22 MATHAYO 9 


njwa wa kupooza), Ondoka, utukue na matandiko yako 
wende zako nyumbani kwako. 7 Akasimama akenda 
zakwe nyumbani kwakwe. 8 Makutano walipoona yale 
wakataajabu, wakamtukuza Mwenyiezi Mngu, awapae 
bin-Adamu amri jinsi hiyo. 

9 Hata alipopita Jesu kutoka pale akamuona mtu 
mmoja ameketi pahali patolewapo ushuru, jina lakwe 
aitwa Mathayo, akamwambia, Niandama. Akainuka, 
akamuandama. - 

10 Ikawa wakati alipoketi nyumbani akila chakula, 
mara wakaja wangi watoa-ushuru na wenyi-dhambi 
wakiketi pamoja na Jesu na wanafunzi wakwe. 11 Hata 
wale Mafarisaı walipowaona, ilikuwa kuwauliza wana- 
funzi wakwe, Kwani Mwalimu wenu kula pamoja na 
watoa-ushuru na wenyi-dhambi? 12 Aliposikia akawa- 
mbia, Walio hawajambo hawana haja ya tabibu, lakini 
walio hawawezi ndio watakao tabibu. 13 Endani mka- _ 
' litambue maana yakwe neno hili: Mimi nataka rehema 
wala sı dhabihu: kwani sikuja kuweta walio na haki, 
lakini ni wenyi dhambi. 

14 Ndipo hapo wakamwendea wanafunzi wakwe 
Johana wakimwambia, Kwani swiswi na Mafarisai 
kufunga mara nyingi, na wanafunzi wako hawafungi? 
15 Jesu akawambia, Hawawezi kuombolea wana wa 
ukumbi wa harusi muda awapo pamoja nao yule bwana- 
harusi: lakini siku zitakuja atakapoondolewa kwao 
bwana harusi, nao wakati huo watafunga. 16 Wala 
hapana mtu atiae kiraka cha nguo mpya katika nguo 
kuukuu : kwani kile kilichojaa mle hutwaa katika nguo, 
ikendelea kuraruka kwa ubaya zaidi, 17 Wala hawatii 
divei mpya katika viriba vikuukuu: na wakitia, vile 
viriba hupasuka, ikamwaika divei, vikapotea na viriba: 
illa divei mpya huitia katika viriba vipya, vikahifadhika 
vyote viwili hali moja. 

18 Yu katika kusema nao yale, nae, mara akenda 


Google 


MATHAYO 9 23 


mtu mmoja mkubwa akamsujudia akinena, Binti wangu 
sasa hivi amefariki: lakini ndoo wewe ukamuweke 
mkono, atakuwa hai. 19 Jesu akainuka akamuandama 
yule mtu, yeye na wanafunzi wakwe nao. 20 Wakati 

uo mwanamke mmoja, atokwa ni damu tokea muda 
wa myaka kumi na miwili, akamwendea kwa nyuma, 
akaugusa upindo wa nguo yakwe; 21 kwani alinena 
nafusini mwakwe, Nikigusa na ingawa nguo yakwe, tapoa 
niwe mzima. 22 Lakini Jesu akageuka, na alipomuona 
akamwambia, Iwa na moyo mkuu, binti: imani yako- 
imekupoza. Akapoa yule mwanamke akawa mzima 
tokea saa ile, 23 Akenda Jesu nyumbani kwa yule 
mtu mkubwa, akiwaona wapigao pirimbi na watu wali- 
okutanika wafanya ghasia, 24 ikawa kunena, Rudini 
nyuma, kwani hakufa kijana, amelala tuu. Wakamdhi- 
haki. 25 Wakisha tolewa nde wale waliokutanika, 
akangia ndani akamshika mkono; akainuka yule kijana. 
26 Ikatoka habari yakwe ikaenea nti ile yote. 

27 Yu katika kupita Jesu kutoka huko, wamfuata 
watu wawili watofu wa mato, wapiga kelele, wanena, 
Turehemu, Mwana wa Daudi. 28 Alipokwisha ngia 
nyumbani wakamwendea kwakwe watofu wa mato, 
Jesu akawauliza, Jee, mwasadiki ya kwamba naweza 
mimi kufanya neno hilo? Wakamwambia, Ndiyo, 
Bwana. 29 Ndipo hapo akawagusa mato, akawambia, 
Kama hiyo imani yenu na iwe kwenu. 30 Yakafu- 
mbuka mato yao. Jesu akawasisitiza, akanena, Angaliani 
nasijue mtu. 31 Wao wakatoka nde, wakenda waka- 
tangaza habari yakwe katika nti ile yote. 

32 Wale wa katika kutoka nde wakati huo, watu 
wakamletea bubwi mmoja yuna pepo. 33 Hata pepo 
akisha tolewa yule bubwi akasema; wakataajabu maku- 
tano, wanena, Katika Isiraeli hakujaonekana namna 
hii. 34 Wale Mafarisai wakinena, Yuawatoa pepo kwa 
mkuu wa pepo, 

Google 


24 MATHAYO 10 


akipoza killa ugonjwa na udhaifu kulla aina. 36 Na 
alipowaona makutano ya watu, akawaonea huruma, kwa 
kuwa wao wa hali ya kulemewa, kisha wametawanyikana 
kama kondoo wasio mtunga. 37 Ndipo hapo akawa- 
mbia wanafunzi wakwe, Mavuno kweli ni mangi ; lakini 
watenda-kazi ni wachache. 38 Basi muombeni Bwana 
wa mavuno awapeleke watenda-kazi katika mavuno 
-yakwe, 10 AKAWETA wale wanafunzi wakwe kumi 
na wawili, akawapa amri katika pepo wachafu, ya 
kuwatoa, na kupoza killa ugonjwa na killa udhaifu wa 
bin-Adamu. 2 Na majina yao mitume kumi na wawili 
ni haya: wa kwanza, Simon aitwae Petero, na Andarea 
nduguye; Jakubu mwana wa Zebedi, na Johana ndu- 
guye; 3 Filipu, na Baritholomayo ; Thoma, na Mathayo 
mtoa-ushuru; Jakubu wa Alufayo, na Thadayo; 
4 Simon Mkanani; na Judasi Muisikariota, nae ndiye 
aliyemsaliti, 5 Hawa kumi na wawili Jesu aliwatuma, 
akawausia, akanena, 

Ndia ya hizo taifa msende iwayo yote, wala mji wa 
Wasamaria msingie uwao wote. 6 Afudhali wendeeni 
kondoo wapotevu wa nyumba ya Isiraeli. 7 Nanywi 
katika kwenenda kwenu hubirini, munene: Umekuru- 
bia ufaume wa mbingu. 8 Walio hawawezi wapozeni, 
waliokufa wafufueni, walio na ukoma wasafini, pepo 
watoeni. Bure mmetwaa, bure toani. 9 Msifanye 
akiba ya dhahabu, wala fedha, wala pesa mabindoni 
mwenu. 10 Msitwae mkoba wa safari, wala kanzu 
mbili-mbili, msitwae viatu, wala bakora ; kwani mtenda- 


Google 


MATHAYO 10 | 25 


yakwe; illa kwamba haikusitahili, salama yenu na 
iwarejee wenyewe. 14 Na asiyewakaribisha nyinywi 
awae yote, wala kusikia maneno yenu, iwe nyinywi 
muitokapo nyumba ile au mji ule, kukukuta vumbi la 
maguu yenu. 15 Ni kweli nawambia, itakuwa afudhali 
hali yakwe Sodoma na Gomora katika siku ya hukumu, 
kuliko ya mji ule, 

16 Angaliani, mimi nimewatuma nyinywi mfano 
wa kondoo katikati ya mbwamwitu. Basi muwe na 
akili kama vile nyoka, na upole kama ndiwa. 17 
Nanywi jilindeni na wana Adamu; kwani wao watawa- 
toa na kuwapeleka katika baraza zao, na misikitini 
mwao watawapiga mijeledi. 18 Nanywi mtaongozwa 
hata mbele za maliwali na wafaume kwaajili yangu, iwe 
ushuhuda wao na zile taifa. 19 Lakini hapo wataka- 
powatoa msiaze-aze mtakavyojibu, kwa ndia gani, au 
kwa maneno gani; kwani katika saa ile, mtapawa 
la kusema. 20 Kwani msemao si nyinywi, ni Roho wa 
Babaenu asemae ndani yenu. 21 Illa mtu atamtoa ndu- 
guye afe, na babae-mtu atamtoa mwanawe, na wale wana 
watawainukia wazee wao kuwatia katika kuuwawa. 
22 Nanywi mtatukiza kwa watu wote kwa sababu ya 
jina langu; lakini avumiliae hata mwisho, huyu ataoko- 
ka. 23 Nao watakapowaudhi katika mji huu, ukimbi- 
lieni mwengine; kwani ni kweli nawambia, hamtaiti- 
miza miji ya Isiraeli, illa atakuja yule Mwana wa bin- 
Adamu. 

24 Mwanafunzi hawi afudhali ya mwalimu wakwe, 
wala mtumwa hawi afudhali ya bwana wakwe. 25 Vya- 
mtosha mwanafunzi kuwa aha mwalimu wakwe, na 
mtumwa kama bwana wakwe. Jee, yeye mwenyi-nyu- 
mba kwamba wamemwita jina la Beelizebuli, 1 hali gani 
na hao waikaao nyumba yakwe? 26 Basi msiwache wale: 
kwani hakuna iililofinikwa lisilokuja likafunuka wazi, 
wala A an likatojulikana. 27 Niwambialo kiza- 

OOIE 


26 MATHAYO 11 


ni, lisemeni muwangani, na msikialo sikioni, litangazeni 
juu ya mapaa. 28 Nanywi msiwache wauuao muwili, 
wasioweza kuiua ile nafusi: afudhali mcheni huyo 
awezae kuviangamiza muwili na nafusi pia katika jaha- 
nam. 29 Jee, mashomoro wawili hawauzwi kwa nusu 
pesa moja? wala hata mmoja wakwe haanguki nti 
pasipo Babaenu. 30 Illa nyinywi, hata hizo nywele za 
vitwani mwenu zote zimehasibiwa. 31 Kwa ajili ya 
hayo msiche, nyinywi ni afudhali kuliko mashomoro wa- 
ngi, 32 Kwa ajili ya hayo killa mmoja atakaenikiri 
mbele ya bin-Adamu nami nitamkiri mbele ya Babaa- 
ngu aliye mbinguni. 33 Illa atakaenikana mbele ya 
bin-Adamu, nami nitamkana mbele ya Babaangu aliye 
mbinguni. 

34 Msidhani kwamba nimekuja kutia amani katika 
nti: sikuja kuitia amani lakini nimekuja kutia upanga. 
35 Kwani nililojia mimi ni kuwatangua mtu na wapa 
na mwanamke na mamae, na bibi-harusi na mavyaae: 
36 na waovu wa mtu ni wakaao kwakwe. 37 Ampe- 
ndae baba au mama zaidi ya anipendavyo mimi hasita- 
hili nami: na apendae mwanamume au binti kuliko 
mimi, hasitahili nami. 38 Na asiyeshika msalaba 
wakwe akaniandama, hasitahili nami. 39 Auonae uhai 
wakwe atauangamiza, na auangamizae uhai wakwe kwa 
ajili yangu atauona. 

40 Awapokeae nyinywi hunipokea mimi: na anipo- 
keae mimi humpokea na aliyenituma. 41 Ampokeae 
nabii katika jina la nabii atatwaa ijara ya e EN na 
ampokeae mwenyi haki katika jina la mwenyi haki, 
atatwaa ijara ya mwenyi haki. 42 Na atakaewanwesha 
wadogo hawa mmojawapo kikombe cha maji baridi tuu, 
katika jina la mwanafunzi, ni kweli haimpotei ijara 
yakwe kamwe. 

11 IKAWA alipokwisha timiza Jesu kuwausia 
kwakwe wanafunzi wakwe kumi na wawili, akaondoka 


Google 


MATHAYO 11 27 
huko aliko, akenda funza na kuhubiri katika miji 


2 Nae Johana aliposikia mle kifungoni vitendo 
vyakwe Masihi, akatuma wanafunzi wakwe kumuuliza, 
3 Wewe ndiwe ajae au tumngojee mwengine? 4 Jesu 
akawajibu akawambia, Endani mkamrudishie habari 
Johana ya muyasikiayo na muyaonayo: 5 watofu wa 
mato waona, na viwete wenenda, wenyi ukoma wasa- 
fiwa, na viziwi wasikia, na maiti wafufuliwa, na masi- 
kini wahubiriwa habari njema. 6 Na heri nda asiye- 
kunguwaa kwangu mimi, 7 Na hao walipoondoka 
akaanza Jesu kuwauliza wale makutano katika Johana: 
N lipi mlilokwenda nde huko barani kulitezama ? jee, 
ni mwanzi usukwa-sukwao ni upepo? 8 Walakini n 
lipi mlilokwenda nde kuliona? ni mwenyi kuvaa mavao 
mororo? Angalia, wavaao mororo wamo katika nyu- 
mba za wafaume. 9 Lakini mlikwendeani huko nde? 
Ni kutaka kuona nabii? Naam, nawambia nyinywi, ni 
lililo kuu kuliko nabii. 10 Kwani huyu ndiye aliye- 
andikiwa maneho haya: Angalia, mimi nimemtuma 
malaika wangu mbele ya uso wako, atakaeitengeza 
ndia yako mbele yako. 11 Ni kweli, nawambia nyi- 
nywi, hajainukapo kwa waliozawa ni wake mtu aliye 
mkubwa kumshinda Mbaputizi Johana: nae aliye 
mdogo katika ufaume wa mbingu ni mkubwa kumshi- 
nda yeye. 12 Illa tangu siku zakwe Mbaputizi Johana 
hata sasa, ufaume wa mbingu wangiwa kwa nguvu, na 
hao wenyi nguvu wautwaa kwa nguvu. 13 Kwani 
manabii wote na taureti yalitabiri hata zamam za 
Johana. 14 Nanywi kwamba mwataka kulipokea, 
yeye ndiye Elija ajae tokea. 15 Mwenyi masikio ya 
kusikia nasikie. 16 Lakini nikifananishe na nini kizazi 
hiki? Kimefanana na watoto waketio masokoni, vile 
wawaitavyo wenziwao wakinena, 17 Tumewapigia 
pirimbi nyin i, msiteze; tumeombolea msivipige 
GO e” 


28 MATHAYO 11 


vifua. 18 Kwani alikuja Johana hali wala hanwi: 
nao wakinena, Yuna pepo. 19 Alikuja Mwana wa 
bin-Adamu yuala akinwa, wao na kunena, Huyo ndiye, 
mtu mlafi na ulevi, mpenzi wa watoa-ushuru na wenyi 
dhambi. Nayo imepawa haki ile hikima ni kazi zakwe. 

20 Ndipo hapo akaanza kuilaumu miji, matendo 
yakwe ya nguvu yaliyotendeka ndani yakwe kwa ungi, 
kwa kuwa haikutubu. 21 Ole mbwako, Korazen ! ole 
mbwako, Bethisaida ! kwa kuwa Turo na Sidon kwamba 
kulitendeka matendo ya nguvu yaliyotendeka mwenu 
ingelitubu miji hiyo tangu hapo, huku ikivaa magunia 
na ivu. 22 Nawambia nyinywi itatukulika ya Turo 
na Sidon katika siku ya hukumu zaidi ya yenu nyinywi. 
23 Nawe Kaperinaum, upae hata ufike mbinguni? 
utakuja shushwa hata kuzimu: kwa kuwa matendo ya 
nguvu yaliyotendeka mwako wewe, kwamba yalitendeka 
katika Sodoma, ungelikaa mji huo hata siku hii ya leo. 
24 Naam, nawambia nyinywi ya kwamba itatukulika 
ya nti ya Sodoma katika siku ya hukumu, zaidi ya yako 
wewe. 

25 Katika zamani iile akajibu Jesu akanena, Naku- 
shukuru wewe Baba, Bwana wa mbingu na nti, kwa 
kuwa mambo haya umewafita walio na hikima na akili, 
umewafunulia wana wachanga. 26 Ndiyo yaliyo, Baba, 
kwa kuwa ilikupendeza mbele yako yawe hivyo. 
27 Mambo yote nimepawa mimi ni Babaangu; wala 
hakuna amjuae Mwana illa yeye Baba; wala hakuna 
amjuae Baba illa Mwana, na awae yote yule Mwana 
atakaempenda kumfunulia. 28 Ndooni kwangu nyi- 
nywi nyote mtaabikao kwa kazi nzito, mliolemelewa ni 
mizigo, nami tawapumzisha. 29 Jitwekeni kongwa 
langu, mjifunze kwangu, kwa kuwa ni mpole mimi, ni 
mnyenyekevu wa moyo, nanywi mtaona kusitarehe 
katika nafusi zenu. 30 Kwani kongwa langu ni jepesi, 
na mzigo wangu ni hafifu. 

DOGgIC 


MATHAYO 12 29 


12 KATIKA zamani zile alikwenda Jesu kwa siku ya 
sabatu katikati ya mimea; wanafunzi wakwe wakawa 
na ndaa, wakianza kuyavunda mashuke na kuyala. 
2 Mafarisai walipoona wakamwambia, Angalia, wana- 
funzi wako wafanya lisilokuwa halali kulifanya kwa 
siku ya sabatu. 3 Nae akawambia, Hamkusoma ali- 
yoyafanya Daudi wakati alipokuwa na ndaa yeye na 
aliokuwa nao? 4 Alivyongia katika nyumba ya Mwe- 
nyiezi Mngu, akaila ile mikate ya kusongeza, nayo si 
halali kwakwe kuila, wala kwa waliokuwa pamoja nae, 
isipokuwa kwa makuhani peke yao? 5 Au hamkusoma 
katika taureti ya kwamba, siku za sabatu, makuhani 
wa hekaluni huivunda sabatu, nao wasiwe na makosa? 
6 Nami nawambia kwamba hapa pana neno kubwa 
kuliko hekalu. 7 Illa kwamba mlijua maana yakwe 
n nini, hilo: Nataka rehema sitaki dhabihu, msingeli- 
walaumu wasio makosa. 8 Kwani yule Mwana wa 
bin-Adamu ndiye Bwana wa sabatu. 

9 Akaondoka pale akenda, akangia msikitini mwao. 
10 Nae huyo ndiye, pana mtu hapo, mkono wakwe 
umekauka, Wakamuuliza, wanena, Jee, ni halali ku- 
poza kwa siku ya sabatu? wapate mshitaki 11 Nae 
akawambia, N nani mtu wenu atakaekuwa na kondoo 
mmoja: akianguka yule kondoo katika shimo kwa siku 
ya sabatu hatamshika akamtoa? 12 Basi-bin-Adamu 
ni zaidi ya kondoo mara ngapi? Hata imekuwa ndiyo 
halali kutenda mambo mema kwa siku ya sabatu. 
13 Ndipo hapo akamwambia yule mtu, Unyoshe mkono 
wako. Akaunyosha, ukarejea uzima kama wa pili. 
14 Lakini wakatoka wale Mafarisai wakenda wakamfa- 
nyia mashauri illi wamuangamize. 15 Jesu akatambua 
habari tle, akatoka huko akenda kwengine : akaandamwa 
ni watu wangi, akawapoza wote. 16 Akawausia wasi- 
mdhihirishe: 17 illi kwamba litimie lililonenwa kwa 
kanwa la nabii Isaia, aliponena, 

Google 


30 MATHAYO 12 


18 Huyu ndiye, mtumishi wangu niliyemtaua ; 

Mpenzi wangu, ambae nafusi yangu imependezewa 
kwakwe: 

Nitamuweka Roho yangu juu yakwe, 

Nae atazihubiri zile taifa ya hukumu. 

19 Hatateta, wala hatapiga kelele; 

Wala mtu hatasikia sauti yakwe katika ndia kuu. 

20 Mwanzi wa kupondeka hatauvunda, 

Wala katani ya kufuka moshi hataizima, 

Hata ailete hukumu katika kushindia. 

21 Na jina lakwe watalitumaini hizo taifa. 

22 Wakati huo akaletewa mtu mmoja kwakwe ana 
wazimu, nae ni mtofu wa mato, kisha ni bubwi: aka- 
mpoza, hata kisha ilikuwa yule bubwi kusema na 
kuona. 23 Yalitekewa yale makutano yote, ikawa 
kunena, Jee, huyu ndiye Mwana wa Daudi? 24 Illa 
Mafarisai waliposikia wakanena: Huyu hawatoi pepo 
illa kwa Beelizebuli mkuu wa pepo. 25 Alipojua 
mawazo yao akawambia, Killa ufaume uliogawanyikana 
iuu ya nafusi yakwe hufanywa ganjo; na killa mji au 
nyumba iliyogawanyikana juu ya nafusi yakwe haitasi- 
mama. 26 Na Shaitani kwamba yuamtoa Shaitani, 
imekuwa ni kugawanyikana yeye juu ya nafusi yakwe; 
na ufaume wakwe jee, utasimamaje? 27 Namikwamba 
ni kwa Beelizebuli nitoavyo mimi pepo, jee, wenenu 
wawatoa kwa nani? Kwa sababu ya hayo wao wata- 
kuwa waamzi wenu. 28 Nami kwamba ni kwa Roho 
wa Mngu nitoavyo pepo, hapana budi mmejiliwa ghafula 
ni ufaume wa Mwenyiezi Mngu. 29 Au aweza wapi 
mtu kungia katika nyumba ya mwenyi nguvu akateka 
vyombo vyakwe, asipotangulia kwanza kumfunga yule 
mwenyi nguvu? Basi hapo huiteka nyumba yakwe. 
30 Asiyekuwa pamoja nami huyu amekuwa kinyume 
changu. Na asiyekusanya pamoja nami hutawanya, 
31 Kwa ajili ya hayo nawambia, killa dhambi na matu- 

Google 


MATHAYO 12 31 


kano ya Mngu watasamehewa bin-Adamu; isipokuwa 
matukano ya kumtukana Roho hawatasamehewa. 
32 Na mtu atakaenena neno juu ya Mwana wa bin- 
Adamu litasamehewa kwakwe; illa mtu atakaenena 
neno juu ya Roho Mtakatifu, halitasamehewa kwakwe 
katika ulimwengu huu wala katika huo ujao halitasame- 
hewa. 33 Ule mti ufanyeni mwema na matunda yakwe 

afanyeni mema, au mti ufanyeni muovu na matunda ya- 
Gas maovu: kwani mti hujulikana kwa matunda yakwe. 
34 Enywi kizazi cha nyoka, mwawezapi kusema mema, 
wenyewe mkiwa waovu? kwani ni kwa kilichofurika 
moyoni litamkavyo lile kanwa. 35 Yule mtu mwema 
katika hazina njema hutoa ambayo ni mema, na yule 
muovu katika hazina mbovu hutoa maovu. 36 Illa 
nawambia nyinywi, ya kwamba killa tamko lisilo maana 
watakalolinena bin-Adamu, siku ya hukumu watakuja 
watoe hisabu ya tamko hilo. 37 Kwani kwa maneno 
yako utapawa haki, nawe kwamanenoyako utahukumiwa 
kuwa mkosa. 

38 Hapo ndipo wakamjibu wengine katika wana-wa- 
vyuoni na Mafarisai, wanena, Mwalimu, twataka ona 
ishara kwako wewe. 89 Akawajibu, akawambia, 
Kizazi kiovu na uzinifu chataka ishara, wala hakita- 

wa ishara illa ishara ya nabii Jona. 40 Kwani kama 
yatia alivyokuwa ndani ya tumbo la mngumi muda wa 
mitana mitatu na masiku matatu, na Mwana wa bin- 
Adamu nae atakuwa ndani ya moyo wa nti vivyo 
mitana mitatu na masiku matatu. 41 Watu waume 
wa Nineve watasimama katika hukumu pamoja na 
watu wa kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na 
makosa: kwa kuwa wao walitubu katika kuhubiri 
kwakwe Jona, nalo, hilo ndilo, hapa pana neno kubwa 
kuliko Jona. 42 Mfaume-mke wa pande za kusini 
atasimama katika hukumu pamoja na watu wa kizazi 
hiki, nae atakihukumu kuwa kina makosa, kwa kuwa 


Google 


82 MATHAYO 13 


alitokea nta za nti illi kusikiza hikima ya Suleimani; 
nalo, hilo ndilo, hapa pana neno kuu kuliko Suleimani, 
43 Illa wakati yule pepo mchafu amtokapo mtu hupita 
na mwahali msimo maji, huku akitafuta pa kusitarehe, 
asipaone. 44 Ndipo bapo hunena, Tarejea nyumba 
yangu nliyotoka. Akija akaiona ni tupu, imefyagiwa, 
imepambwa. 45 Hapo ndipo kisha akenda aka- 
twaa pamoja na nafusi yakwe pepo sabaa wengine 
walio waovu kumpita yeye, wakangia wakaikaa: ikawa 
yule mtu hali yakwe ya mwisho ni mbaya kuliko ya 
kwanza. Ndiyo yatakayokipata kizazi hiki nacho 
kilicho kiovu. | 

46 Nae akali yuasema na makutano, angalia, mamae 
na nduguze walikuwa wamesimama nde, wataka kusema 
nae. 47 Mtu mmoja akamwambia, Hao ndio, mamaako 
na nduguzo wako nde wamesimama, wataka sema nawe. 
48 Akamjibu yule asemae nae, akanena, Mamaangu n 
nani? na ndugu zangu ni kina nani? 49 Akaunyosha 
mkono wakwe upande wa wanafunzi wakwe, akanena, 
Hawa ndio, mamaangu na ndugu zangu! 50 Kwani 
atakaeyafanya mapenzi yakwe Babaangu aliye mbinguni, 
huyu ndiye ndugu yangu, ndiye umbu langu, ndiye 
mamaangu. 

13 KATIKA siku ile akatoka Jesu mle nyumbani 
akenda akaketi kando ya bahari. 2 Watu wakamku- 
tanikia makutano mangi, hata ikawa yeye kupanda 
dauni na kuketi: na ule mkutano wa watu wamesi- 
mama pwani pia wote. 3 Akasema nao maneno mangi 
akiyaleta kwa mithali mithali akanena: Mpanzi wa 
mbeyu, huyo ndiye, ametoka illi apande; 4 alipokuwa 
akipanda, nyengine zilianguka kando ya ndia, wakaja 
nyuni wakazila: 5 na nyengine zikaanguka penyi 
mawe, pahali ambapo udongo ni haba: mara zikatepuza 
kwa kule kukosa kwenda tini ile nti. 6 Jua lilipotoka 
zikanyauka; na kwa kukosa shina zikakauka. 7 Na 

Google 


MATHAYO 13 83 


nyengine zikaanguka juu ya miba, na ile miba ikakua 
ikazisonga. 8 Na nyengine zikaanguka palipo na 
udongo mwema, zikazaa, hizi mia, na hizi sitini, na hizi 
thalathini. 9 Mwenyi masikio, nasikie. 10 Wanafunzi 
wakwe wakamwendea wakamwambia, Kwani wewe 
kusema nao kwa mithali? 11 Akawajibu akawambia, 
Kwa kuwa nyinywi mmepawa kuzijua siri za ufaume 
wa mbingu, illa wao hawakupawa. 12 Kwani mwenyi 
nacho atapawa, nae ataongezewa: illa asiyekuwa nacho 
ataondolewa hata hicho alicho nacho. 13 Kwa ajili ya 
hayo mimi husema nao kwa mithali, kwa kuwa na 
wangaona kwa mato hawaoni, wangasikia kwa masikio 
hawasikii, wala hawafahamu., 14 Nao watimiziwa juu 
yao matabiri ya Isaia, ya kusema, 

Kusikia mtasikia msifahamu lolote, 

Na kuona kwa mato mtaona msione kiwacho chote; 

15 Kwani wenyeji bawa myoyo yao imefanya 

kunenepa; 

Na kwa masikio yao wamesikia kwa uzito, 

Na mato yao wameyafumba ; 

Wasije wakaona kwa mato yao, 

Wakasikia kwa masikio yao, 

Wakafahamu kwa myoyo yao, 

Wakarejea, 

Hawapoza. 
16 Illa nyinywi mmebarikiwa mato yenu, kwa 
kuwa yaona, mmebarikiwa masikio yenu, kwa kuwa 
yasikia. 17 Kwani ni kweli nawambia, ya kwa- 
mba, ni wangi manabii na watu wenyi haki waliotamani 
kuyaona hayo muyaonayo nyinywi kwa mato yenu, 
wasiyaone; na kuyasikia muyasikiayo nyinywi wasiya- 
sikie. 18 Basi isikizeni mithali ya mpanzi wa mbeyu. 
19 Mtu awae yote awapo kulisikia neno la ufaume, 
asilifahamu, yule mshari hwenda akakinyakua kile 
kilichopaudwa moyoni mwakwe; huyu ndiye aliye- 

00gle a 


84 MATHAYO 18 


pandwa kando ya ndia. 20 Nae aliyepandwa maweni 
ndiye alisikiae lile neno, akalipekea mara kwa furaha: 
21 illa hana shina ndani ya nafusi yakwe, bali hwende- 
lea mbele muda; lakini yatukiapo mateso au adha kwa 
ajili ya lile neno mara hukunguwaa. 22 Na aliye- 
pom mibani, huyu ndiye alisikiae lile neno, likawa 

usongwa lile neno ni fazaa ya ulimwengu, na mada- 
nganya ya mali, asizae matunda, 23 Na aliyepandwa 
katika udongo mwema, ndiye yule asıkiae lile neno 
akalifahamu; nae hakika yakwe akazaa matunda, 
akafanya huyu mia, na huyu sitini, na huyu thalathini. 

24 Akawatolea mithali nyengine, akanena, Ufaume 
wa mbingu umefanana na mtu aliyepanda mbeyu njema 
katika shamba lakwe: 25 lakini muda watu walipo- 
lala, alikwenda adui yakwe akapanda na zawani ndani 
ya nganu, akenda. 26 Ilipotepuza mite ikazaa ma- 
shuke, ndipo zilipotokeza zawani nazo. 27 Basi 
wakenda watumishi wa mwenyi nyumba, wakamwa- 
mbia, Bwana, hukupanda mbeyu njema katika shamba 
lako? Limepatikanaje ni zawani? 28 Akawambia, 
Ni mtu adui aliyefanya hivyo. Watumishi wakamwa- 
mbia, Jee, wataka twende tukazikusanye? 29 Akase- 
ma, La; msije katika kuzikusanya kwenu zawani 
mkaing'oa na nganu. 30 Viateni vikamea vyote 
viwili hata mavunoni: na majira ya mavuno nitawa- 
mbia wavunao, Kusanyani kwanza zawani mzifunge 
mizigo mpate ziteketeza: na nganu ikusanyeni ghalani 
mwangu. 

31 Aliwatolea mithali nyengine, akanena: Ufaume 
wa mbingu umefanana na tembe ya kharadali, ambayo 
mtu aliitwaa akaipanda shambani mwakwe: 32 nayo 
ni ndogo kuliko mbeyu zote, lakini ikishą mea, huwa 
kubwa kuliko müi ya mboga ukawa ni mti, hata nyuni 
wa angani ni kwenda wakifanya vitundu vyao katika 
matawi yakwe, 


Google 


MATHAYO 183 85 


33 Aliwambia mithali nyengine: Ufaume wa mbingu 
u mfano wa tatu, aliyotwaa mwanamke na kuisitiri 
katika pishi tatu za unga, hata ukawa tatu pia wote. 

34 Haya yote aliyasema Jesu na wale makutano kwa 
mithali mithali, wala pasipo mithali hakusema nao; 
35 lipate timizwa lile lililonenwa ni nabii, aliposema: 

Nitafunua kanwa langu kwa mithali; 
Nitayatamka yaliyofitika tangu kupigwa msingi 
ulimwengu. 

36 Hapo ndipo akawaaga wale makutano akenda 
nyumbani; wanafunzi wakwe wakamwendea, waka- 
nena, Tufasirie mithali ya zawani za shamba. 37 
Akawajibu akanena, Apandae mbeyu njema ni Mwana 
wa bin-Adamu; 38 shamba ni ulimwengu, hiyo 
mbeyu njema ni wana wa ufaume: na zawani ndio 
wana wa yule mshari; 39 yule adui aliyezipanda ni 
Ibilisi: mavuno ni mwisho wa ulimwengu; na wavunao 
ni malaika. 40 Kama vile zikusanywavyo zawani 
zikateketezwa moto, ndivyo itakavyokuwa katika mwi- 
sho wa ulimwengu. 41 Yule Mwana wa bin-Adamu 
atawatuma malaika zakwe, nao watakusanya pamoja 
yatolewe katika ufaume wakwe makunguwazo yote, na 
watendao maovu, 42 wawatupe katika tanu ya moto: 
pomen na kilio hapo na kukaza meno. 43 Wakati 

uo wenyi haki watang'ara kama jua katika ufaume wa 
Baba yao. Mwenyi masikio, nasikie. 

44 Tena ufaume wa mbingu ni mfano wa hazina 
iliyositiriwa katika shamba, akaiona mtu akaifita ; kwa 
furaha zakwe akenda akauza alivyo navyo vyote akanu- 
nua lile shamba. 

45 Tena ufaume wa mbingu ni mfano wa mtu 
mfanya-biashara, yuatafuta lulu nzuri: 46 nae ali- 
poona lulu moja ya thamani kuu, akaondoka akenda 
akauza alivyo navyo vyote akainunua. MI 

47 Tena ufaume wa mbingu ni mfano wa jarife 

OOGIe 


88 MATHAYO 14 


lililotupwa baharini likakusanya katika killa aina; 
48 lilipojaa wakalivuta pwani wakaketi, wakawakusa- 
nya wale wema vyomboni, wabovu wakawatupa nde. 
49 Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa ulimwe- 
ngu: wale malaika watatoka waje wawatoe wenyi batili 
katikati ya wenyi haki, 50 wawatupe katika tanu ya 
moto: hapo patakuwa na kilio na kukaza meno. 

51 Mmeyafahamu haya yote? Wakamwambia, Ndi- 
yo. 52 Akawambia, Kwa ajili ya hayo killa mwana- 
wa-chuoni aliyefanywa mwanafunzi wa ufaume wa 
mbingu amekuwa mfano wa mtu mwenyi nyumba, 
a katika akiba yakwe vipya-vipya na vya 

e. 

53 Ikawa alipokwisha itimiza Jesu mithali hizo 
alitamia kwengine. 54 Akenda nti yakwe mwenyewe, 
ikawa kufunza msikitini mwao, hata wenyewe wakapigwa 
ni bumbuwazi, wakanena, Huyu ameipata wapi hikima 
hiyo na vitendo vya nguvu hivyo? 55 Huyu si mwana 
wa saramala? mamae si yule aitwae Mariamu, na 
nduguze waume si Jakubu na Jusufu, na Simon na 
Juda? 56 Na nduguze wake wote hawamo mwetu 
swiswi? Basi huyu ameyapata wapi hayo yote? 
57 Ikawa wao kukunguwaa kwakwe. Illa Jesu akawa- 
mbia, Nabii haati kuhishimiwa illa katika nti yakwe 
yeye na nyumbani mwakwe. 58 Wala hakufanya hapo 
vitendo vingi vya nguvu kwa vile walivyokuwa hawana 
imani. 

14 MAJIRA yale saidi Herode akasikia habari za Jesu, 
akawambia watumishi wakwe, 2 Huyu ndiye Mbapu- 
tizi Johana ; amefufuka kutoka kwa wafu: na kwa ajili 
ya neno hilo, nguvu hizo zatenda kazi ndani yakwe. 
3 Kwani yule Herode alimshika Johana akamfunga 
akamtia chumbani, kwa ajili ya Herodia, mkewe Filipu 
nduguye. 4 Kwani Johana alikuwa akimwambia, Si 


halali koos kuwa nae. 5 Hata alipotaka kumuua, 
oogqle 


MATHAYO 14 87 


akalikhofu lile kundi la watu, kwa kuwa walimkubali 
Johana kuwa nabii. 6 Ilipofika siku ya kuzaliwa 
kwakwe Herode, akateza yule binti Herodia katikati 
yao, akampendeza Herode. 7 Ndipo akampa ahadi, 
akatia na kiapo ya kumpa atakachomtaka chote. 8 Nae 
akifunziwa ni mamae akamwambia, Nipa hapa kitwa 
cha Mbaputizi Johana katika chano. 9 Akangiwa ni 
utungu yule mfaume, lakini kwa ajili ya kile kiapo 
chakwe na kwa ajili ya walioketi chakulani pamoja nae, 
aliamru apawe: 10 akatoa mtu akenda akamkata kitwa 
Johana kifungoni. 11 Kikaletwa kitwa chakwe katika 
chano ; akapawa yule kijana, akenda nacho kwa mamae, 
12 Wakenda wale wanafunzi wakwe Johana wakakitwaa 
kiwiliwili chakwe wakakizika; kisha wakenda wakampa 
habari Jesu. l 

13 Jesu aliposikia habari ile, akapanda chomboni 
akaondoka huko, akenda pekee mahali pasipokuwa na 
watu; hata waliposikia wale makutano wakamfuata 
kwa maguu kutoka mijini mwao. 14 Akatoka Jesu 
akaona mkutano mkuu, akawaonea huruma, akawapoza 
wagonjwa wao. 15 Mtana ulipokwendelea mno ake- 
ndewa ni wanafunzi, wakamwambia, Hapa tulipo ni 
barani, tena wakati umekwisha pita; wafumue walio- 
kutanika, wapate kwenda katika vijiji wakanunue 
vyakula, wale. 16 Jesu akawambia, ipei haja ya 
kuondoka hapa; wapeni nyinywi wale. 17 Wakamwa- 
mbia, Hapa hatuna kitu illa mikate mitano na samaki 
wawili. 18 Akanena, Nileteani hapa. 19 Akawaamru 
makutano kuketi mle katika majani mabiti; akaishika 
ile mikate mitano na wale samaki wawili, akavua mato 
akatezama mbinguni akavibarikia, alipokwisha ivunda 
ile mikate akawapa wanafunzi wakwe, wanafunzi wakwe 
wakawapa makutano. 20 Wakala pia wote, wakashiba, 
wakaondoa na masaza ya vipande vilivyovundika, vikapu 
kumi Da. viwili, vimejaa tele, 21 Na waliokula ni watu 






38 MATHAYO 15 


waume wapata kama alifu tano bila wake na vijana 
vidogo. 

22 Papo hapo akawashurutiza wanafunzi wakwe kupa- 
nda chomboni, wamtangulie kwenda ng'ambu ya pili, 
hata eshe kuyafumua makutano. 23 Hata alipokwisha 
wafumua akapanda mlimani peke yakwe kwenda omba. 
Na kulipokuwa jioni alikuwa pale pekee. 24 Na kile 
chombo kimepata katikati ya bahari, ki katika kusu- 
kwa-sukwa ni mawimbi, kwani upepo ulikuwa mbele. 
25 Katika zamu ya-ne ya usiku akawendea, yuenenda 
kwa maguu juu ya bahari. 26 Hata walipomuona wana- 
funzi yuenenda kwa maguu mle baharini, wakafazaika, 
wakinena, Ni pepo ametutokea; wakalia kwa ile 
kbofu waliyo nayo. 27 Mara ile Jesu akanena, 
Iwani na myoyo mikuu, ni mimi; msikhofu neno. 
28 Petero akamjibu akanena, Bwana, kwamba ni wewe, 
niamru nije kwako kwa kwenenda majini. 29 Aka- 
mwambia, Ndoo. Akashuka chomboni yule Petero, 
akenenda majini kwa maguu, kutaka kumwendea 
Jesu. 30 Na alipouona ule upepo, akafanya khofu, 
hata akianza kuzama majini akapiga ukelele, yuanena, 
Bwana, niokoa. 31 Mara ile Jesu akanyosha mkono 
wakwe, akamshika, akamwambia, Ewe mchache wa imani, 
kwani kutia shaka moyoni? 32 Hata walipokwisha 
panda chomboni upepo ukavunda. 33 Wale walio cho- 
mboni wakamwendea wakamsujudia, wanena, Hakika 
yako wewe ndiwe Mwana wa Mngu. 

34 Hata wakisha vuka ng'ambu, wakenda w 
sha pwani nti ya Genesarethi. 35 Wakamtambua watu 
waume wa mahali pale, wakatuma watu kwenda nti ile 

ote kandokando, wakamletea kwakwe wote walio 

awawezi. 36 Ikawa kutaka kwakwe, wapate gusa na 
ingawa matamvua ya nguo yakwe, na kadiri ya walio- 
mgusa wakapoa. 

15 NDIPO hapo Jesu akendewa ni watu watokao 

Google 





MATHAYO 15 39 


Jerusalem, Mafarisai na waandishi, nao wanena, 
2 Ni kwa maana gani wanafunzi wako kutoyashi- 
ka tuliyoyapokea kwa wazee? Kwani wakila mkate 
hawanawi mikono. 3 Akawajibu akawambia, Kwani 
nanywi kutoandama mausio ya Mwenyiezi Mngu kwa 
ajili ya hayo muyapokeayo? 4 Kwani Mwenyiezi 
Mngu alinena, Muhishimu babaako na mamaako: na 
amtajae baba au mama kwa uovu, nafe kufa. 5 Illa 
nyinywi mwanena, Atakaemwambia baba au mama, Ni 
Vipawa, hivyo, kadiri ya vilivyokuwa kwangu vya kuku- 
faa wewe; 6 nasimhishimu babae kwa lo lote. Na 
neno lakwe Mwenyiezi Mngu mmelitangua kwa hayo 
mupokeanayo nyinywi. 7 Wanafiki | ndiyo yaliyo hayo 
yaliyotabiriwa kwenu ni Isaia, akinena, 

8 Watu hawa kwa midomo hunihishimu, 

Illa myoyo yao 1 mbali nami. 

9 Lakini wao waniabuduvyo, sivyo, 

Na ilimu waifunzayo wafunza mausio ya bin- 

Adamu. 

. 10 Akaliita lile kundi la watu lije kwakwe, akawa- 
mbia, 11 Sikizani mufahamu. Sicho kimngiacho 
kanwani kimtiacho bin-Adamu najisi ; illa ni kimtokacho 
kanwani ndicho kimtiacho bin-Adamu najisi. 12 
Ndipo hapo wakamwendea wanafunzi wakwe, wakamwa- 
mbia, Jee, wajua kwamba Mafarisai waliposikia neno hilo 
walitukiwa ? 13 Akawajibu akanena, Killa mmea 
asioupanda Babaangu wa mbinguni, utang'olewa 
14 Waateni: wao ni viongozi watofu wa mato; na 
mtofu wa mato akimuongoza mwenziwe mtofu wa 
mato, wataangukia shimoni wote wawili, 15 Petero 
akamjibu akamwambia, Tufasirie hiyo mithali. 16 Aka- 
nena, Jee, hata sasa nanywi mkali hamjafahamu ? 
17 Hamjui kwamba killa kimngiacho mtu kwa kanwani 
hupita ndani ya tumbo kikaanguka aa ? 18 Lakini 
i i, hivi ndani ya moyo, 
vimtokayyo e aib hivi vyato y y 


40 MATHAYO 15 


navyo ndivyo vimtiavyo bin-Adamu najisi. 19 Kwani 
moyo ndio utokwao ni maazo maovu, uuwaji, kutwaa 
wake wa watu, uzinifu, wivi, kushuhudia zuri, matukano, 
20 Hayo ndiyo yamtiayo mtu najisi; lakini kula kwa 
mikono isiyooshwa haimtii bin-Adamu najisi. 

21 Jesu akatoka humo, akenda kando katika pande 
za Turo na Sidon. 22 Nae, huyo ndiye, mwanamke wa 
Kikanani, nae ni mtu wa katika mipaka ile, akatokea 
akapiga kelele, yuanena, Nirehemu Bwana, Mwana wa 
Daudi; binti wangu yuateswa sana ni pepo. 23 Asi- 
mjibu neno. Wakamwendea wanafunzi wakwe waka- 
msihi, wanena, Mpe rukhusa mwanamke, kwa kuwa 
atufuata huku akitupigia kelele, 24 Akajibu akanena, 
Sikutumwa illa kwa kondoo wapotevu wa nyumba ya 
Isiraeli. 25 Nae mwanamke akamwendea, ikawa 
kumsujudia, yuanena, Bwana, nisaidia, 26 Akajibu 
akamwambia, Si vyema kuutwaa mkate wao wana 
kuwatupia mbwa. 27 Akanena, Ndiyo Bwana, kwani 
hata mbwa hula katika makombo yaangukayo mezani 
pa bwana zao. 28 Ndipo hapo Jesu akamjibu 
akamwambia, Ewe mwanamke, imani yako ni kubwa : 
na yawe kwako kama utakayo. Akapoa binti wakwe 
kwa saa ile. 

29 Akaondoka huko Jesu, akenda akapata katika 
bahari ya Galili, akapanda na mlimani akaketi ku- 
ko. 30 Akendewa ni makutano makuu waja zao 
na wateteao na watofu wa mato na mabubwi na 
vigutu na wengine wangi: wakawabwaga maguuni 
auaka akawapoza: 31 hata ilikuwa kutaajabu lile 

undi la watu walipowaona mabubwi wanena, vigutu 
wanakuwa hali njema, wateteao wenenda kwa maguu, 
watofu wa mato waona; wakamtukuza Mngu wa 
Isiraeli. 

32 Jesu akaweta wanafunzi wakwe waje kwakwe, 
akanena, Mimi nauonea huruma mkutano, kwa kuwa 


Google 


MATHAYO 16 4l 


leo ni tatu wamedumu kwangu hawana chakula, nami 
kuwapa rukhusa na ndaa wali nayo sitaki, wasije 
wakazima roho ndiani. 33 Wanafunzi wakamwambia, 
Barani tupate wapi mikate kiasi cha kuwatosha watu 
wangi hawa wakashiba? 84 Jesu akawambia, Mna 
mikate mingapi? Wakanena, Sabaa, na samaki wadogo 
wachache. 35 Akaliamru lile kundi la watu kuketi 
nti; 36 akaitwaa ile mikate sabaa na wale samaki, 
akashukuru akavivunda vipande-vipande; ikawa kuwa- 
pa wanafunzi wakwe, nao wakiwapa wale makutano. 
37 Wakala wote, wakashiba; wakaondoa na masaza ya 
vipande vilivyovundika, kapu sabaa zimejaa tele, 
38 Na waliokula hisabu yao ni watu waume alifu nne, 
bila wake na vijana vidogo. 39 Akawaondoa wale 
makutano, akapanda kpas Wa akenda mipaka ya 
Magadani. 

6 WAKAMWENDEA Mafarisai na Masadukai 
wakamuonda-onda wakamtaka awaonyeshe ishara itoka- 
yo mbinguni. 2 Akawajibu akawambia, Wakati wa 
jioni, mwanena, Kutakuwa na kianga, kwani mbingu ni 
nyekundu: 3 na asubuhi mwanena, Kutakuwa na 
dharuba leo; kwani mbingu zimekuwa nyekundu- 
nyekundu, mvua imefunga. Ehe, hizi mbingu mwajua 
kuutambua uso wakwe, lakini ishara za majira haya 
hamwezi kuzitambua. 4 Kizazi kiovu na uzinifu 
chatafuta ishara, nacho hakitapawa ishara isipokuwa 
ishara yakwe Jona. Kisha akawaata akenda zakwe, 

5 Wanafunzi wakenda ng'ambu ya pili, wakasahau 
kutwaa mikate. 6 Jesu akawambia, Ak azatiani mjili- 
nde na tatu ya Mafarisai na Masadukai. 7 Ikawa 
kufanya huja wao kwa wao, wakisema, Ni kwa kuwa 
hatukutwaa mikate. 8 Jesu akajua neno lile, akanena, 
Kwani kufanya huja nafusini mwenu, enywi wachache 
wa imani, kwa kutokuwa na mikate? 9 Hamjaelewa, 
wala hamuikumbuki mikate mitano ya wale alifu tano, 

O0gle 


2o MATHAYO 16 


wala vikapu ni vingapi mlivyovitwaa? 10 Wala 
mikate sabaa ya wale alifu nne, na kapu ni nyingapi 
mlizozitwaa? 11 Imekuwaje haiwelei ya kwamba siku- 
wambia ya mikate? Illa jilindeni na tatu ya Mafarisai 
na Masadukai. 12 Ndipo hapo wakafahamu ya 
kwamba hakutaja ya kujilinda na tatu ya mikate, illa 
tatu ya mafunzo ya Mafarisai na Masadukai. 

13 Jesu akenda pande za Kaisarea-kwa-Filipu, aka- 
wauliza wanafunzi wakwe, huku yuanena, Jee, watu 
wasema Mwana wa bin-Adamu n nani? 14 Wakanena, 
Wengine wanena Mbaputizi Johana, na wengine Elija, 
na wengine Jeremia au mmoja katika manabii. 15 
Akawauliza, Nanywi mwasema n nani mimi? 16 
Simon Petero akamjibu akamwambia, Wewe u Masihi 
Mwana wa Mwenyiezi Mngu aliye Hai. 17 Jesu 
akamjibu akamwambia, Heri ndako, Simon bari-Jona, 
kwa kuwa hili hukufunuliwa ni muwili na damu; aliye- 
kufunulia ni Babaangu aliye mbinguni. 18 Nami 
nakwambia ya kwamba wewe ndiwe Petero, nami juu 
ya mwamba huu taijenga kanisa yangu; na malango 
ya kuzimu hayataishinda nguvu. 19 Mimi nitakupa 
funguo za ufaume wa mbingu; na utakavyovifunga 
huku nti, vitakuwa vimefungika mbinguni, na utaka- 
vyovifungua huku nti, vitafunguka mbinguni. 20 Ndipo 
hapo akawaagiza wale wanafunzi wakwe wasimwambie 
mtu ya kwamba yeye ndiye Masihi, 

21 Katika wakati buo akaanza Jesu kuwaonyesha 
wanafunzi wakwe kwamba imempasa kwenda Jerusa- 
lem, na kupatikana ni mambo mangi kwa wazee na 
makuhani wakuu na wana-wa-vyuoni, na kuuwawa, na 
kufufuka kwa siku ya tatu. 22 Petero akamtwaa aka- 
anza kumkaripia, akanena, Yasikufikilie hayo, Ewe 
Bwana; hayatakuwa kwako kama hayo. 23 Nae 
HSS akamwambia Petero, Niondokea mbele 
zangu, Shaitani; wewe wataka nikunguwaza, kwa kuwa 


Google 


MATHAYO 17 43 


wewe huyaanii ya Mwenyiezi Mngu, lakini ya wana- 
Adamu. 24 Ndipo hapo Jesu akawambia wanafunzi 
wakwe, Mtu kwamba yuataka kuja nyuma yangu, nai- 
kanye nafusi yakwe, ajitweke na msalaba wakwe, anifu- 
ate. 25 Kwani mtu awae yote atakaetaka kuokoa 
nafusi yakwe, huyu ataiangamiza, na atakaeiangamiza 
nafusi yakwe kwa ajili yangu mimi, ataipata tena. 26 
Kwani itamfaa nini mtu atakapoupata faida ulimwengu 
wote pia, nae akafanya hasara ya nafusi yakwe? au ata- 
toa nini mtu badala ya nafusi yakwe? 27 Kwani yule 
Mwana wa bin-Adamu aja tokea na utukufu wa Babae 
pamoja na malaika zakwe, na wakati huo atamlipa killa 
mmoja kwa hisabu ya aliyotenda. 28 Ni kweli nawa- 
mbia nyinywi, pana watu hapa katika waliosimama, nao 
hawataonda ya mauti kamwe, hata wamuone Mwana 
wa bin-Adamu yuaja katika ufaume wakwe. 

17 HATA baada ya siku sita, Jesu akawatwaa Petero 
na Jakubu na Johana nduguye akenda nao akapanda 
juu ya kilima kimoja kirefu, nao wa peke yao. 2 Aka- 
badilika sura zakwe mbele yao, ukang'ara uso wakwe 
kama ling'aravyo jua, mavao yakwe yakawa meupe 
kama muwanga. 3 Nao, hao ndio, wakaonekana kwao 
Musa na Elija wasema nae. 4 Akajibu Petero akam- 
wambia Jesu, Ewe Bwana, ni vizuri swiswi kuwapo 
hapa; kwamba wapenda nitafanya hapa hema tatu, 
moja iwe yako wewe, na moja ya Musa, na moja ya 
Elija. 5 Nae yu katika kunena, hilo ndilo, wingu la 
kumemetuka likawatia katika uvuli na sauti yatoka 
katika wingu, yasema, Huyu ni Mwanangu mpensi 
wangu, niliyependezewa kwakwe : msikizeni. 6 Wali- 

ikia wale wanafunzi wakaanguka nti kiusouso, waka- 
ngiwa ni khofu nyingi. 7 Jesu akawendea akawagusa, 
akawambia, Inukanı, msiwe na khofu. 8 Wakavua 
mato wasimuone mtu illa Jesu, yeye tuu. 

9 AA kwao kilimani, akawausia Jesu, akanena, 

€ 


Goog 


44 MATHAYO 17 


Msimwambie mtu ya maono hayo, hata eshe simama 
Mwana wa bin-Adamu kufufuka kwa wafu. 10 Wa- 
kamtolea masiala wanafunzi wakwe, wanena, Basi ime- 
kuwaje wana-wa-vyuoni kunena kwamba imempasa 
Elija kuja kwanza? 11 Nae akawajibu, akanena, Ni 
kweli Elija huja, akarejeza vyote upya. 12 Lakini 
nawambia ya kwamba Elija amekuja tangu hapo, nao 
hawakumtambua, wamemtenda kadiri ya walivyotaka: 
ni vivyo hivyo na yule Mwana wa bin-Adamu nae 
yuenda patikana ni mateso kwao. 13 Hapo ndipo 
wakafahamu wale wanafunzi, kuwa aliyowambia ni ya 
Mbaputizi Johana. 

14 Hata walipopata fikilia ule mkutano, mtu mmoja 
akamwendea, huku amsujudia-sujudia na kunena, 15 
Bwana, mrehemu mwanangu, kwa kuwa yuna uwele wa 
kifafa, yuateswa vibaya. Kwani yeye mara nyingi 
huanguka katika moto, mara nyingi akaanguka na 
katika maji. 16 Hawaletea wanafunzi wako, wasiweze 
kumpoza. 17 Akawajibu Jesu, akanena, Enywi kizazi 
kisicho imani, kilicho potoe mno, niwe pamoja nanywi 
hata lini? nitukue nanywi hata lini? Kamtwaeni 
muniletee hapa. 18 Jesu akamrudi, kisha yule pepo 
akamtoka akapozwa kijana kwa saa ile. 19 Ndipo 
hapo wale wanafunzi awa Jesu faragha, waka- 
nena, Kwani swiswi hatukuweza kumtoa pepo? 20 
Akawambia, Kwa ajili ya mlivyokuwa wachache wa 
imani: kwani ni kweli nawambia nyinywi, mtaka- 
pokuwa mna imani ingawa kiasi cha tembe ya kharadali, 
mtakiambia kilima hiki, Ondoka hapo ulipo wende 
.- pale, nacho kitaondoka kitakwenda: wala hakutakuwa 
na neno kwenu nyinywi lisilowezekana. 

22 Nao walipokuwa wameketi huko Galili, Jesu 
akawambia, Mwana wa bin-Adamu yuenda tiwa katika 
mikono ya wana-Adamu; 23 nao watamuua, hata kwa 
siku ya tatu atainuka, Wakafanya hamu mno, 

Google 


MATHAYO 18 45 


24 Kufika kwao Kaperinaum, wakamwendea Petero 
wale wazitozao zile nusu-shekeli: wakanena, Jee, nusu- 
shekeli mwalimu wenu hatoi? Akanena, La, hutoa. 
25 Hata wakati alipongia nyumbani, Jesu akatangulia 
kumuuliza, yuanena, Waonaje Simon? Wafaume wa 
dunia huyatwaa maada au taja kwa kina nani? kwa 
wana wao wenyewe au kwa wana wa watu? 26 Ali- 
pns Ni kwa wana wa watu, Jesu akamwambia, 

aya basi, wana wao wenyewe ni mahuru. 27 Lakini 
illi kwamba tusije wakunguwaza, enenda wewe baharini 
ukatupe kioo: samaki azukae mbele umshike : ukisha 
mfunua mdomo utaona fedha, shekeli ; itukue ukawape 
hao, kwa ajili yetu, mimi na wewe. 

18 KATIKA saa ile wakenda wale wanafunzi kws 
Jesu wakanena, Basi n nani aliye mkubwa katika 
ufaume wa mbingu? 2 Akaita kijana kimoja kidogo, 
akakiweka kikasimama katikati yao, 3 akanena, Ni 
kweli nawambia, msipogeuka mkawa kama vijana vidogo, 
hamtaungia ufaume wa mbingu kamwe, 4 Basi ataka- 
ejitweza mwenyewe akawa hali yakwe kama kijana 
hiki, huyu ndiye aliye mkubwa katika ufaume wa 
mbingu. 5 Nae awae yote atakaekikubali kijana kimoja 
mfano wa hiki, kwa maana ya jina langu, hunikubali 
mimi: 6 Na atakaemkunguwaza E mkija hawa 
wadogo waaminio kwangu mimi, huyu afaa atungikwe 
shingoni mwakwe jiwe asagialo punda akatoswa katika 
kina cha bahari. 7 Ole mbwa ulimwengu kwa sababu 
ya makunguwazo! kwani makunguwazo hayana budi 
na kuja; walakini ole mbwakwe mtu yule ambae kwa 
yeye huja kunguwazo! 8 Na kikukunguwazacho kwa- 
mba ni mkono wako, kwamba ni guu lako, kikate 
ukitupe mbali nawe: ni vizuri kwako ungie uzimani ili 
hali u kigutu au kiwete, wala usitupwe uli na mikono 
miwili au maguu mawili katika moto wa milele. 9 Na 
P a? ka iaia ni jito lako, ling'oe, ulitupe 


46 MATHAYO 18 


mbali nawe: ni vizuri kwako ungie uzimani uli na 
tongo, wala usitupwe uli na mato mawili katika jaha- 
namu ya moto. 10 Angaliani msiwadharau kaaga Ja 
hawa mmojawapo, kwani nawambia nyinywi, ya kwam 
malaika wao mbinguni hawaati kuuona uso wa Babaangu 
aliye mbinguni. 12 Mwaonaje? Atakapokuwa mtu 
amepata kondoo mia, na katika wale mia mmojawa 
akapotea, jee yeye hawaati wale tisia wa tisiini, akenda 
milimani akamtafuta yule aliyepotea? 13 Na itaka- 
pomtukia kumuona, ni kweli nawambia, amfurahia yule 
zaidi ya awafurahiavyo wale tisia wa tisiini wasiopotea. 
14 Hivi siyo radhi mbele ya Babaenu aliye mbi- 
nguni, ya kuangamia mmojawapo katika hawa walio 
wadogo. 

15 N a atakapofanya dhambi kwako yule nduguyo, 
enda ukamuonye kosa lakwe wewe nae peke yenu. 
Akikusikia, umekuwa wewe umempata nduguyo. 16 
Na akiwa hakusikii, kamtwae mtu mmoja au wawili, 
mwende kwakwe nyote: illi kwamba kwa makanwa ya 
mashahidi wawili au watatu killa neno lipate simama. 
17 Nae asipowasikiza wao, kaiambie kanisa: na asipo- 
isikiza kanisa nayo, kwako wewe nawe kama mtu wa 
hizo taifa, tena kama mtoaji ushuru. 18 Ni kweli 
nawambia, kadiri ya mtakayoyafunga katika nti yata- 
kuwa kufungika na mbinguni: na kadiri ya mtakayoya- 
fungua katika nti yatafunguka mbinguni, 19 Mara ya 
pili nawambia nyinywi, ya kwamba watakapopatana 
wawili wenu huku nti katika neno liwalo lote wata- 
kaloomba, watafanyiziwa lilo ni Babaangu aliye mbi- 
nguni. 20 Kwani pahali walipo wawili au watatu, 
watu waliokutanikia jina langu, nami nipo papo kati- 
kati yao. 

21 Ndipo hapo akenda Petero akamwambia, Ewe 
Bwana, ndugu yangu anikose mara nyingapi nami 
hamsamehe? hata mara sabaa? 22 Jesu akamwambia, 


Google 


MATHAYO 19 47 


Sikwambii ya kumsamehe mara sabaa; msamehe hata 
sabaa mara sabuini. 23 Kwaajili ya hayo ufaume wa 
mbingu umefanana na mtu mmoja mfaume aliyetaka 
hisabu kwa watumwaze. 24 Alipoanza kufanya hisabu 
nao, akaletewa mtumwa mmoja awiwa talanto alifu 
kumi. 25 Alipokosa cha kumlipa, bwana wakwe aka- 
amru auzwe, yeye na mkewe na wanawe na alivyo 
navyo vyote, na kulipwa awiwacho. 26 Akaanguka 
nti yule mtumwa, ikawa kumsujudia, yuanena, Bwana, 
nitwaa pole mimi, takuja nikulipe vyote. 27 Akangiwa 
ni huruma bwana wa mtumwa yule, akamfungua, aka- 
msamehe deni yakwe. 28 Lakini alipotoka mtumwa 
huyo akamuona mmoja katika wajolizakwe amuwia 
dinari hamsini, akamshika shingo akanena, Nilipa niku- 
wiacho. 29 Yule mjoliwe akaanguka nti akamsihi 
akamsihi, yuanena, Nitwaa pole nami takuja nikulipe. 
30 Asikubali, akenda akamtupa kifungoni hata alipe 
awiwacho. 31 Wajolize walipoona yaliyokuwa waka- 
sikitika sana wakenda wakamweleza bwana wao yote, 
kadiri ya yaliyokuwa. 32 Ndipo hapo bwana wakwe 
akamwita, akamwambia, Ewe mtumwa muovu wewe, 
- nlikusamehe deni ile yote kwa ulivyonisihi: 33 Ehe, 
baikukupasa nawe kumuhurumia mjoliyo, kama vile 
mimi nilivyokuhurumia? 34 Akaghadhabika bwana 
wakwe, akamtia kwa watesaji, hata alipe killa awiwacho, 
35 Ndivyo na Babaangu wa mbinguni atakavyowatenda 
nyinywi, msiposameheana killa mtu na nduguye, katika 
ndani ya myoyo yenu. 

19 ALIPOTIMIZA Jesu maneno hayo akaondoka 
huko Galili, akenda mipaka ya Judea iliyo ng'ambu ya 
Jorodan; 2 akaandamwa ni makutano mangi, akawa- 
poza kuko. 

3 Wakamwendea Mafarisai, wamuonda-onda, huku 
wakinena, Jee, ni halali mtu kumuata mkewe, kwa 
ajili ya killa jambo? 4 Akawajibu akawambia, Ha- 

Google 





48 MATHAYO 19 


mjasomapo, ya kwamba aliyewafanya wao kwanza 
aliwafanya wa kiume na wakike, 5 na kunena, Kwa 
ajili ya hayo mtu atamuata babae na mamae, aungamane 
na mkewe, nao wale wawili watakuwa ni kiwiliwili 
kimoja? 6 Hata imekuwa wale si wawili tena, ni 
kiwiliwili kimoja. Basi alichokitanganya Mwenyiezi 
Mngu, bin-Adamu nasikitangue. 7 Wakamuuliza, Basi 
ilikuwa ni kwa maana gani hata Musa akawaagiza watu 
kumpa mke khati ya talaka, na kumuata? 8 Akawa- 
mbia, Musa kwa ajili ya ugumu wenu wa myoyo aliwapa 
rukhusa kuwaata wake wenu: lakini tokea mwanzo 
hayakuwa hayo. 9 Nami nawambia nyinywi, atakae- 
muata mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uzinifu 
akamuoa mwengine, huyu yuazini; kisha na aliyemuoa 
yule aliyeatwa, huzini. 10 Wakamwambia wale wana- 
funzi, Kwamba hayo ndiyo mambo ya mtu na mkewe, 
kuoa havina faida. 11 Akawambia, Si wote wawezao 
kulipokea neno hili, isipokuwa ni hao waliopawa. 
12 Kwani wako matuwashi waliozaliwa vile tokea 
matumboni mwa mamazao, wako na matuwashi, walio- 
fanywa kuwa matuwashi ni watu; kisha wako matu- 
washi, waliojifanya wenyewe kuwa matuwashi kwa; 
ajili ya ufaume wa mbingu. Awezae kulipokea nali- 
ee. 

13 Hapo ndipo akaletewa vijana vidogo apate wawe- 
ka mikono na kuwaombea, illa wanafunzi wakawakaripia. 
14 Jesu akanena, Waateni vijana vidogo msiwakataze 
kuja kwangu, kwani ufaume wa mbingu ni wao mfano 
wa hao. 15 Hata alipokwisha waweka mikono yakwe 
juu yao, akaondoka pale akenda. 

16 Nae, huyo ndiye, alimsongelea mtu mmoja, aka- 
nena, Ewe Mwalimu, nitende jambo jema gani, hata 
niwe na maisha ya milele? 17 Akamwambia, Kwani 
kuniuliza ya lililo jema? Aliye mwema ni Mmoja : illa 
uawe kwamba wataka kungia uzimani, yashike mausio, 


Google 


MATHAYO 20 49 


18 Akamwambia, Ni kama yapi? Jesu akamwambia, 
Ni Usiue, Usizini, Usiibe, Usitoe ushuhuda wa uwongo; 
19 Wahishimu babaako na mamaako; na, Mpende 
mwenzio kama nafusi yako. 20 Yule hirimu akamwa- 
mbia, Yote hayo nimekwisha yashika. Ni neno gani 
lililonipungukia bado? 21 Jesu akamwambia, Kwa- 
mba wataka kuwa mtimilivu, enda ukauze ulivyo 
navyo uwape masikini, nawe utakuwa na hazina 
mbinguni, kisha uje unifuate. 22 Aliposikia neno 
lile yule hirimu akaondoka yuna matungu, kwani ana 
mali mengi. 

23 Jesu akawambia wanafunzi wakwe, Ni kweli 
nawambia, Itakuwa shida mtu mwenyi mali kungia 
katika ufaume wa mbingu. 24 Tena nawambia nyi- 
nywi, ni jepesi zaidi kupita ngamia katikati ya tundu 
ya sindano, kama kungia mwenyi mali katika ufaume 
wa Mngu. 25 Wanafunzi waliposikia yale, ilikuwa 
kuteshewa sana na kunena, N nani basi awezae kuoko- 
ka? 26 Akawatulizia mato Jesu, akawambia, Kwa bin- 
Adamu neno hili haliwezekani, lakini kwa Mngu mambo 
yote yawezekana, 27 Ndipo hapo Petero akamjibu 
akamwambia, Angalia, swiswi tumeata vyote tumekufu- 
ata wewe: tutapatani basi swiswi? 28 Jesu akawambia, 
Ni kweli nawambia, ya kwamba nyinywi mlionandama, 
katika zamani za kuzaliwa upya, wakati atakapoketi 
Mwana wa bin-Adamu katika kiti cha utukufu wakwe, 
wakati huo nanywi mtaketi katika viti kumi na viwili, 
huku mkiwahukumu kabila kumi na mbili za Isiraeli. 
29 Na killa mmoja aliyeata majumba, au nduguze 
waume, au wake, au babae, au mamae, au wana, au 
mashamba, kwa ajili ya jina langu, atazidishiwa mara 
mia, na maisha ya milele atayarithi. 30 Lakini itakuwa 
watu wangi walio mbele kuwa wa nyuma, na walio 
nyuma kuwa mbele. ` 20 KWANI ufaume wa mbingu 
ni ma wa mtu mwenyi nyumba, aliyetoka asubuhi 


50 MATHAYO 20 


na mapema kwenda ajiri wakulima, wapate mlimia 
shamba lakwe la mizabibu. 2 Akisha agana na waku- 
lima siku kwa thumuni akawapeleka katika shamba 
lakwe la mizabibu. 3 Akatoka yapata saa tatu, akaona 
wengine wamesimama sokoni hawana kazi; 4 akawa- 
mbia nao, Endani nanywi katika shamba la mizabibu, 
kisha tawapa kilicho haki yenu. Wakenda. 5 Aka- 
toka tena yapata saa ya sita na saa ya tisia, akifanya 
kama vile. 6 Hata kama wakati wa saa ya hidashara aka- 
toka akaona wengine wamesimama, akawambia na wao, 
Mbona mmesimama hapa kutwa hamna kazi? 7 Wa- 
kamwambia, Kwa sababu hakutuajiri mtu. Akawambia, 
Endani nanywi katika shamba. 8 Basi ilipongia jioni, 

ule bwana wa shamba akamwambia nokoa wakwe, 
Apa wakulima, uwape ujira wao, uanze tangu wa 
mwisho hata wa kwanza. 9 Wakenda walioajiriwa 
katika saa ya hidashara wakapokea killa mtu thumuni. 
10 Hata walipokwenda wa kwanza, walidhani kwamba 
watapata zaidi, wakapata nao vivyo thumuni thumuni. 
11 Walipokwisha pokea ikawa kumnung'unikia yule 
mwenyi nyumba, 12 wakinena, Hao wa mwisho 
wamefanya kazi ya saa moja tuu, nawe umewalinganisha 
na swiswi, watu tuliotukua mzigo na hari ya mtana 
kutwa. 13 Nae akamjibu mmoja wao, akamwambia, 
Rafiki, sikudhilimu. 14 Hukuagana nami kwa thu- 
muni? Shika haki yako ujendee zako; nataka kumpa 
huyu wa mwisho sawasawa na wewe. 15 Hainipasi 
kufanya kama nitakalo katika mali yangu mwenyewe? 
Au jito lako limekuwa ovu kwa hivi nilivyo mwema? 
16 Ni hivyo itakuwa walio nyuma kuwa mbele, na 
walio mbele kuwa nyuma. 

17 Hata katika kupanda kwakwe Jesu kwenda Jeru- 
salem, akawatwaa faragha wale wanafunzi wakwe kumi 
na wawili: wakipata ndiani akawambia, 18 Angaliani, 
twapanda kwenda Jerusalem, na yule Mwana wa bin- 


Google 


MATHAYO 20 51 


Adamu atatiwa mikononi mwa makuhani wakuu na 
wana-wa-vyuoni, nao watamuhukumu hukumu ya mauti, 
19 kisha watamtia mikononi mwa zile taifa, wapate 
mtezea-tezea, nao wampige mjeledi na kumsalibu msala- 
bani: hata kwa siku yatatu atainuka. 

20 Ndipo hapo akendewa-ni mamayao wana wa Ze- 
bedi, pamoja na wanawe, huku yuamsujudia na kutaka 
haja kwakwe. 21 Akamuuliza, Wataka nini? Akam- 
wambia, Nena kwamba waketi wanangu wawili hawa, 
mmoja upande wa mkono wako wa kuume na mmoja 
upande wa mkono wako wa kushoto, katika ufaume 
wako. 22 Jesu akawajibu akawambia, Hamjui mlita- 
kalo. Jee, mwaweza kunwa ya kikombe nendacho ki- 
nwia mimi? 23 Wakamwambia, Twaweza. Akawambia, 
. Ya kikombe changu hakika yakwe mtakunwa, lakini 
kule kuketi upande wa mkono wangu wa kuume na 
upande wa mkono wangu wa kushoto, si langu mimi 
kule kuwapa, illa hupawa walioandaliwa ni Babaangu. 
24 Waliposikia wale kumi wakawakasirikia yule mtu 
na nduguye. 25 Illa Jesu akaweta wamjie, kisha 
akanena, Mwawajua waliowatawala zile taifa wajifanya- 
vyo wenyewe kuwa mabwana juu yao; na wakubwa wao 
hujifanya kuwa masaidi kwao. 26 Hayatakuwa hayo 
kwenu nyinywi, illa mtu awae yote atakae mwenyewe 
awe mkubwa kwenu, atakuwa ni mtumishi wenu; 
27 na atakae kuwa wa kwanza wenu, atakuwa ni 
mtumwa wenu: 28 kama ambavyo Mwana wa bin- 
Adamu nae hakuja kwa kutumikiwa illa kwa kutumika 
yeye, na kutoa nafusi yakwe kuwa makombozi badala 
ya wangi. 

29 Hata wakitoka huko Jerikho wakenenda, aka- 
andamwa ni mkutano mkuu. 30 Nao, hao ndio, watu 
wawili watofu wa mato wameketi kando ya ndia, wali- 
posikia kwamba Jesu yuapita pale, wakapiga ukelele, 
wakinena, Bwana turehemu, Mwana wa Daudi wewe, 


Google 


52 MATHAYO 21 


31 Na ule mkutano ukawakemea wapate nyamaa: wao 
na kuzidi kupiga kelele, wakinena, Bwana, turehemu, 
Mwana wa Daudi wewe. 32 Akasimama Jesu, aka- 
weta, kisha akanena, Mwataka niwafanyie neno gani? 
33 Wakamwambia, Bwana, twataka kwamba tufumbu- 
liwe mato yetu. 34 Akangiwa ni huruma Jesu, 


punda, 
Na punda mtoto, kijana cha punda. 
6 Wakenda wale wanafunzi wakafanya kama wali- 
vyoagizwa ni Jesu, 7 wakamleta punda na mwanawe, 
wakawatandika nguo zao, nae akapanda. 8 Na ule 
mkutano ungi wao walitandika nguo zao katika 
ndia: wengine wakikata matawi ya miti, wakitandika 
ndiani, 9 Makutano waliomtangulia na waliomfuata 
wakapiga kelele, wakisema, Hosana nda Mwana wa 
Daudi: amebarikiwa ajae kwa Jina la Bwana; Hosana 
kwa juu sana. 10 Hata alipongia katika Jerusa- 
lem, ukatibuka mji mzima, watu wakinena, N nani 
huyo? 11 Wale makutano wakinena, Huyu ndiye 
Nabii, jina lakwe aitwa Jesu, ni mtu wa Nazarethi 
iliyo Galili, 

Google 


MATHAYO 21 53 


12 Kisha akangia Jesu katika hekalu ya Mwenyiezi 
Mngu, akawatoa nde wote waliokuwa wakiuza na 
kununua mle hekaluni, akazipindua na meza za 
wenyi kubadili pesa, na viti vya wenyi kuuza ndiwa : 
13 nae akiwambia, Imeandikwa, Nyumba yangu ita- 
itwa nyumba ya sala, nanywi mwaifanya ni pango ya 
wevi. 14 Wakamwendea watofu wa mato na viwete 
mlemle katika hekalu, akawapoza. 15 Na makuhani 
wakuu na wana-wa-vyuoni walipoyaona mambo ya ajabu 
ayafanyayo, na watoto wapiga kelele katika hekalu, 
wanena, Hosana kwa Mwana wa Daudi, hapo ndipo 
wakakasirika, 16 wakamwambia, Wawasikia hawa 
wanenavyo? Jesu akawambia, Naam: hamkusomapo 
: kwamba, Katika makanwa ya vijana na waamwao ume- 
timiza sifa? 17 Akawaata akatoka nde ya mji akenda 
Bethania, akalala kuko. 

18 Asubuhi na mapema kurudi kwakwe mjini aka- 
umwa ni ndaa. 19 Hata alipoona mtini mmoja 
ndiani, akawendea, asione kitu juu yakwe illa majani 
tuu; akauambia, Milele pasipatikane matunda mwako 
wewe. Mara ukakaukilia mbali ule mtini. 20 Wali- 
poona neno lile wakataajabu wanafunzi, wakanena, 
Umekaukaje mtini mara? 21 Jesu akawajibu akawa- 
mbia, Ni kweli nawambia, mtakapokuwa mnayo imani, 
wala hamfanyi tashuishi ya lo lote, si kwamba mtafanya 
hilo la mtini, illa hata mtakapokiambia kilima hiki, 
Ng'oka, utupike baharini, litafanyika. 22 Na vitu vyote, 
kadiri ya mtakavyoomba katika sala kwa kuamini, 
mtapata. ' 

23 Hata alipokwisha ngia hekaluni nae akifunza, 
akendewa ni makuhani wakuu na walio wazee katika 
wenyeji, wanena, Ni kwa amri gani utendavyo mambo 
haya ? nae n nani aliyekupa amri hiyo? 24 Akawajibu 
Jesu akawambia, Nami tawauliza neno moja; neno hili 
mtakaponambpia kweli, nami tawambia ni kwa amn gani 

O € 


54 MATHAYO 21 


nitendavyo haya. 25 Ehe, mabaputizi ya Johana, yato- 
kapi ? yatoka mbinguni, yatoka kwa watu? Ikawa kuto- 
leana huja wenyewe kwa wenyewe, wanena, Tutakapose- 
ma, Yatoka mbinguni, atatuuliza, N nini maana yakwe 
basi hata msimuamini? 26 Na tukisema, Yatoka kwa 
watu, twachelea lile kundi la watu. Kwani watu wote 
wamemkubali Johana kuwa n nabii. 27 Wakamjibu Jesu, 
wakamwambia, Hatujui. Nae akawambia, Wala mimi 
siwambii ni kwa amn gani nitendavyo haya. 28 Lakini 
mwaonaje? Mtu fulani alikuwa na wana wawili : akam- 
wendea yule mkubwa akasema, Mwanangu, haya ! leo 
katende kazi shambani. 29 Akamwambia, Sitaki. 
Kisha baadae akajuta akenda. 30 Nae akimwendea 
wa pili akamwambia kama yale. Akamjibu akanena, 
Labeka, Bwana! wala asende. 31 Jee, ni yupi mmoja 
katika wale wawili aliyefanya mapenzi ya 'babae? 
Wakanena, Ni yule wa kwanza. Jesu akawambia, Ni 
kweli nawambia ya kwamba, watoa-ushuru na maka- 
haba hutangulia kungia mbele yenu nyinywi katika 
ufaume wa Mngu. 32 Kwani alikuja Johana kwa ndia 
ya haki, msimuamini: na watoa-ushuru na makahaba 
walimuamini; nanywi hapo mlipowaona hao, wala hata 
baadae, hamkutubu, illi muamini, 

33 Sikizani mithali nyengine : Palikuwa na mtu yuna 
nyumba, nae alipanda shamba la mizabibu, akalizun- 
gusha ugo, akatimba akafanya kinu cha kushindikia 
zabibu ndani yakwe, akajenga na Api a akawapangisha 
wakulima, akasafiri, akenda nti ya mbali. 34 Wakati 
wa matunda uliposonga akatoa watumwa wakwe aka- 
watuma kwa wakulima kwenda twaa matunda yakwe. 
35 Wakulima wakawatwaa watumwa wakwe, huyu 
wakampiga fimbo, na huyu wakamuua, na huyu wakam- 
piga kwa mawe. 36 Kisha akatuma watumwa wengine 
wangi kuliko wa kwanza: wakawafanya vivyo. 37 Baada 
ya haya yote akamtuma kwao mwanawe, akasema, 


Google 


MATHAYO 22 55 


Watamsitahi mwanangu. 38 Wakulima walipomuona 
mwanawe, wakasemezana wao kwa wao, Huyu ndiye 
mrithi: haya tukamuue, urithi wakwe tuwe nao 
swiswi. 39 Wakamkamata, wakamtupa nde ya sha- 
mba la mizabibu, wakamuua. 40 Ehe, atakapokuja 
bwana wa shamba atawatendaje wakulima wale? 41 
Wakamwambia, Atawaangamiza vibaya madhalimu 
wale, awapangishe shamba wakulima wengine ambao 
kwamba watamlipa matunda yakwe kwa zamani 
zakwe. 42 Akawauliza Jesu, Hamkusomapo katika 
maandiko ?— 

Jiwe walilolikataa waashi, 

Limekuwa ndicho kitwa cha pembe: 

Latoka kwa Bwana neno hili, 

Nalo n la kutaajabisha matoni mwetu swiswi. 

43 Kwa ajili ya hayo nawambia ya kwamba, ufaume 
wa Mngu utaondolewa kwenu, ipawe taifa izaayo ma- 
tunda yakwe. 44 Na aangukae juu ya jiwe hili ata- 
vundika vipande vipande, nae litakaemuangukia juu 
yakwe, litamsheta hata asheteke. 45 Hata ile mithali 
yakwe walipokwisha isikia makuhani wakuu na Mafa- 
risai, wakatambua kwamba, Hivi atusema swiswi 
46 Hata wakitafuta ndia ya kumshika ikawa kuya- 
khofu yale makundi ya watu, kwa vile walivyokuwa 
wakimkubali kuwa nabii. i 

22 KISHA akajibu Jesu akasema nao kwa mithali 
mara ya pili, akanena, 2 Ufaume wa mbingu umefanana 
na mtu mmoja mfaume, aliyemfanyia mwanawe harusi, 
3 akawatuma watumwa wakwe wakawete watakwao 
harusini: wakakataa kuja. 4 Kisha akatuma wengine 
tena, akawambia, Kawambieni watakwao, Hiki ndicho, 
chakula changu nimekitengeza: ng'ombe zangu na 
vinono vyangu vimekwisha tindwa, na vyote vimekuwa 
tayari: ndooni harusini. 5 Lakini waliyafanya mepesi 
maneno yakwe, wakenda zao, mmoja kiungani kwakwe, 

Google 


56 MATHAYO 22 


wa pili katika biashara yakwe: 6 na waliosalia waka- 
watwaa watumwa wakwe wakawatenda maovu, waka- 
waua. 7 Yule mfaume akaghadhabika, akatoa jeshi 
zakwe, akawaangamiza wale wauwaji, na mji wao akau- 
teketeza moto. 8 Ndipo hapo akawambia watumwa 
wakwe, Harusi 1 tayari, lakini walioitwa hawakusitahili. 
9 Endani basi katika maatano ya ndia na kadiri ya 
mtakaowaona weteni harusini. 10 Hata wakisha toka 
wale watumwa, wakipata katika ndia za nde, wakawa- 
kusanya wote kadiri ya waliowaona, kwamba ni wabaya, 
kwamba ni wema, harusi ikatengea kwa wageni. 11 
Lakini alipongia mfaume kuwaan pa wageni, alimuona 
mtu mmoja mle hakuvaa vao la harusi. 12 Akamwa- 
mbia, Rafiki, ulingiaje humu nawe huna vao la harusi? 
Akanyamaza kimya. 13 Ndipo hapo mfaume akawa- 
mbia waandishi wa karamu, Mfungeni mikono na maguu 
mkamtupe katika kiza cha nde sana: kutakuwa na 
kilio huko na kukaza meno. 14 Kwani wenyi kuitwa 
ni wangi, wateule ndio wachache. | 

15 Ndipo hapo wakenda Mafarisai wakafanya shauri 
la watakavyomtega kwa maneno. 16 Wakawatuma 
kwakwe wanafunzi wao, wao na mila ya Herode, kwe- 
nda sema, Mwalimu, tumekujua u msema-kweli, na 
ndia yakwe Mwenyiezi Mngu waifunza kweli, wala 
humchi mtu awae yote: kwanj huoni nyuso za wana- 
Adamu. 17 Basi twambie waonaje wewe? Kumpa 
taja Kaisari ni halali, si halali? 18 Akafahamu Jesu 
ule uovu wao, akanena, Kwani kunionda nyinywi, wa- 
nafiki? 19 Nionyeshani fedha ya taja. Wakamletea 
dinar. 20 Akawauliza, Ni ya nani sura hii na anwani 
hii? 21 Wakamwambia, Ni ya Kaisar. Ndipo hapo 
akawambia, Basi vya Kaisari mlipeni Kaisari, na vya 
Mwenyiezi Mngu mlipeni Mwenyiezi Mngu. 22 Hata 
wakisha sikia neno lile wakataajabu, wakamuata, wake- 
nda zao. 


Google 


MATHAYO 22 5 


23 Katika siku ile wakamwendea Masadukai, nao ni 
watu wamoja wanenao kwamba hakuna kufufuka: wa- 
kamuuliza, 24 wanena, Mwalimu, Musa alisema, Ataka- 
pokufa mtu nae hakuzaa wana, nduguye yule maiti 
namuoe mke wa aliyekufa apate msimamishia mbeyu 
nduguye. 25 Haya, kwetu palikuwa na watu waume 
sabaa ndugu moja. Wa kwanza akaoa akafa akikosa 
mbeyu akamuatia nduguye kuwa nae mkewe. 26 Ni 
vivyo hivyo, wa pili nae, na wa tatu, hata wakesha wote 
sabaa. 27 Mwisho wao wote akafa yule mke. 28 Ehe, 
katika kufufuliwani, atakuwa ni mke wa yupi katika 
wale sabaa? Kwani wote walikuwa nae. 29 Jesu 
akawajibu akawambia, Mwapotea nyinywi kwa vile 
msivyojua maandiko, wala uwezo wa Mwenyiezi Mngu. 
30 Kwani hapo katika kufufuliwani hawaoi, hawaozwi, 
wamekaa hali ya malaika walio mbinguni. 31 Na 
katika kule kufufuliwani, hamkusomapo hilo mliloa- 
mbiwa ni Mwenyiezi Mngu, alipokuwa kusema, 32 
Mimi ndiye Mngu wakwe Iburahimu, nami ni Mngu 
wakwe Isaaka, nami ni Mngu wakwe Jakubu? Mwe- 
nyiezi Mngu si Mngu wao wafu, ni Mngu wa walio hai. 
33 Hata waliposikia yale, ilikuwa kuteshewa yale ma- 
kutano kwa mafunzo yakwe. 

34 Na Mafarisai waliposikia ya alivyowafumba kanwa 
wale Masadukai, wakakutanikia pamoja. 35 Mmoja 
katika wao, amali yakwe ni mwalimu wa taureti, aka- 
muuliza kwa kumuonda, akanena, 36 Ewe Mwalimu, ni 
lipi katika maagizo lililo kubwa ndani ya taureti? 37 
Akamwambia, Mpende Bwana Mngu wako, moyo wako 
wote na nafusi yako yote na nia yako yote. 38 Haya 
ndiyo maagizo yaliyo makuu, tena nda kwanza. 39 
Na ya pili ni mfano wakwe, nayo ni haya: ya 
mwenzio kama upendavyo nafusi yako. 40 Katika 
maagizo mawili hayo imetundamana taureti yote na 
manabii w 


GO ile 





58 MATHAYO 23 


41 Walipokwisha kutanika Mafarisai, Jesu akawau- 
liza, 42 yuanena, Mwaonaje nyinywi katika Masihi? 
ni Mwana wa nani? Wakamwambia, Ni Mwana wa 
Daudi. 43 Akawauliza, Ilikuwaje basi Daudi katika 
Roho kumwita Bwana yeye? Akinena, 

44 Bwana alimwambia Bwana wangu, 

Keti upande wa mkono wangu wa kuume, 

Hata hawaweke adui zako tini ya nyayo zako. 45 
Basi kwamba yule Daudi yuamwita Bwana, amekuwaje 
ni mwanawe nae? 46 Wala hapana mmoja aliyeweza 
kumjibu neno: wala toka siku ile hapakuwa na mtu 
aliyekhatirisha kumuuliza neno tena. 

23 NDIPO hapo Jesu akasema na yale makutano na 
wanafunzi wakwe, akinena, 2 Katika kiti cha Musa 
wameketi wana-wa-vyuoni na Mafarisai. 3 Basi mambo 
yote kadiri ya watakayowambia yatendeni mkiyatunza 
kuyashika; lakini msifanye kwa hisabu ya vitendo 
vyao: kwani wao hunena, illa hawafanyi. 4 Nao hu- 
funga mizigo mizito wakiwatweka watu maungoni 
ambayo ni shida kuitukua, wasikubali wenyewe kuitu- 
kua kwa kimojawapo katika vyanda vyao. 5 Nao kazi 
zao zote wazifanya kwa kutaka kuonwa ni watu: kwani 
wazifanya pana hirizi zao, wazifanya nene na matamvua 
ya nguo zao, 6 nao wapenda kupishwa mbele katika 
karamu, na kukaa mbele misikitini, 7 na kuamkuzana 
katika mwahali mwa biashara, na kuitwa ni watu, Bwana 
mkubwa. 8 Illa nyinywi msiitwe Bwana mkubwa: kwani 
Mwalimu wenu ni mmoja, na nyinywi nyote mu ndugu. 9 
Wala kwenu nyinywi msimwite mtu baba awae yote juu 

nti; kwani Babaenu ni mmoja aliye wa mbinguni. 10 
Wala msiitwe Bwana Mwalimu, kwani Imamu wenu ni 
mmoja, nae ni Masihi. 11 Illa aliye mkubwa kwenu 
atakuwa ni mtumishi wenu. 12 Na atakaejikuza 
mwenyewe huyu atatwezwa, na atakaejitweza ata- 
kuzwa, 


Google 


MATHAYO 33 59 


13 Lakini ole mbwenu, wana-wa-vyuoni na Mafarisai, 
wanafiki! kwa kuwa mlango wa ufaume wa mbingu 
mwaufunga 'nyinywi mbele za watu: kwani wenyewe 
hamuungii, wala waungiao hamuwaati wakangia. 

15 Ole mbwenu, wana-wa-vyuoni na Mafarisai, wa- 
nafiki! kwa kuwa mwaizinga bahari na nti kavu illi 
kumpata mfuasi mmoja, na akipatikana, mwamusta 
akawa mwana wa jahanamu mara mbili zaidi ya mlivyo 
Ma 

16 Ole mbwenu, viongozi vipofu! nyinywi mnenao 
kwamba, Atakaeapa SE LIA huja: illa 
atakaeapa kwa dhahabu ya hekalu, huyu humlazimu. 
17 Wapumbavu nyinywi na utofu wa mato! kwani 
bora ni lipi? ni dhahabu, au ni ile hekalu ntakasayo 
dhahabu? 18 Tena, Atakaeapa kwa madhabahu, si 
huja; illa atakaeapa kwa vile vipawa vilivyo juu yakwe, 
huyu humlazimu. 19 Watofu wa mato nywi! Kwani 
bora ni kipi? ni vile vipawa, au ni yale madhabahu 
KIPA vile vipawa? 20 Basi imekuwa aliyeapa 

wa madhababu huapa kwa hayo na kwa vyote vilivyo 
juu yakwe. 21 Na aliyeapa kwa hekalu, huapa kwa 
iyo na kwa Mwenyi kuikaa ndani yakwe. 22 Naali- 
gepe kwa uwingu, huapa kwa ulili wakwe Mwenyiezi 
ngu na aukaae. 

23 Ole mbwenu, wana-wa-vyuoni na Mafarisai, wana- 
fiki ! kwa kuwa mwafanya ushuru wa mnaanaa na bizari 
nyepa na bizari zianyeu, lakini mwayaata yaliyo mazito 
ya sharia, nayo ndiyo mambo ya ndia na rehema na 
imani: nayo haya iliwapasa kuyafanya, pamoja na 
kutoyaata haya. 24 Viongozi mliotota mato, mumtujao 
mbu mkimmiza ngamia! 

25 Ole mbwenu, wana-wa-vyuoni na Mafarisai, wana- 
fiki ! kwa kuwa kikombe na sahani nyinywi mwavisafi 
kwa nde, ili hali ndani vimejaa tele vya miwa ara 
na kutu paka. 26 Ewe Farisai wewe uliye 

Chosld 


60 MATHAYO 28 


mato! kwanza fanya safi vilivyo ndani ya kikombe na 
sahani, illi kwamba na cha nde kipate kuwa safi. 

27 Ole mbwenu, wana-wa-vyuoni na Mafarisai, wana- 
fiki | kwa kuwa nyinywi mmefanana na makaburi yali- 
peee tokaa : kwa nde yaonekana kuwa mazuri, 
akini ndani yamejaa mifupa ya maiti na kinyaa killa 
aina. 28 Nanywi mu kama vivile: kwa nde mwaone- 
kana kwa watu kuwa mlio na haki, lakini kwa ndani 
mmejaa unafiki na uovu tele. 

29 Ole mbwenu, wana-wa-vyuoni na Mafarisai, 
wanafiki! kwa kuwa mwayajenga maziara ya manabii, 
mwayapamba na makaburi ya wenyi haki, 80 na huku 
mwanena, Lau kwamba tulikuwako swiswi zamani za 
babazetu, tusingekuwa washirika wao kwa damu ya 
manabii. 3l Nanywi mmekuwa mwajishuhudia 
wenyewe, kwamba ndinywi wanawao waliowaua mana- 
bii. 32 Haya basi, kijazeni kipimo cha babazenu ! 
83 Enywi majoka, wana wa nyoka-ushungu, mtaikimbiaje 
hukumu ya jahanamu? 34 Kwa ajili ya 'neno hilo, 
sasa mimi natuma kwenu manabii na watu wa hikima 
na wana-wa-vyuoni: katika wao hawa mtawaua, na 
hawa mtawasalibu, na katika wao hawa mtawapiga 
mjeledi misikitini mwenu, na kuwafukuza mji na mji: 
35 illi ipate kuja juu yenu nyinywi killa damu iliyo- 
takata imwaikayo juu ya nti, tangu damu ya Habili 
papi mwenyi haki, hata damu ya Zakharia mwana wa 

arakia, mliyemuua katikati ya hekalu ya ndani na 
madhabahu. 36 Ni kweli nawambia, kizazi hiki kita- 
jiliwa juu yakwe ni haya yote. 

37 Ewe Jerusalem, Jerusalem, ewe mji uwauao mana- 
bii na aa kwa mawe waliotumwa kwako, ni mara 
nyingapi nlizokuwa mimi nikitaka kuwakusanya wanayo 
wewe hali kuku avikusanyavyo vifaranga vyakwe tini ya 
mabawa yakwe, msikubali. 88 Hiyo ndiyo, hiyo nyum- 
ba yenu apa maa hali ya ukiwa. Kwani nawambia, 


MATHAYO 24 61 


hamnioni tena kamwe, hata mseme, Amebarikiwa ajae 
kwa Jina la Bwana. | 

24 HATA alipotoka Jesu mle hekaluni alikuwa 
akenenda, wakamwendea wanafunzi wakwe kutaka 
kumuonyesha majengo ya hekalu. 2 Akawajibu 
akawambia, Jee, mwaviona hivyo vyote? Ni kweli 
nawambia, hapa hapatasalia jiwe moja juu ya mwenziwe 
lisilopomoshwa nti. 

3 Alipokwisha keti juu ya kilima cha Mizeituni, 
akendewa ni wanafunzi wakwe faragha, wanena, Twam- 
bie, yatakuwa lini hayo? nayo ni ipi alama ya kutokea 
kwako, na ya ulimwengu kukamilika? 4 Akawajibu 
Jesu akawambia, Jilindeni msije mkapotezwa ni mtu 
awae yote. 5 Kwani wangi watakuja kwa jina langu, 
wanene, Mimi ndiye Masihi, watapoteza na watu wangi. 
6 Nanywi mtakuja sikia vita na habari za vita: anga- 
liani msifazaike, kwani hayana budi na kungia hayo; 
illa bado haujakuwa mwisho. 7 Kwani taifa itasozana 
na taifa, ufaume utasozana na ufaume ; tena kutakuwa 
na ndaa na kitetemo cha nti mwahali mbali-mbali. 8 
Nayo hayo yote ndiyo myanzo yakwe ule utungu. 9 
Ndipo hapo watawatia mikononi mwa adui zenu kwa 
kuwakusa mateso, na kuwaua; nanywi mtakwenda 
tukiza kwa taifa zote zilizoko kwa ajili ya jina langu. 
10 Na wakati huo watakunguwaa wangi; kisha hawa 
watatiana mikononi mwa adui wao kwa wao, tena wata- 
tukiana wao kwa wao. 11 Na manabii wa uwongo 
watainuka wangi sana, wapoteze watu wangi. 12 Hata 
kwa yatakavyoongea yale maasia, yatapoa moto mapenzi 

a ungi wao. 13 Lakini avumiliae kwa kukamilisha, 
aa ataokoka, 14 Tena itahubiriwa hii habari 
njema ya ufaume ulimwenguni mote, illi kuwa ushu- 
huda kwa taifa zote ; ndipo mwisho uje. 

15 Basi ni hivyo: mtakapokiona kile kinyaa cha 
kivumyu f kilichotaj wa ni nabii Danieli kimesimama 


62 MATHAYO 24 


pahali patakatifu (asomae natambue), 16 ndipo hapo 
walioko Uyahudi na wakimbilie milimani: 17 aliye 
juu ya dari nasishuke, kwenda twaa kitu nyumbani 
mwakwe: 18 aliye shamba nasirudi nyuma kwenda 
twaa nguo yakwe. 19 Illa ole mbwao walio na mimba 
na waamwishao katika siku zile! 20 Lakini ombani 
isiwe kukimbia kwenu kwa majira ya baridi wala katika 
siku ya sabatu : 21 kwani katika zamani hizo kutakuwa 
na mateso makuu; hayakuwa mateso jinsi hiyo tokea 
mwanzo wa ulimwengu hata hivi sasa, wala hayatakuwa 
baadae kamwe. 22 Na kwamba hazikufupizwa siku 
hizo, kisingepona kilicho na muwili chote: lakini kwa 
ajili ya wale walioteuliwa zitafupizwa siku hizo. 23 
Wakati huo mtu akiwambia, Huyu ndiye, Masihi huyu 
hapa! au, Huyo ndiye huko! msisadiki. 24 Kwani 
watatokea Mamasihi wa uwongo, na manabii wa uwongo, 
watoe ishara kubwa-kubwa na vioja, kwa kuwapoteza, 
kwamba yamkinika, hata wale wateule. 25 Nanywi, 
hayo ndiyo, nimetangulia kuwambia! 26 Basi wata- 
kapowambia, Huyo ndiye, yuko barani; msitoke nde: 
Huyo ndiye, yumo vyumba vya siri; msisadiki. 27 
Kwani kama vile umeme utokavyo maawioni uking'aria 
matwioni, ndivyo iwavyo kuja kwakwe Mwana wa bin- 
Adamu. 28 Kwani pahali patakapokuwa na mfu na 
tai hukusanyika papo. 

29 Lakini mara, baada ya mateso ya siku zile, jua 
litageuka kiza, na mwezi hautatoa nuru zakwe, na nyota 
zitaanguka mbinguni, na hizi nguvu za mbinguni 
zitateza-teza. 30 Kisha wakati huo ndipo itakapoone- 
kana mbinguni ishara yakwe Mwana wa bin-Adamu, 
na wakati huo watakaa msiba kabila zote za nti: kisha 
watamuona Mwana wa bin-Adamu yuaja juu ya ma- 
wingu ya mbingu, na nguvu, na utukufu mwingi. 31 
Kisha atawatuma malaika zakwe kwa sauti kuu ya 


parema "a watawakusanya wateule wakwe oja, 
o0ogle PAA 


MATHAYO 24 63 


kuwatoa pande za pepo nne, kutoka nta hii ya mbingu 
hata nta hii. 

32 Hela na katika huu mtini jifunzeni mithali ya- 
kwe: ukisha kuwa utanzu wakwe kuwa wa kimani- 
mawiti, ukamea na majani tele, juani yamekwisha 
kurubia majira ya hari. 33 Ni vivyo hivyo nanywi, 
mtakapoyaona haya yote juani kwamba yeye amekari- 
bia milangoni, 34 Ni kweli nawambia, hakipiti kamwe 
kizazi hiki hata yatakapokwisha kuwapo haya yote. 
35 Hizi mbingu na hii nti vitaondoka, lakini maneno 
yangu kamwe hayaondoki. 36 Lakini siku hiyo na saa 
ile, hapana mwenyi habari nayo: hata malaika wa 
mbinguni, wala yule Mwana, illa Baba peke yakwe. 837 
Kwani kama zilivyokuwa siku za N aku na kadhalika 
itakuwa tena kuja kwa Mwana wa bin-Adamu. 38 
Kwani kama vile watu walivyokuwa katika siku za 
kabula ya tufani, wakila, wakinwa, wakioa na kuolewa, 
“hata siku aliyongia Nuhu katika safina, 39 hawana 
habari, hata ikaja ile tufani ikawaondoa wote: ndivyo 
itakavyokuwa kule kuja kwakwe Mwana wa bin- 
Adamu. 40 Wakati huo watu wawili watakuwa 
shamba, —mmoja hutwawa mmoja akaatwa; 41 wana- 
wake wawili wasaga kwa jiwe la kusagia, —mmoja 
hutwawa mmoja akaatwa, 42 Basi keshani, kwani 
hamuijui ni siku gani ajayo Bwana wenu. 43 
Juani neno hili moja: yule mwenyi nyumba kwamba 
alijua ni zamu gani ajayo yule mwivi, angelikesha 
wala asingeiata nyumba yakwe ikavundwa. 44 
Kwa ajili ya hayo nanywi kaani tayari, kwani ni katika 
saa msiyodhani ajapo yule Mwana wa bin-Adamu. 45 
Basi, n nani huyo mtumwa muaminifu na akili, aliye- 
wekwa ni Bwana wakwe juu ya nyumba yakwe, apate 
wapa chakula wajolize kwa wakati wakwe? 46 Raba 
ndakwe mtumwa yule ambae Bwana wakwe ajapo 
ae g yuafanya kama vile. 47 Ni kweli nawam- 


64 MATHAYO 25 


bia, atamsimamisha juu ya alivyo navyo vyote. 48 
Lakini mtumwa yule mbaya atakaposema moyoni 
mwakwe, Bwana wangu yuakawa; 49 akaanza kuwa- 
piga wajoli zakwe, akawa kula na kunwa pamoja na 
walevi; 50 ndipo yule Bwana wakwe mtumwa yule 
atakapomwendea kwa siku asiyodhani na saa asiyokuwa 
na habari nayo, 51 atampiga sana, amuwekee na fungu 
lakwe pamoja na wanafiki: kutakuwa na kilio huko na 
kukaza meno. 

25 NDIPO ufaume wa mbingu utakapofananishwa 
na wanawali kumi, waliotoka na taa zao kwenda mlaki 
yule bwana-harusi. 2 Na katika wao watano walikuwa 
wapumbavu, na watano werevu. 3 Kwani wale wapum- 
bavu walitukua taa zao wasitukue na mafuta: 4 wale 
werevu wakatukua mafuta katika vyombo vyao pamoja 
nataazao. 5 Hata alipokawia bwana-harusi, wakasinzia 
wote wakalala, 6 Kati ya usiku ukangia ukelele, Bwana- 
harusi huyo! tokani mkamlaki. 7 Ndipo hapo waka- 
inuka wale wanawali wote, wakatengeza taa zao. 8 
Wapumbavu wakawambia werevu, Tupeni katika 
mafuta yenu, kwa maana taa zetu zazima. 9 Wale 
werevu wakawajibu, wanena, Kwenda hayatatutosha 
swiswi na nyinywi pia-sote : heri endani kwa wauzao 
mkajinunulie. 10 Wao wa katika kuondoka kwenda 
nunua, akatokea bwana-harusi; wale waliokaa tayari 
wakafuatana nae wakangia harusini, ukafungwa mlango. 
11 Kisha baadae wakaja wale wanawali wenziwao, 
wakinena, Bwana, Bwana, tufungulie! 12 Akawajibu 
akanena, Ni kweli nawambia, siwajui nyinywi 13 Basi 
iwani kukesha, kwani hamuijui siku wala saa. 

14 Kwani ni kama vile mtu asafiriye kwenda keti nti 
nyengine, aliweta watumishi wakwe akawapa mali yakwe. 
15 Akampa mmoja vipimo vitano, na wa pili akampa 
vipimo viwili, na wa tatu akampa kimoja, killa mtu kwa 
hisabu ya uwezo wakwe; akasafiri. 16 Akenda mara 


Google 


MATHAYO 25 65 


yule aliyetwaa vipimo vitano, akatuma akapata faida 
vipimo vitano vyengine. 17 Na yule aliyetwaa viwili 
akapata faida viwili vivyo. 18 Akaondoka yule aliye- 
twaa kimoja akenda timba nti, akaifita fedha ya bwana 
wakwe. 19 Baada ya kwisha siku nyingi akaja bwana 
wao watumishi wale, akataka hisabu kwao. 20 Akenda 
yule aliyetwaa vipimo vitano, akatukua vipimo vitano 
vya pili akamsongezea, akanena, Bwana, ulinipa vipimo 
vitano: hivi ndivyo nimepata vipimo vitano vyengine. 
21 Bwana wakwe akamwambia, Umefanya vyema, u 
mtumishi mwema wewe na uaminifu : umekuwa muami- 
nifu kwa yaliyo haba, nitakutawaza mambo mangi: 
ngia katika furaha ya Bwana wako. 22 Kisha akenda 
aliyetwaa vipimo viwili, akanena, Bwana, ulinipa vipimo 
viwili; hivi ndivyo nimepata na viwili tena faida. 23 
Bwana wakwe akamwambia, Umefanya vyema, u mtu- 
mishi mwema na uaminifu; umekuwa muaminifu kwa 
yaliyo haba; nitakutawaza mambo mangi: ngia katika 
furaha ya Bwana wako. 24 Nae alipokwenda yule 
aliyetwaa kipimo kimoja, akanena, Bwana, nlikujua u 
mtu mkali, wavuna usimopanda, wakusanya usimotawa- 
nya; 25 ndipo nikacha, nikenda nikakifita kipimo cha- 
ko katika nti: hicho ndicho, chako unacho! 26 Bwana 
wakwe akamjibu, akamwambia, U mtumishi muovu, na 
uvivu unao. Wajua kwamba mimi huvuna nisimopanda, 
na kukusanya nisimotawanya: 27 ndipo ikakupasa 
kuitia fedha yangu kwa wabadilio fedha, hata hija ninge- 
pata kilicho changu pamoja na faida yakwe. 28 Katwa- 
eni basi kwakwe kipimo chakwe,mumpe mwenyi vipimo 
kumi. 29 Kwani killa mwenyi nacho hupawa, aka- 
ongezewa ; illa asiye nacho, ataondolewa na hicho alicho 
nacho. 30 Na huyu mtumishi asiyefaa kamtupeni 
katika kiza kilicho cha nde sana; kutakuwa na kilio 
huko na kukaza meno. 

31 Na atakapokuja Mwana wa bin-Adamu katikə 

10 ha € C 


66 MATHAYO 25 


utukufu wakwe, na malaika wote pamoja nae, ndipo ata- 
kapoketi katika kiti cha utukufu wakwe. 32 Na mbe- 
le yakwe watakutana taifa zote: nae atawabagua hawa 
na hawa, kama mtunga abaguavyo kondoo zakwe na 
mbuzi; 33 kondoo awaweke katika mkono wakwe 
wa kuume, na mbuzi awaweke katika mkono wakwe wa 
kushoto. 34 Ndipo yule Mfaume atakapowambia walio 
mkono wakwe wa kuume, Ndooni enywi mliobarikiwa ni 
Babaangu, rithini ufaume mliotengezewa nyinywi tokea 
kupigwa msingi ulimwengu. 35 Kwani miye nlikuwa 
na ndaa mkanipa chakula; nlikuwa na kiu, mkani- 
nwesha; nlikuwa mgeni, mkanikaribisha; 86 nli- 
kuwa tupu, mkanivisha; nlikuwa mgonjwa, mkania- 
ngalia; nlikuwa kifungoni, mkanijia. 37 Ndipo wale 
wenyi haki watakapomjibu, wanene, A ! Bwana nawe! 
n lini tulipokuona na ndaa tukakulisha? au tuli-. 
pokuona na kiu tukakunwesha? 38 N lini tuli- 
pokuona u mgeni tukakukaribisha ? au ulipokuwa tupu, 
tukakuvisha? 39 Tena n lini tulipokuona mgonjwa au 
kifungoni tukakujia? 40 Na mfaume atawajibu, awa- 
mbie, Ni kweli nawambia nyinywi, kadiri ya mlivyo- 
mtendea mmoja katika hawa ndugu zangu, walio wado- 
go sana, mlinitendea mimi. 41 Hapo ndipo atakapo- 
wambia walio mkono wa kushoto nao: Ondokani kwa- 
ngu mimi, enywi mliolaaniwa, mwende katika moto wa 
milele, huo aliotengezewa Ibilisi na malaika zakwe: 42 
kwani nlikuwa na ndaa, msinipe chakula; nlikuwa na 
kiu, msinipe vinwewa: 43 nlikuwa mgeni msinikari- 
bishe; nlikuwa tupu, msinivishe : nlikuwa siwezi nili 
kifungoni, msiniangalie. 44 Hapo watamjibu wale nao, 
wanene, Bwana, n lini tulipokuona wewe na ndaa au 
kiu,au u mgeni, au u tupu, au huwezi, au u kifungoni tusi- 
kutumikie? 45 Hapo mfaume atawajibu, anene: Ni 
kweli nawambia, kadıri ya mlivyotoa kuwatendea hawa 
mmoja wapo, walio wadogo sana, hamkunifanyia mimi. 
Google 


MATHAYO 26 67 


46 Kisha watu hawa watakwenda zao katika adhabu 
isiyokoma, illa wenyi haki watakwenda katika maisha 
ya milele. 

26 IKAWA wakati Jesu alipokwisha timiza maneno 
yakwe haya pia yote, aliwambia wanafunzi wakwe: 2 
Mwajua ya kwamba baada ya siku mbili huwa Idi ya 
Pasaka, na Mwana wa bin-Adamu nae atatiwa mikononi 
mwa adui zakwe asalibiwe. 3 Ndipo hapo makuhani 
wakuu, na walio wazee katika wale wenyeji, wakakuta- 
nika katika ukumbi wa kuhani mkuu jina lakwe akii- 
twa Kaiafa; 4 wakafanya shauri wao kwa wao, illi 
wapate mshika Jesu kwa khadaa, wapate muulia mbali. 
5 Lakini walinena, Isiwe kwa wakati wa Idi, lisije lika- 
ngia fujo mwa wale wenyeji. 

6 Alipotukia Jesu kuwa mji wa Bethania, katika 
nyumba ya Simon mkoma, 7 akendewa ni mwanamke 
yuna tupa ya manukato ya thamani nyingi, akamuini- 
kia kitwani mwakwe pale alipokaa chakulani. 8 Wa- 
lipoona neno lile wakatukiwa wale wanafunzi wakanena, 
Ni wa nini upotevu huu? 9 Kwani humkini manuka- 
to haya kuuzwa kwa thamani kubwa, wakapawa masi- 
kini. 10 Akatambua yale Jesu, akawambia, N nini 
kumtia majonzi mwanamke? Kwani amenitendea ka- 
zi nzuri. 11 Kwani masikini wa pamoja nanywi siku 
zote, lakini mimi hamnami siku zote: 12 kwani 
hivyo alivyonimwaia manukato haya muwilini mwangu 
amenifanyia kwa ajili ya uzishi wangu. 13 Ni kweli 
nawambia, killa patakapohubiriwa Habari Njema hii, 
ulimwenguni mote, na hili aliloliterida huyu litase- 
mwa kuwa ukumbusho wakwe. 

14 Wakati huo akenda mmoja katika wale kumi na 
wawili, nae ndiye aitwae Judasi Muisikariota, akawendea 
makuhani wakuu, 15 akawambia, Mwataka nipa kitu 
gani nami niwatilie yeye mikononi mwenu? Wakampi- 
mia vipande aa vya fedha. 16 Tokea wakati huo 

ooge 


68 MATHAYO 26 


alikuwa kutafuta wakati wa nafasi kuwatilia mikononi 
mwao. 

17 Siku ya kwanza katika siku za mikate isiyotiwa 
tatu, wanafunzi wakwe wakamwendea Jesu, wakanena, 
Wapenda tukakuandalie wapi Pasaka? 18 Akanena, 
Endani mjini, mukafikilie nyumbani kwa fulani, muka- 
mwambie, Mwalimu anena, Wakati wangu umekuwa 
karibu; nyumbani kwako wewe mimi tapisha Pasaka 
pamoja na wanafunzi wangu. 19 Wakafanya wale 
wanafunzi kama walivyoagizwa ni Jesu; wakatengeza 
Pasaka. 20 Ilipongia jioni alikuwa kuketi chakulani 

moja na wale wanafunzi wakwe kumi na wawili. 21 
Na walipokuwa wakila akanena, Ni kweli nawambia ya 
kwamba, mmoja wenu atanisaliti. 22 Wakafanya ma- 
jonzi mno-mno, wakaanza killa mmoja kumuuliza, Jee, 
Bwana, ni mimi? 23 Akawajibu akanena, Atovyae 
mkono pamoja nami sahanini, huyu ndiye atakaenisaliti. 
24 Ni kweli Mwana wa bin-Adamu yuenda kama 
ilivyoandikwa kwakwe; lakini ole mbwakwe mtu yule, 
ambae yeye ni mwenyi kumsaliti Mwana wa bin-Adamu: 
ingekuwa heri kwakwe kwamba hakuzaliwa mtu yule. 
25 Judasi akamjibu,—nae huyo ndiye mwenyi kumsali- 
ti,—akanena, Jee, Bwana mkubwa, ni mimi? Akamwa- 
mbia, Wewe umesema. 26 Walipokuwa katika kula 
Jesu akatwaa mkate, akashukuru akauvunda; aka- 
wapa wanafunzi wakwe akanena, Twaani, mule; huu 
ndio muwili wangu. 27 Akatwaa na kikombe aka- 
shukuru akawapa, huku yuanena, Nwani nyote humu; 
28 kwani hii ndiyo damu yangu ya maagano, ambayo 
yamwaywa kwa ajili ya wangi, kwa msamaha wa madha- 
mbi. 29 Lakini nawambia nyinywi, ya kwamba, tokea 
hivi sasa sitakunwa katika uzao wa mzabibu huu, hata 
siku nitakayounwa upya pamoja nanywi katika ufaume 
wa Babaangu. 


Google 


MATHAYO 26 69 


30 Hata wakisha imba, wakatoka nde wakenda 
kilima cha Mizeituni. 

31 Ndipo Jesu akawambia, Usiku wa leo intakuja 
kunguwazwa kwangu mimi nyinywi nyote: kwani 
imeandikwa, Nitampiga Mtunga, na kondoo wa kundi 
watatawanyikana huku na huku. 32 Lakini baa- 
da ya kuinuka kwangu, takuja niwatangulie mbele 
zenu kwenda Galili. 33 Petero akamjibu akamwambia, 
Ijapokuwa watu wote kukunguwaa kwako wewe, lakini 
mimi sikunguwai kabisa. 34 Jesu akamwambia, Ni 
kweli nakwambia ya kwamba, usiku huu wa leo mbele 
ya jimbi kuwika utanikana mara tatu. 35 Petero 
akamwambia, Ijaponipasa kufa pamoja nawe, sikukani 
kamwe. Wakasema wanafunzi wote kama vile.. 

36 Ndipo hapo Jesu akenda nao akafika katika 
pahali paitwa Gethisemane, akawambia wanafunzi 
wakwe, Ketini hapa hata nende kuomba kule. 87 
Nae akamtwaa Petero, na wale wana wawili wa Zebedi, 
akaanza kungiwa ni hamu; ikawa kusononeka mno. 
883 Hapo akawambia, Roho yangu ina huzuni sana, 
hata kufa; kaani hapa mlipo, mukeshe pamoja nami. 
39 Akenda mbele punde -akaanguka kiusouso, huku 
ke na kunena, Ewe Babaangu, kwamba yaweze- 

ana, kikombe hiki na kinepuke: lakini si kama 
nipendavyo mimi, iwe kama upendavyo wewe. 40 
Akawendea wale wanafunzi, akawaona wamelala ; 
akamwambia Petero, Jee, hivi hamkuweza kukesha 
nami hata saa moja? 41 Keshani muombe, illi 
msingie katika kujaribiwa; ile roho hakika-yakwe ina 
mapenzi, lakini muwili hauna nguvu. 42 Akenda 
zakwe tena mara ya pili akaomba; yuanena, Ewe 
Babaangu, na kwamba haimkini kikombe hiki kune- 
puka nisipokunwa, na yawe kama upendavyo. 43 
Akenda tena akawaona wamelala, kwani mato yao 


Google 


70 MATHAYO 26 


yamekuwa mazito. 44 Akawaata tena, akenda; akao- 
mba mara ya tatu, kwa kunena maneno yaleyale tena, 
45 Ndipo hapo akawendea wale wanafunzi, akawambia, 
Lalani sasa mpumzike ; hiyo ndiyo, imekwisha kurubia 
saa, na Mwana wa bin-Adamu yuatiwa mikononi mwa 
wenyi dhambi. 46 Ondokani twende zetu, huyo ndiye, 
amekurubia yule anisalitiye. 

47 Nae akali akinena, huyo ndiye, alitokea Judasi, 
nae ni mmoja katika wala kumi na wawili, yuna na 
watu mkutano mkuu pamoja nae, wametukua panga na 
fimbo, watoka kwa makuhani wakuu na walio wazee 
katika wenyeji. 48 Na yule amsalitiye alikuwa ame- 
wapa dalili, yuanena, Nitakaembusu, ndiye huyo, 
mshikeni. 49 Na mara ile akamwendea Jesu, akanena, 
Salamu, Bwana mkubwa! akambusu. 50 Jesu aka- 
mwambia, Rafiki, fanya hilo ulilojia. Ndipo hapo 
wakasongea mbele, wakampelekea mikono Jesu, waka- 
mshika. 51 Nae, huyo ndiye, mtu mmojawapo katika 
wale walio pamoja na Jesu akanyosha mkono wakwe, 
akaufuta upanga wakwe, akampiga mtumwa wa kuhani 
mkuu, akamkata sikio. 52 Hapo ndipo Jesu akamwa- 
mbia, Rudisha upanga wako pahali pakwe, kwani wote 
waushikao upanga na kwa upanga wataangamia. 53 
Au hujui kwamba hivi naweza kumnyenyekea Babaa- 
ngu, nae hivi sasa atanitolea malaika ungi wao kuzidi 
jeshi kumi na mbili? 54 Kwani yangetimiaje yale 
maandiko ya kwamba yamepasa kuwa haya? 55 Katika 
saa ile Jesu akawambia yale makundi ya watu, Jee, 
mmetokea kama mumfuliao mwivi na mapanga na 
magongo, kunigwia ? Killa siku nalikuwa nikiketi kwenu 
katika hekalu nikifunza, wala msinishike. 56 Illa yame- 
kuwa yote haya, illi yapate timizwa maandiko ya manabii, 
Ndipo hapo wanafunzi wote wakamuata wakakimbia. 

57 Wale waliomshika Jesu wakamuondoa, wakamu- 
MBA SA Si. mkuu Kaiafa, pahali walipokuwa 


MATHAYO 26 71 


wana-wa-vyuoni na wazee wamekutanika. 58 Na 
Petero alikuwa kumuandama kwa mbali hata uwa- 
ndani kwa kuhani mkuu. Hata alipokwisha ngia 
ndani akaketi pamoja na watumishi kuangalia mwisho 
wakwe. 59 Ikawa makuhani wakuu na baraza yao pia 
wote kumtafutia Jesu ushuhuda wa uwongo, wapate 
muua; 60 wasiuone; na wangawa walitokea masha- 
hidi wangi wa uwongo. 61 Lakini hatimayakwe 
wakenda wawili, wakanena, Huyu alisema, Naweza 
kuivunda hekalu yakwe Mwenyiezi Mngu, na kuijenga 
kwa siku tatu. 62 Kisha akasimama kuhani mkuu, 
akamuuliza, Hujibu neno? hawa wakushuhudia neno 
gani? 63 Jesu akanyamaza. Kisha kuhani mkuu 
akamwambia, Nakuapisha kwa Mngu aliye hai, utwa- 
mbie kwamba ndiwe wewe Masihi, Mwana wa Mngu? 
64 Jesu akamwambia, Wewe umesema: illa nawambia 
nyinywi, Tokea sasa mtamuona Mwana wa bin-Adamu 
ameketi mkono wa kuume wa uwezo, yuaja juu ya 
mawingu ya mbingu. 65 Ndipo hapo yule kuhani 
mkuu akayararua mavao yakwe, akanena, Amekwisha 
tukana Mngu huyo: tuna haja gani tena ya mashahidi? 
Haya ndiyo, sasa mmeyasikia matukano yakwe ayatu- 
kanayo! 66 Mwaonaje? Wakamjibu wakanena, Mtu 
huyu anapaswa ni mauti. 67 Ndipo hapo wakamtemea 
mate ya uso, wakampiga ngumi; wengine wakimpiga 
makofi; 68 wakinena, Tutabirie, Masihi, n nani 
aliyekupiga ? . 

- 69 Na Petero alikuwa nde ameketi uwani; kijakazi 
kimoja akamwendea, akanena, Nawe ulikuwa pamoja 
na Jesu Mgalil. 70 Nae akakana mbele yao wote; 
akanena, Siyajui uyanenayo. 71 Nae akisha toka nde 
mlangoni, kijakazi cha pili akamuona; akawambia 
waliopo, Na huyu'alikuwa pamoja na Jesu Mnazari. 72 
Akanena mara ya pili akitia na kiapo, ya kwamba, 
Mtu hi Sae miye. 73 Baadae punde wakamwendea 


72 MATHAYO 27 


waliosimama pale, wakamwambia Petero, Hakika yako 
nawe u katika wao: kwani hiyo lugha yako nayo yaku- 
dulisha. 74 Ndipo hapo akaanza kuapiza na kuapa, 
akinena, Mimi simjui mtu huyo. Mara ile jimbi lika- 
wika., 75 Kisba akakumbuka Petero lile neno lililo- 
nenwa ni Jesu, ya kwamba, Kwanza halijawika jimbi 
utanikana mara tatu. Akatoka nde, akalia kilio cha 
utungu. 

27 ILIPOKUWA asubuhi, makuhani wakuu wote 
na walio wazee katika wale wenyeji wakafanya shauri 
katika Jesu, illi kumuua. 2 Wakamfunga, wakenda 
nae wakamtia kwa liwali Pilato. 

3 Ndipo hapo Judasi, yule mwenyi kumsaliti, ku- 
muona kwakwe kwamba amekwisha hukumiwa, akajuta, 
akavitwaa vile vipande thalathini vya fedha akavirudisha 
kwa makuhani wakuu na wazee: 4 akanena, Nimekosa 
nilivyoisaliti damu isiyo aili. Wao wakanena, Yatupa- 
sani swiswi ? yaangalie wewe! 5 Nae akisha vitupa vipa- 
nde vya fedha katika hekalu akaondoka; kisha akenda 
akajisongoa. 6 Makuhani wakuu wakavitwaa vipande 
vya fedha, wakanena, Si halali kuvitia katika kanzi ya 
Mngu, kwa vilivyokuwa ni kima cha damu. 7 Waka- 
fanya shauri wakenda wakalinunua shamba la mfi- 
nanzi kwa hivyo vipande, liwe pahali pa kuzika wageni. 
8 Ndipo shamba hilo jina lakwe likaitwa Shamba la 
Damu, hata hii siku ya leo. 9 Ndipo hapo likatimia lile 
lililonenwa ni nabii Jeremia, maneno haya, Kisha waka- 
vitwaa vile vipande thalathini vya fedha, kima chakwe 
yule aliyetiwa kima, wana wa Isiraeli waliyemtia kima, 
10 wakavitoa kwa kununua shamba la mfinanzi, kama 
alivyoniagiza Bwana. 

11 Nae Jesu alisimama mbele ya liwali. Liwali 
akamuuliza, yuanena, Wewe ndiye mfaume wa Maya- 
'hudi? Jesu akamwambia, Wewe wasema. 12 Na 
kushitakiwa kwakwe ni makuhani wakuu na wazee 

Google 


MATHAYO 27 18 


hakujibu lo lote. 13 Ndipo hapo Pilato akamwambia, 
Husikii ni mangapi wakushuhudiayo wewe? 14 Nae 
hakumjibu, hata kwa neno moja, hata ikawa kutaajabu 
mno yule liwali. 15 Na zamani za idi hiyo liwali 
ilikuwa ni ada kwakwe kuwafungulia kundi la watu 
mfungwa mmoja wamtakae. 16 Na zamani hiyo wali- 
kuwa na mfungwa mmoja ajulikanae, aitwa Baraba. 17 
Basi walipokwisha kutana Pilato akawauliza, Mwataka 
niwaatilie yupi mmoja: Baraba au Jesu aitwae li 
Masihi? 18 Kwani alijua kwamba wamemtia kwakwe 
kwa husuda. 19 Alipoketi yule Pilato katika ulili wa 
hukumu, mkewe akampelekea ujumbe, akasema, Huyo 
mtu wa haki usiwe na neno wewe nae, kwani leo nime- 
patikana ni mambo mangi katika ndoto kwaajili yakwe. 
20 Na wale makuhani wakuu na wazee wakawageuza 
nia wale makutano wapate mtaka Baraba kwakwe, na 
Jesu wamuangamize. 21 Liwali akawajibu akawambia, 
Watu wawili hawa ni yupi mumtakae niwafungulie ? 
Wakamwambia, Baraba. 22 Pilato na kuwambia, 
Nimfanyeje basi Jesu aitwae li Masihi? Wakamwambia, 
pia wote, Nasalibiwe! 23 Yule akanena, Kwani, ame- 
fanya uovugani? Waona kuzidi kupiga kelele, wanena, 
Nasalibiwe! 24 Pilato alipojiona hafai lolote, ghasia 
yazidi kwendelea tuu, akatwaa maji akanawa mikono 
yakwe mbele ya makutano, akasema, Mimi simo katika 
damu yakwe huyu mtu wa haki. Angaliani nyinywi 
jambo hili. 25 Wakamjibu wale wenyeji pia wote, 
wakanena, Damu yakwe na iwe juu yetu na wenetu ! 
26 Ndipo hapo akawafungulia Baraba, akampiga Jesu 
mjeledi, akawaatia apate salibiwa. 

27 Ndipo hapo asikari zakwe liwali wakampokea Jesu 
wakamtia katika Barikisi, wakamkusanyikia kikozi 
kizima; 28 wakamvua mavao yakwe wakamvika 
kitambi chekundu. 29 Wakasuka taji ya miba waka- 
mvika kitwani, wakamtilia na mwanzi katika mkono 

Go gle 


74 MATHAYO 27 


wakwe wa kuume: ikawa kumpigia magoti huku wamte- 
zea, na kunena, 30 Salamu, Mfaume wa Mayahudi! 
Kisha wakamtemea mate wakaushika ule mwanzi waki- 
mpiga-piga kitwani; 31 Hata wakisha mtezea, waka- 
vua kile kitambi wakamvika mavao yakwe, wakenda 
nae wakamuongoza kwenda kumsalibu, 

32 Wa katika kutoka nde ya mji wakamuona mtu 
mmoja Mkurenii, jina lakwe aitwa Simon; mtu huyu 
wakamtenza nguvu apate mtukuliamsalabawakwe. 33 
Hata walipofika pahali pamoja jina lakwe paitwa Golo- 
gotha, maana yakwe jina hilo ni Pahali pa Bongo, 34 
wakampa divei imetanganywa na nyongo, apate kunwa ; 
alipoionda asikubali kunwa. 35 Walipomsalibu waka- 
gawanya nguo zakwe kwa kupiga kura. 36 Wakaketi 
kumlinda pale pale. 37 Wakatia na mashitaka yakwe 
juu ya kitwa chakwe, yameandikwa, HUYU NDIYE 
JESU, MFAUME WA MAYAHUDI. 38 Ndipo hapo ili- 
kuwa kusalibiwa pamoja nae wevi wawili, mmoja upa- 
nde wa mkono izi mazi wa kulia, na mmoja upande wa 
mkono wakwe wa kushoto. 39 Ikawa kumtukana wa- 
tu wapitao ndiani huku watukusa-tukusa vitwa vyao 
wakinena, 40 Ewe uivundae hekalu na kuibuni kwa 
siku tatu, jiokoe mwenyewe. Kwamba ndiwe wewe 
Mwanawe Mwenyiezi Mngu, shuka huko uliko msala- 
bani. 41 Na wale makuhani wakuu wakafanya kama 
vile, wakimfanyia dhihaka wao pamoja na wana-wa- 
vyuoni na wazee, wakinena, 42 Aliokoa watu, mwe- 
nyewe hawezi kujiokoa. Mfaume wa Isiraeli ni yeye: 
nashuke hivi sasa msalabani mwakwe, naswi tutaamini 
kwakwe. 43 Aliamini kwa Mwenyiezi Mngu: nampo- 
nye hivi sasa kwamba yu radhi nae; kwani ali- 
sema, Mimi ni Mwanawe Mngu. 44 Ikawa kumfyolea 
kama yale wale wevi nao, wale waliosalibiwa pamoja 


nae. 
45 Basi ilipofika saa ya sita kukafunga kiza nti nzima, 
Google 


MATHAYO 27 75 


kikendelea hata saa ya tisia. 46 Ilipopata kama saa ya 
tisia, Jesu akapiga ukelele kwa sauti kuu, anena, Elii, 
Elii, lama sabakithani? maana yakwe, Mngu wangu, 
Mngu wangu, kwani wewe kuniata? 47 Waliposikia 
wengine katika waliosimama pale, ilikuwa kunena, 
Amwita Elija. 48 Mara akapiga mbio mmojawapo 
katika wao akenda akatwaa sifunji akaijaza siki na 
kuitia mwanzini, akawa kumnwesha. 49 Wenziwe 
wakanena, Ata, na tutezame kwamba Elija yuaja muo- 
koa. 50 Jesu akapiga ukelele tena kwa sauti Aa ki- 
sha akaitoa roho yakwe. 51 Mara pazia ya hekalu ika- 
pasuka pande mbili tokea juu hata tini, nti ikatetema, 
myamba ikapasuka, 52 makaburi yakafunuka yaka- 
wa wazi, na viwiliwili vingi vya watu watakatifu walio- 
lala vikainuka; 53 wakatoka makaburini mwao baada 
ya kuinuka kwakwe Bwana, wakangia ndani ya Mji 
Mtakatifu, wakawatokea wangi waziwazi. 54 Akida wa 
asikari mia, na waliokuwapo nae, watu wamlindao Jesu, 
walipokiona kitetemo cha nti na mambo yale yaliyokuwa, 
wakacha mno wakinena, Ni kweli huyu alikuwa ni 
Mwana wa Mwenyiezi Mngu. 55 Palikuwa pahali hapo 
na wanawake wangi, waangalia kwa mbali, nao wana- 
wake hao ndio waliomfuata Jesu tokea Galili wakimtu- 
mikia. 56 Myongoni mwao hao alikuwamo Mariamu 
Mumagidali, na Mariamu mamayao Jakubu na Jose, na 
mamayao wale wana wa Zebedi. 

57 Ilipongia jioni akenda mtu mmoja tajiri, mfu wa 
Arimathea, akiitwa Jusufu, nae mwenyewe ni mwana- 
funzi wa Jesu: 58 akenda huyo kwa Pilato akautaka 
muwili wa Jesu. Ndipo hapo Pilato akaamru apawe. 
59 Jusufu akautwaa nN muwili akauzonga-zonga kita- 
mbaa cha katani kilicho safi, 60 akauweka katika 
kaburi yakwe yeye mpya, aliyoikomba mwambani: 
kisha akabingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa 
«aburi, ia zakwe. 61 Na pahali hapo walikuwapo 


76 MATHAYO 28 


Mariamu Mumagidali na yule Mariamu wa pili, wame- 
keti mbele ya kaburi 

62 Siku ya pili yakwe, nayo ndiyo iliyoandama baada 
ya Matengezo ya idi, makuhani wakuu na Mafarisai 
wakamkutanikia Pilato, 63 wakanena, Bwana, twaku- 
mbuka kwamba yule mdanganyifu alisema, nae akali hai, 
Mimi baada ya siku tatu nitamuka. 64 Basi amru 
itunzwe sana kaburi hata siku ya tatu ; wasije wanafunzi 
wakwe wakenda wakamwiba, wakawambia wale wenyeji, 
Ameinuka kutoka kwa wafu: yakawa madanganyo ya 
mwisho kuwa mabaya kupita ya kwanza. 65 Pilato 
akawambia, Ulinzi mnao: endani mkaitunze sana kaburi 
kadiri ya mujuavyo. 66 Wakenda wakaitunza sana 
kaburi, kwa kulipiga jiwe muhuri, pamoja na ule ulinzi. 

28 SIKU ya sabatu ilipokwisha kwendelea mno, 
kwanza kupambauka siku ya kwanza ya juma, akaja 
Mariamu Mumagidali na yule Mariamu wa pili kuianga- 
lia kaburi. 2 Nacho hicho ndicho, kikazuka kitetemo 
kikuu cha nti, kwani alishuka malaika wa Bwana kutoka 
mbinguni, akenda akalibingirisha kando lile jiwe akali- 
ketia. 3 Malaika yule sura zakwe ni kama umeme, na 
mavao yakwe meupe kama barafu: 4 nakwa kumkhofu 
kwao yule wakatetema waliokuwa wakilinda, wakawa 
kama wafu. 5 Akawajibu malaika wale wanawake 
akawambia, Msiche nyinywi: kwani nawajua kuwa 
mwamtafuta Jesu aliyesalibiwa. 6 Hapo hapa, kwani 
ameinuka kama alivyosema; ndooni mkaangalie pahali 
Bwana alipolala. 7 Nanywi endani, mara mkawambie 
wanafunzi wakwe kuwa ameinuka kutoka kwa wafu: 
nae huyo ndiye, yuawatangulia mbele zenu kwenda Gali- 
li : nako ndiko mtakakomuona: Haya, mimi nimekwisha 
wambia. 8 Wakaondoka kaburini kwa upesi, wana 
khofu, wana na furaha nyingi, wakenda mbio wakawapa 
habari wanafunzi wakwe. 9 Nae, huyo ndiye, Jesu 
akawakuta akawambia, Salamu kwenu; nao wakamso- 


Google 


MATHAYO 28 77 


ngelea wakamshika maguu, wakamsujudia. 10 Hapo 
Jesu akawambia, Msiche! endani mkawape habari 
ndugu zangu, wende Galili, nao wataniona kuko. 

11 Wao mara wa katika kwenda mjini, wengine katika 
wale walinzi wakenda wapa habari makuhani wakuu ya 
yaliyotokea pia yote, 12 Na walipokwisha kutana na 
wazee na kufanya mashauri, wakawapa wale asikari fedha 
nyingi, 13 wanena, Semani, Wanafunzi wakwe wame- 
kuja na usiku wamemwiba wakati swiswi tulipokuwa 
tumelala. 14 Likisikilikana kwa liwali neno hili, swiswi 
tutakuja mtwaa kwa werevu, tuwaondolee nyinywi udhia. 
15 Wakatwaa ile fedha, wakafanya kama walivyofunzwa: 
likenda neno hili likatangaa kwa Mayahudi hata hii siku 
ya leo. 

16 Wale wanafunzi kumi na mmoja wakenda Galili, 
wakafikilia kilimani walipoagizwa ni j esu. 17 Walipo- 
muona wakamsujudu, lakini wengine walifanya tashui- 
shi. 18 Jesu akenda akasema nao, akawambia, Nime- 
pawa amri yote katika mbingu na nti. 19 Basi endani 
mkafanye taifa zote kuwa wanafunzi, kwa kuwabaputizi 
kwa Jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu : 
20 huku mkiwafunza kuyashika niliyowaagiza yote: 
mimi nami ni pamoja nanywi zamani zote, hata ukamilifu 
wa dahari. 


Google 


78 MARIKO 1 


INJILI TAKATIFU 


(MAANA, NI HABARI NJEMA) 
KAMA ALIVYOILETA 


= MARIKO. 


1 MWANZO wa Injili ya Jesu Masihi, Mwana wa 
Mwenyiezi Mngu. 

2 Kama vile ilivyoandikwa katika chuo cha nabii 
Isala : 

Mimi hapa, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso 
wako, 

Atakaeitengeza ndia yako; 

3 Sauti ya aliae barani, 

Fanyani tayari ndia ya Bwana, 

Nyoshani mikondo yakwe. 

4 Alitokea Johana, huyo abaputiziye barani na 
kuhubiri mabaputizi ya toba kwa maana ya msamaha 
wa madhambi. 5 Ikawa kumwendea watu watokao nti 
nzima ya Judea, na Wajerusalem wote, wakibaputizwa 
ni yeye katika mto wa Jorodan, huku wakiungama ma- 
dhambi yao. 6 Na Johana alikuwa amevaa nguo 
za manyoya ya ngamia, na mshipi wa ngovi kiunoni 
mwakwe, nae akila nzige na asali ya bara. 7 Ikawa 
kuhubiri, anena, Yuaja nyuma yangu mwenyi nguvu 
kunipita mimi, mtu ambae si kadiri yangu mimi kumwi- 
namia kumfungulia vigwe vya viatu vyakwe. 8 Mimi 
EAE DTS kwa maji, yeye atawabaputizi kwa 
Roho Mtakati 


Google 


MARIKO 1 79 


9 Na katika siku zile alikuja Jesu, atoka Nazarethi 
nayo ni nti moja ya Galili, akabaputizwa ni Johana ka- 
tika Jorodan. 10 Mara katika kukwea juu kwakwe 
kutoka majini akaona mbingu kupasuka na yule Roho 
kama ndiwa yuamshukia juu yakwe Jesu: 11 ikatoka 
sauti ndani ya mbingu, Wewe ndiwe Mwanangu, mpenzi 
wangu, kwako wewe nimependezewa. 

12 Papo hapo yule Roho akamtoa akamtia barani ; 
13 akawa mumo barani muda wa siku arubaini, yuaja- 
ribiwa ni Shaitani: akawa pamoja na nyama wa mwitu; 
ikawa malaika kumtumikia, 

14 Na baada ya kusalitiwa Johana Jesu alikwenda 
nti ya Galili, akihubiri Injili ya Mwenyiezi Mngu, na 
kunena, 15 Wakati wakwe umekwisha timia, ufaume 
wa Mngu umekurubia : tubuni muiamini Injili. 

16 Nae yuazunguka hivi kando-kando ya bahari ya 
Galili, akamuona Simon na Andarea nduguye Simon 
wavua samaki baharini kwa vimia; kwani walikuwa wa- 
vuvi, 17 Jesu akawambia, Ndooni muniandame nyu- 
ma yangu, nami tawafanya kuwa wavuvi wa watu. 
18 Papo hapo wakaata nyavu zao wakamfuata. 19 
Alipopata mbele punde akamuona na Jakubu mwana 
wa Zebedi na Johana nduguye, wa mashuani watengeza 
nyavu zao. 20 Mara akaweta; wakamuata babayao 
Zebedi mle mashuani pamoja na walioajiriwa, wakenda, 
wakamuandama nyuma yakwe, 

21 Wakenenda hata Kaperinaum ; kisha papo hapo, 
kwa siku ya sabatu, ilikuwa yeye kungia msikitini 
na kufunza. 22 Ikawa kuteshewa wale wenyewe kwa 
mafunzo yakwe, kwani alikuwa akiwafunza kama aliye 
na amri, wala si kama wale wana-wa-vyuoni, 23 Kisha 
mara alikuwapo mtu ndani ya msikiti wao, yuna pepo 
mchafu: 24 akainua sauti, yuanena, Tuna nini swiswi 
na wewe, Jesu Mnazari ? jee, hivi umekuja kwa kutua- 
ngamiza? Nakujua u nani, u Mtakatifu wakwe Mwe- 


Google 


80 MARIKO 1 


nyiezi Mngu. 25 Kisha akamrudi, anena, Fumba 
kanwa, umtoke, 26 Kisha yule pepo mchafu akisha 
mrarua na kuinua sauti kuu, akamtoka. 27 Wakangiwa 
ni kituko wote, hata ikawa kuulizana wao kwa wao, wane- 
na, N neno gani hilo? ni ilimu mpya! hata kwa amri 
awaonya maroho wachafu nao, wakimsikiza! 28 Kivu- 
mi chakwe kikatangaa mara kote-kote, jimbo zima lililo 
kando-kando ya Galili. 

29 Kisha mara, walipotoka msikitini, wakafikilia nyu- 
mba ya Simon na Andarea pamoja na Jakubu na 
Johana. 30 Na mkwewe Simon mamae mkewe alikuwa 
amelala hawezi homa; mara wakamwambia Jesu habari 
yakwe. 31 Akamwendea, akamwinua kwa kumshika 
mkono, homa ikamuata ; akawa kuwatumikia. 

32 Hata ilipokuwa jioni, wakati wa jua kutua, iliku- 
wa kuwatukua kwakwe wote walio hawawezi na walio 
na pepo. 33 Na mji mzima ulikuwa umekutanika 
mlangoni. 34 Akawapoza wangi wauguao magonjwa 
mengine-mengine, akatoa na pepo wangi, wala asiwaate 
pepo wakanena, kwa maana wamjua. 

35 Hata asubuhi namapema sana akainuka akatoka 
nde, akaondoka pale akenda pahali pasipokuwa na watu, 
ikawa kuomba Mwenyiezi Mngu hapo. 36 Wakaanda- 
mia kuko Simon na wenziwe, 37 wakampata; kisha 
wakamwambia, Watu wote wakutaka. 38 Akawambia, 
Twendeni kwengine, hata miji ya mbele, nipate hubiri 
huko nako; kwani kwa ajili ya hayo ndiyo niliyotokea. 
39 Akenda akihubiri katika misikiti yao, nti nzima ya 
Galili, akitoa na pepo. 

40 Akendewa ni mtu yuna ukoma, nae akimsihi- 
sibi, akimpigia na magoti, amwambia, Ukitaka waweza 
kunitakasa. 41 Akangiwani huruma, akanyosha mko- 
no wakwe, akamgusa, akamwambia, Nataka; takasika 
wewe. 42 Papo hapo ule ukoma ukamtoka, nae akata- 
kata. 43 Kisha akamkataza sana, akamuondoa asimu- 


Google 


MARIKO 2 81 


weke; 44 akamwambia, Angalia usimwambie mtu 
neno, enda kajionyeshe kwa kuhani, upeleke na vya 
kutakasika kwako, kama vilivyoagizwa ni Musa, uwe 
ushuhuda kwao. 45 Nae akisha toka akaanza kuhubi- 
ri sana na kulitangaza jambo lile, hata Jesu asiweze 
tena kungia mjini dhahiri; ikawa ni kukaa nde katika 
mwahali msimo watu, watu wakimwendea mle-mle 
watoka pande zote. 

2 KISHA baada ya siku kadhawakadha akenda tena 
Kaperinaum, watu wakasikia ya kuwa yeye yu nyumba- 
ni, 2 wakakutanika watu tele, pasisalie nafasi tena, 
hata mlangoni : ikawa kusema nao lile neno. 3 Waka- 
ja watu wamletea mtu mume yuna ugonjwa wa kupooza, 
nae ametukuliwa ni watu wane; 4 ilipokuwa hawapati 
kumkurubia kwa ajili ya msonge wa watu, wakalifumua 
paa papale alipo, hata walipokwisha litumbua wakaki- 
teremsha kitanda alicholalia yule mgonjwa aliyepooza. 
5 Jesu, alipokwisha iona imani yao, akamwambia mgo- 
njwa wa kupooza, Mwanangu, dhambi zako zimesame- 
hewa. 6 Na jie ar katika wana-wa-vyuoni wa pale- 
pa wamekaa, wa katika kufanya huja myoyoni mwao: 

Huwaje hvyu kusema hivi? yuatukana Mngu. N 
nani awezae kusamehe madhambi asipokuwa mmoja, 
nae ni Mwenyiezi Mngu? 8 Papo hapo Jesu akata- 
mbua rohoni mwakwe, ya wao kuhuji hivi nafusini 
mwao, akawambia, N nini nyinywi kuhuji myoyoni 
mwenu? 9 Ni lipi lililo jepesi? ni kumwambia mgo- 
njwa wa kupooza, Zimesamehewa dhambi zako, au ni 
kumwambia, Inuka, utukue na kitanda chako wenende ? 
10 Lakini nyinywi mpate mjua Mwana wa bin-Adamu, 
kuwa yuna amri duniani ya kusamehe madhambi (aka- 
mwambia mwenyi ugonjwa wa kupooza), 11 Wewe 
nakwambia, Inuka, utukue na kitanda chako, wende 
zako nyumbani kwako. 12 Nae akainuka, akatukua 
kitanda chakwe mara, akatoka mbele yao wote: hata 


Google 


82 MARIKO 2 


wakapigwa ni msangao pia wote, wakamtukuza Mwe- 
nyiezi Mngu, wanena, Hatujaonapo namna hii ! 

13 Nae akatoka tena akenda kando ya bahari, ule 
mkutano ukamwendea pia wote ikawa kuwafunza. 14 
Akipita kando-kando akamuona Lawi wa Alufayo ame- 
keti patolewapo ushuru, akamwambia, Nifuata. Akasi- 
mamaakamfuata. 15 Kisha alikuwa anaketi nyumbani 
mwakwe yule, kutaka kula chakula, na watu wangi 
watoao ushuru na watu wenyi dhambi walikuwa waki- 
kaa pamoja na Jesu na wanafunzi wakwe, kwani wali- 
kuwa wangi, wakimuandama. 16 Na wana-wa-vyuoni 
watu wa Kifarisai, walipomuona yuala pamoja na wenyi 
dhambi na watoao ushuru, ilikuwa kuwambia wanafu- 
nzi wakwe, Yuala akinwa pamoja na watoao ushuru na 
wenyi dhambi! 17 Jesu akasikia, kisha akawambia, 
Walio na afia hawana haja ya tabibu, illa walio hawawezi; 
= sikuja kuweta wenyi haki illa wenyi dhambi. 

18 Kisha ilikuwa wanafunzi wa Johana na Mafarisai 
wa katika kufunga; wakaja, wakamwambia, N nini 
maana yakwe wanafunzi wakwe Johana na wanafunzi 
wa Mafarisai kufunga, na hao wanafunzi wako hawafu- 
ngi? 19 Jesu akawauliza, Jee, wana wa ukumbi wa 
harusi waweza kufunga awapo pamoja nao yeye bwana- 
harusi? Muda wote wawapo nae bwana-harusi pamoja 
nao, wao hawawezi kufunga. 20 Lakini siku zitakuja 
atakapoondolewa kwao yule bwana-harusi; nao wakati 
huo watafunga, katika siku ile. 21 Hakuna ashonae 
kiraka cha kitambaa kipya juu ya nguo kuukuu; na 
akishona, kile kitakachotiwa nayo huiendeleza zaidi, kile 
kipya kuiendeleza ile nguo kuukuu, ikararuka vibaya 
zaidi. 22 Wala hakuna atiae divei mpya katika viriba 
vikuukuu: na akitia, ile divei itavipasua vile viriba, 
ikamwaika divei, vikaharibika na viriba. Illa divei 
mpya hutiwa viriba vipya. 

23 Ikitukia yeye alikuwa yuatembea mimeani kwa 


Google 


MARIKO 3 83 


siku ya sabatu, ikawa wanafunzi kwenenda ndiani huku 
wakiyavunda mashuke. 24 Ikawa Mafarisai kumwa- 
mbia, Angalia, n nini wao kufanya kwa siku ya sabatu 
neno lisilokuwa halali? 25 Akawambia, Hamjasomapo 
po pote ya alivyofanya Daudi, wakati alipokuwa muhi- 
taji na ndaa, yeye na wenziwe? 26 Alivyongia katika 
nyumba ya Mngu, katika enzi ya kuhani mkuu Abia- 
tharu, akala mikate ya kuhudhurishwa, ambayo si 
halali kuila isipokuwa kwa wenyewe makuhani, aka- 
wapa na wenziwe? 27 Ikawa Jesu kuwambia, Hii 
sabatu ilifanyika kwa ajili ya bin-Adamu, hakufanyi- 
ka bin-Adamu kwa ajili ya sabatu: 28 hata imeku- 
wa Mwana wa bin-Adamu ndiye Bwana wa sabatu 


nayo. 

3 KISHA akangia tena mle msikitini ; pana na mtu 
pale mkono wakwe umemkukutaa: 2 wao wakimua- 
ngalia, asije mpoza kwa siku ya sabatu, wapate la 
kwenda kumshitaki. 3 Akamwambia yule mtu yule 
mwenyi mkono wa kukukutaa, Inuka, usimame katika- 
ti. 4 Akawauliza, Ni halali kwa siku ya sabatu kutenda 
vyema, au kutenda vibaya? kuokoa roho, au kuiua? 
Wao wakanyamaa. 5 Akawazungushia mato kwa 
kasirani, maana yuna matungu kwa walivyo wagumu 
myoyo yao: kisha akamwambia yule mtu, Unyoshe 
mkono wako. Akaunyosha: mkono wakwe ukarudi 
sawasawa, 6 Wakatoka wale Mafarisai, mara ile, ikawa 
kumfanyia vitimvi wao na Maherodia, kutaka kumua- 
ngamiza. 

7 Kisha Jesu akaondoka, yeye na wanafunzi wakwe, 
akenda upande wa baharini: ukamuandamia mkutano 
mwingi, watu watokao Galili; na watokao Uyahudi, 
8 na Jerusalem, na Idumea, na ng'ambu ya Jorodan, na 

de za Turo na Sidon, mkutano mkuu, watu wasikiao 
bari ya mambo pia aliyokuwa akiyafanya, wakamwe- 
ndea, 9 Akawambia wanafunzi wakwe, mashua ndogo 


Google 


84 MARIKO 8 


imkalie tayari kwa ajili ya mkutano wa watu, wasije 
wakamsonga. 10 Kwani alipoza watu wangi, hata wawa 
wao kumfulia-fulia wapate mgusa, kadiri ya waliokuwa 
na mateso; 11 na wale maroho wachafu, killa walipo- 
muona, wakimuangukia nti, nao wakipiga kelele na 
kunena, Wewe ndiwe Mwana wa Mngu. 12 Akiwaonya 
sana kutomtamburisha. 

13 Kisha akakwea mlimani, akaweta mwenyewe alio- 
wataka; wakaondoka pale walipo wakamwendea. 14 
Akafanya na watu kumi na wawili watakaokuwa pamoja 
nae, tena illi kwamba apate watuma kwenda kuhubiri, 
15 nao wawe na amri ya kutoa watu pepo. 16 Akampa 
Simon jina tena la Petero. 17 Na Jakubu mwana wa 
Zebedi na Johana nduguye Jakubu, akawapa na jina 
tena la Boanerigesi, maana yakwe, Wana wa mititimo. 
18 Na Andarea, na Filipu, na Baritolomayo, na Matha- 
yo, na Thoma, na Jakubu wa Alufayo, na Thadayo, na 
Simon Mkanani, 19 na Judasi Muisikariota, nae ndiye 
mwenyi kumsaliti, 

Kisha akenda nyumbani. 20 Ule mkutano ukakutana 
mara ya pili, hata ikawa hawakupata kula hata mkate. 
21 Waliposikia habari ile wale karibu-zakwe, wakatoka 
kwenda kumshika: kwani walinena, Ana wazimu! 22 Na 
wale wana-wa-vyuoni, wale walioshuka kutoka Jerusalem, 
walikuwa kunena, Yuna Beelizebuli; tena wakinena, 
Huyu atoavyo pepo ni kwa mkuu wa pepo. 23 Naeaka- 
weta akawambia,kwa mifano, Huwezaje Shaitani kumtoa 
Shaitani? 24 Kisha ufaume ukigawanyikana juu ya 
nafusi yakwe, ufaume huu hauwezi kusimama. 25 Na 
nyumba ikigawanyikana juu ya nafusi yakwe, haitaweza 
kusimama. 26 Na Shaitani kwamba ameinukia nafusi 
yakwe na kugawanywa hawezi kusimama; illa huwa na 
ukomo. 27 Kisha hawezi mtu kungia ndani ya nyumba 
yakwe mwenyi nguvu akavitwaa nyara vile vyombo 
vyakwe, asipokuwa kwanza kumfunga yule mwenyi 


Google 


MARIKO 4 l 85 


nguvu, kisha ndipo atakapoiteka nyumba yakwe nya- 
ra 28 Ni kweli nawambia, ya kwamba makosa yao 
yote watasamehewa wana wa bin-Adamu na matukano 
yao ya Mngu kadiri ya watakayomtukana, 29 illa mtu 
awae yote atakaemtukana Roho Mtakatifu, hana msa- 
maha milele, amekuwa mtu wa kosa la milele. 30 
Kwa vile walivyonena, Yuna pepo mchafu. 

31 Wakaja mamae na nduguze, wakasimama nde, 
wakamletea ujumbe kumwita. 32 Na mkutano uli- 
kuwa umeketi umemzunguka, wakamwambia, Hao 
ndio, mamaako na nduguzo wako nde wakutaka. 33 
Akawajibu akawambia, Mamaangu na nduguzangu ni 
kina nani? 34 Kisha akawazungushia mato wale 
walioketi, waliomzunguka duwara, akawambia, Hawa 
ndio, mamaangu na nduguzangu! 35 Kwani awae 
yote mtu atakaeyafanya mapenzi ya Mwenyiezi Mngu, 
huyu ndiye ndugu yangu, ndiye umbu langu, ndiye 


mamaangu. 
4 AKAAN ZA mara ya pili kufunza kando-kando ya 
bahari. Wakamkutanikia mkutano mkuu mno, hata 
ikawa yeye kupanda chomboni, akaketi baharini, Na 
ule mkutano wote walikuwa kando ya bahari juu ya nti. 
2 Ikawa kuwafunza mambo mangi kwa mithali, tena 
katika mafunzo yakwe ilikuwa kuwambia, 3 Sikizani! 
Huyo ndiye, mpanda-mbeu alitoka kwenda panda. 4 
Ikawa katika kupanda kwakwe, tembe nyengine zikaa- 
nguka kando ya ndia, nyuni wakaja wakazila, 5 
yengine zikaanguka penyi mawe-mawe, pahali pasi- 
popatikana udongo”mwingi; zikamea mara, kwa ule 
udongo kutokwenda tini sana; 6 kisha jua lilipopaa 
zikateketea; na kwa ajili ya kukosa shina zikakauka. 
7 Nyengine zikaanguka penyi miba: ikakua ile miba, 
ikazisonga, zisizae. 8 Nyengine kadhawakadha zikaa- 
nguka katika udongo ulio mwema; ikawa kuzaa kwa 
maa juu - kuongea; zikazaa moja kwa thalathini, 


86 = MARIKO 4 


na kwa sitini, na kwa mia. 9 Ikawa kuwambia, 
Mwenyi masikio ya kusikia nasikie. 

10 Alipokuwa pahali pekee, wale watu waliomzu- 
nguka pamoja na wale kumi na wawili, walikuwa 
kumuuliza ya zile mithali. 11 Ikawa kuwambia, Hiyo 
siri ya ufaume wa Mngu mmepawa nyinywi; illa wale 
walio nde, kwao mambo pia huja kwa mithali: 12 illi 
kwamba wangaangalia, waangalie tuu wasielewe; wa- 
ngasikia, wasikie tuu wasifahamu, wasije wakawa kurejea 
wakasamehewa. 13 Akawauliza, Jee, mithali hii ha- 
muijui ? nanywi mtazitambuaje mithali pia? 14 Huyo 
mwenyi kupanda, hupanda lile neno, 15 Basi hawa 
ndio walio kando ya ndia, pahali lipandwapo lile neno : 
nao wakisha sikia mara huja Shaitani akaliondoa lile 
neno lililopandwa ndani yao. 16 Na hawa ni vivyo 
hawa wapandwao penyi mawe; ambao wakisha lisikia 
lile neno mara hulishika kwa furaha; 17 wala 
hawana shina ndani ya nafusi zao, isipokuwa wao nsi 
watu wa kudumu muda mchache: kisha, kukingia 
kuteswa au kuudhiwa kwa ajili ya lile neno, mara 
hukunguwaa. 18 Na wengine wako, wale wapandwao 
mibani; hawa ni watu waliolisikia lile neno, 19 
kisha shughuli za ulimwengu, na udanganyifu wa mali, 
na shauku za mambo mengine, zikingia ndani, hulisonga 
lile neno, likawa halizai. 20 Na wale waliopandwa 
katika udongo mwema ni watu ambao hulisikia neno 
na kulipokea, kisha wakazaa moja kwa thalathini na 
kwa sitini na kwa mia, 

21 Ikawa kuwambia, Jee, ikija taa, ni kwa kutiwa 
tini ya pishi, au mvungu wa kitanda? si kwamba 
ikawekwe juu ya mwango wataa? 22 Kwani hakuna 
neno lililofitamana, isipokuwa ni kwamba lipate dhihiri ; 
wala lililositirika, illa lipate tokea wazi 23 Mtu 
kwamba yuna masikio ya kusikia nasikie! 24 Ikawa 
kuwambia, Angaliani kwa msikialo: kipimo mpimi- 

Google 





MARIKO 4 87 


acho, mtapimiwa kicho, tena mtaongezewa. 25 Kwani 
aliye nacho atapawa ; na asiyekuwa nacho, hata hicho . 
alicho nacho ataondolewa. 

26 Ikawa kunena, Ufaume wa Mngu ulivyokaa, ni 
kama mtu aliyetupa tembe ya mbeu katika nti, 27 
akalala akiondoka, usiku na mtana, ile tembe ikamea 
ikakua, nae hajui jinsi tmeavyo. 28 Nti huzaa yenyewe, 
ikamea bua mbele, kisha likaja shuke, shuke likatoka 
tembe tele; 29 hata ule mmea ukuva, akapeleka mndu 
mara, kwa kuwa mavuno yamefika. 

30 Ikawa kunena, Tuupigieje mithali ufaume wa 
Mngu? au tuufananishe na nini? 31 Ni kama tembe 
ya kharadali, wakati ipandwapo katika nti, na ingawa 
ni ndogo kuliko mbeu zote zilizo duniani, 32 lakini 
ikisha pandwa hukua, ikawa kubwa kuliko mboga zote, 
ikafanya tanzu kubwa kubwa, hata wakapata nyuni wa 
angani kukaa tini ya kivuli chakwe. 

33 Ikawa kuwambia lile neno kwa mithali nyingi 
namna hii, kama walivyoweza kulisikia : 34 wala pasipo- 
kuwa na mithali hakusema nao kwa lolote, lakini aliku- 
wa akiweleza wanafunzi wakwe yeye mambo yote faragha. 

35 Na siku ileile kulipongia jioni, akawambia, Na 
tuvuke ngambu. 36 Kisha wakauata ule mkutano, 
wakampakia ndani ya chombo kama alivyokuwa. Na 
vyombo vyengine vilikuwa pamoja nacho. 37 Ikato- 
kea dharuba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo, 
hata chombo kikajaa. 38 Na yeye mwenyewe alikuwa 
tezi amelala juu ya mto: wakamuamsha, wakasema, 
Mwalimu, jee, si makubwa mbele zako swiswi kupotea ? 
39 Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, 
Nyamaza, utulie! Upepo ukavunda, kukawa shuwari 

kuu. 40 Akawauliza, N nini kuwa na khofu? 
Hamjakuwa na imani bado? 41 Wakacha kicho 
kikuu, wakasemezana, N nani basi huyu, hata asikizwe 
ni upepo tena na mawimbi ? 
oogle 


88 MARIKO 5. 


5 WAKENDA ngambu ya bahari hata nti ya Wage- 
rasi. 2 Nae akisha shuka chomboni mara akakutwa ni 
mtu atoka makaburini, yuna pepo mchafu: 3 na mtu 
huyo makazi yakwe ni katika makaburi, wala hapaku- 
wa na mtu tena aliyeweza kumfunga, hata kwa mkufu; 
4 kwa maana ya vile alivyofungwa yeye mara nyingi 
kwa pingu na mikufu, akaikata mikufu akazivunda- 
vunda na pingu : wala hapakuwa na mtu aliye na nguvu 
za kumtia adabu. 5 Na siku zote usiku na mtana 
makaburini na vilimani alikuwa akipiga kelele tuu, akiji- 
katakata kwa mawe. 6 Hata alipokwisha muona Jesu 
kwa mbali, akenda mbio akamuabudu. 7 Akapiga 
ukelele kwa sauti kuu, yuanena, N'na nini mimi na 
wewe, Jesu, Mwana wa Mngu Aliye-Juu-Sana ? Naku- 
apisha kwa Mngu usiniadhibu! 8 Kwani alikuwa 
kumwambia, Mtoke, ewe pepo mchafu, ndani yakwe 
huyu mtu! 9 Akamuuliza, Jina lako n nani? akamji- 
bu, Jina langu ndimi Jeshi, kwa kuwa tu wangi. 10 
Akamsihi-sihi sana kutowatuma nde ya nti ile. 11 Na 
humo kilimani mlikuwa na kundi kuu la nguwe, 
lalisha. 12 Wakamsihi wanena, Tupeleke ndani 
ya nguwe, tupate wangia wao. Akawapa rukhusa. 
13 Wakatoka wale maroho wachafu wakawangia wale 
nguwe. Likafulia tini lile kundi magengeni wakangia 
baharini, wapata kama alufeni, wakafa katika maji. 
14 Na wale wawalishao wakakimbia, wakatoa habari 
mjini na mashamba. Wakenda angalia n neno gani 
lililopita. 15 Wakamwendea Jesu, wakamuona yule 
mwenyi kupagawa ni pepo, ameketi, amevaa na mavao, 
yuna na akili nzima, ye yule aliyekuwa na ile Jeshi, 
wakacha. 16 Walioona jambo lile wakawapa habari, 
ni mambo gani yaliyomtukia yule aliyepagawa ni pepo, 
wakawapa na habari ya nguwe. 17 Wakaanza kumsi- 
hi aondoke majimboni mwao. 18 Kisha alipokuwa aki- 
panda chomboni akasihiwa ni yule aliyepagawa ni pepo 
Google 


MARIKO 5 89 


kwamba awe pamoja nae, 19 asimkubalie: akamwa- 
mbia, Enenda nyumbani kwako kwa watu wako, 
ukawahubiri ni mambo makubwa gani Bwana aliyoku- 
tendea, na alivyokuhurumia. 20 Akaondoka, akaanza 
kuhubiri katika nti ya Dekapoli ni mambo maku- 
bwa gani Jesu aliyomtendea: ikawa kutaajabu watu 
wote. 

21 Hata Jesu alipokwisha vukia ng'ambu tena kwa 
chombo, ulimkutanikia mkutano mkuu : nae alikuwa ka- 
ndo ya bahari. 22 Akaja mmoja katika wakuu wa 
msikiti jina lakwe akiitwa Jairu, hata akisha muona 
akaangukia maguuni pakwe, 23 akimsihi-sihi sana, 
anena, Kijana changu kike ataka kufa: nakuomba uje 
ukamweke mikono, apoe awe hai. 24 Akenda nae, 
ukamwandama mkutano mkuu, ikawa kumsonga- 
songa. 

25 Na mtumke mmoja aliyetokwa ni damu muda 
ya myaka kumi na miwili: 26 nae ni mtu aliyekuta 
mambo mangi kwa matabibu wangi ametapanya na vitu 
vyakwe vyote, wala isimfae lolote, huzidi kwendelea 
hali kuwa dhaifu; 27 aliposikia habari yakwe Jesu, a- 
kenda kwa nyuma akamgusa nguo yakwe. 28 Kwani 
alikuwa kusema, Ngaa nikigusa nguo yakwe, nitapoa. 
29 Papo hapo likakauka jito la damu yakwe, akaona 
muwilini mwakwe kuwa amepozwa, ameondolewa ma- 
teso yale, 30 Mara Jesu alipokwisha jua katika nafusi 
yakwe kuwa ule uweza umtokao ndani yakwe umekwi- 
sha tokea nde, akageuka pale alipo, katika msonge wa 
watu, ikawa kunena, N nani aliyenigusa nguo zangu ? 
31 Ikawa wanafunzi wakwe kumwambia, Wauona 
mkutano ukusongavyo, nawe wanena, N nani aliyenigu- 
sa? 32 Nae akiangalia huko na huko, apate muona 
mwanamke aliyetenda neno lile. 33 Mtumke akacha, 
na kutetema, kwa maana amejua yaliyomtukia, akenda 
akamu n nti mbele yakwe, akamwambia kweli 

angukia 


90 MARIKO 6 


yote. 34 Nae akamwambia, Binti, imani yako imekuo- 
koa: enenda na amani, uwe mzima baada ya mateso 
ako. 

35 Yeye akali akinena, wakaja watu, watoka kwa 
mkuu wa msikiti, wamwambia, Binti wako amekufa: 
wamsumbuliani tena Mwalimu? 36 Na Jesu amekwi- 
sha yasikia maneno yaliyonenwa, akamwambia mkuu 
wa msikiti, Usiche; amini tuu. 37 Wala asimuate 
mtu kwenda nae wote hata mmoja, asipokuwa Petero 
na Jakubu, na Johana nduguye Jakubu. 38 Wakenda 
nyumbani kwa yule mkuu wa msikiti, akaona ghasia, 
watu walia sana na kuombolea sana. 39 Alipongia 
ndani, akawambia, N nini kufanya ghasia na kulia? 
Hakufa kijana, amelala tuu. 40 Wakamteka. Nae aki- 
sha watoa nde wote, akamtwaa yule babae kijana na 
mamae na wenziwe, akangia ndani mle mlimokuwa 
na yule kijana; 41 akamshika mkono kijana, aka- 
mwambia, Talitha kumi !—maana yakwe yakigeuzwa 
ni, Ewe msichana, nakwambiainuka! 42 Mara akasi- 
mama yule msichana ikawa kwenenda, kwani alikuwa 
ni mwana wa myaka kumi na miwili. Mara wakapi- 
gwa ni msangao mkuu. 43 Akawausia sana asije mtu 
akaijua kabari ile; akaamru apawe chakula. 

6 AKATOKA kule, kisha akenda nti yakwe yeye, wa- 
nafunzi wakwe wakamuandama. 2 Hata ilipongia siku 
ya sabatu akaanza kufunza watu msikitini; wangi 
walipomsikia wakateshewa, wanena, Huyu ameyapata 
wapi haya? nayo i jinsi gani hikima hii aliyopawa 
huyu, na mambo ya ubora namna hii, yapishwayo 
kwa mikono yakwe? 3 Huyu si yule fundi sara- 
mala, mwanawe Mariamu, nduguyao Jakubu na Jose, 
na Juda na Simon? na nduguze wanawake hawako 
humu mwetu? Wakawa kutukiwa kwakwe. 4 
Ikawa Jesu kuwambia, Nabii hakosi kupawa hishima, 
illa katika nti yakwe yeye, na kwa karibu zakwe, na 

Google 


MARIKO 6 91 


nyumbani mwakwe. 5 Wala asiweze kufanya jambo 
bora lolote huko, isipokuwa aliwaweka mikono watu 
walio hawawezi wawili-watatu, akawapoza. 6 Ikawa 
yeye kutaajabu kwa wao kutoa kuwa na imani. 

Akendelea kuzunguka-zunguka katika ile miji mido- 
go-midogo akifunza watu. 

7 Akaweta wale kumi na wawili waje kwakwe,akaanza 
kuwatuma wawili-wawili : ikawa kuwapa amri katika 
maroho wachafu. 8 Akawaagiza, ya kwamba wasitukue 
kitu cha ndiani, isipokuwa fimbo tuu; wala mikate wala 
mkoba wala pesa za bindoni; 9 pamoja na haya, 
wende wamevaa viatu: akawakataza, Wala msivae 
kanzu mbili-mbili, 10 Ikawa kuwambia, Mtakapongia 
ndani ya nyumba, pahali popote, kaani papo hata mtoke 
pahali pale. 11 Na mtakapokuwa pahali hamkukaribi- 
shwa, wala hawawasikii, tokani pahali pale, huku mkiu- 
kukuta mtanga ulio tini ya maguu yenu, uwe ushuhuda 
kwao. 12 Wakatoka wakahubiri kwamba watu 
watubu. 13 Ikawa kutoa pepo wangi, na kuwapaka 
mafuta wangi waliokuwa hawawezi, naa, aa 

14 Mfaume Herode akaisikia habari: kwani jina 
lakwe lilikuwa kutangaa, ikawa kunena, Yule Mbaputi- 
zi Johana ameinuka kutoka kwa wafu, nayo ndiyo 
maana ya mambo ya ubora kutenda kazi ndani yakwe. 
15 Wengine wakinena kwamba, Huyu ni Elija ; wengi- 
ne wakanena kwamba, Ni nabii, maana, Ni kama 
mmoja katika manabii. 16 Illa Herode aliposikia 
alinena, Johana niliyemkata kitwa mimi, amefufuka ! 
17 Kwani mwenyewe Herode alikuwa ametoa watu, 
amemshika Johana na kumfunga chumbani, kwa ajili 
ya Herodia, mkewe yule nduguye Filipu: kwa kuwa 
alimuoa. 18 Kwani Johana alikuwa akimwambia 
Herode, Si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. 
19 Nae Herodia akimfanyia vitimvi na kutaka kumu- 
ua; asiweze. 20 Kwani Herode alikuwa akimcha Jo- 

Google 


92 MARIKO 6 


hana, kwa vile alivyomjua yeye ni mtumume mmoja ' 
mwenyi haki, mtakatifu, akamuhifadhi: na alipomsi- 
kia ilikuwa kufanya mambo mangi, akimsikiza kwa 
furaha. 21 Hata ikisha patikana siku ya kufaa, Hero- 
de alipowafanyia karamu walio wakubwa kwakwe siku 
ya maulidi yakwe, na maakida yakwe wakuu, na walio 
watu wa mbele katika Galili; 22 alipokwisha ngia 
binti wakwe yeyule Herodia na kuteza, akampendeza 
Herode na walioketi karamuni pamoja nae; mfaume 
akamwambia yule kijana mwanamke, Nitaka upenda- 
cho chote, takupa. 23 Akamuapia, ya kwamba, Uta- 
kachoniomba chote nitakupa hata nusu ya ufaume 
wangu! 24 Akatoka, akenda akamuuliza mamae, Jee, 
nitake nini? Akamwambia, Katake kitwa cha Mbapu- 
tizi Johana. 25 Mara akangia kwa haraka kwa mfau- 
me akamtaka haja yakwe, yuanena, Nataka hivi sasa 
kitwa cha mbaputizi Johana, uniletee chanoni. 26 
Mfaume akafanya hamu sana, lakini kwa ajili ya alivyo- 
apa na ajili ya walioketi nae karamuni, asitake kumka- 
taza. 27 Mara yule mfaume akapeleka mwenyi kuti- 
nda, akamuamru kwenda twaa kitwa chakwe, akenda 
akamkata kitwa mle chumbani, 28 akaleta kitwa cha- 
kwe chanoni; akampa yule kijana, yule kijana akampa 
mamae. 29 Wanafunzi wakwe wakasikia habari yakwe, 
wakenda wakakiondoa kiwiliwili.wakakizika kaburini. 
30 Wakamkutanikia Jesu wale mitume, wakamwele- 
za mambo yote, kadiri ya waliyofanya na kadiri ya wa- 
liyoyafunza: 31 akawambia, Ndooni nyinywi wenyewe 
faragha, pahali pasipo watu, mkapumzike kidogo. Kwa- 
ni wangi walikuja wakiondoka, nao hawana nafasi hata 
ya kula. 32 Wakaondoka pale wakenda mashuani hata 
mahali pasipo watu faragha. 33 Watu wakawaona we- 
nenda, wangi wakawatambua, wakenda kuko haraka kwa 
maguu, wakakutanikia pahali pale kutoka miji ile yote 
MA uga ya 34 Aliposhuka mashuani akaona mku- 


MARIKO 6 93 


tano mkuu, akangiwa ni huruma kwa ajili yao, kwa kuwa 
wao ni kama kondoo wasio mtunga; akaanza kuwafunza 
mambo mangi. 35 Hata wakati huo mtana ulikuwa 
umekwendelea mno, akendewa ni wanafunzi wakwe, 
wanena, Pahali hapa hapana watu; na hivi mtana ume- 
kwendelea mno: 36 kawape watu rukhusa wapate 


..... 


nue mikate kiasi cha nusu-rupia miateni tukawape 
chakula? 38 Akawambia, Nyinywi mna mikate minga- 
pi? Haya, kaangalieni. Walipokwisha ijua wakanena, 
Mikate mitano na samaki wawili. 39 Akawaamru ya 
wao kuketi kwa vikao juu ya nyasi mbiti pia wote. 40 
Wakakaa masafu, pale mia pale hamsini 41 Akai- 
twaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akaanga- 
lia juu mbinguni, akavibarikia, kisha akaivunda-vunda 
mikate; akawapa wanafunzi kuwaandikia watu, na wale 
samaki wawili akawagawanyia wote. 42 Wakala pia 
wote, wakashiba. 43 Wakaondoa na vipande vilivyo- 
vundika kiasi cha vikapu kumi na viwili vimejaa tele, 
na katika wale samaki pia. 44 Na walioila ile mikate 
ni watu alifu tano, watuwaume. 

45 Mara akawashurutiza wale wanafunzi wakwe 
kungia mashuani mwao, illi kumtangulia kwenda 
ng'ambu ya pili bata Bethisaida, wakati mwenyewe 
aupapo rukhusa mkutano. 46 Nae akisha agana nao 
akaondoka akenda mlimani kwenda kuomba nasisi 
Mngu. 47 Kisha ulipongia usiku mashua ilikuwa kati- 
kati ya bahari, nae mwenyewe yu peke yakwe pwani. 
48 Alipowaona wadhikika kwa kuvuta makasia, kwani 
upepo ulikuwa mbele, akawendea kama wakati wa 
zamu ya-ne ya usiku, yuenenda juu ya bahari, ikawa 
kutaka kuwapitia mbele. 49 Wao walipomuona yue- 
nenda juu ya bahari wakamdhania ni pepo awatokea, 


94 MARIKO 7 


wakapiga kelele: 50 kwani wote walimuona, wakafa- 
zaika. Nae mara akasema nao, akawambia, Tangamkani, 
ni mimi; msiche. 51 Akapanda ndani ya mashua 
akawendea, upepo ukatua : ikawa kupigwa ni msangao 
mno nafusini mwao. 52 Kwani haikuwelea habari ya 
mikate; illa myoyo yao ilikuwa imefanya ugumu. 

53 Walipokwisha vuka ng'ambu wakifika nti wa- 
kenda hata Genesareti, wakatia nanga pwani. 54 Hata 
wakishuka mashuani mara wakamjua, 55 wakenda 


ingawa upindo wa nguo yakwe; ikawa kupozwa kadiri 
ya waliomgusa. 

'7 WAKAMKUTANIKIA Mafarisai, na wengine 
katika wana-wa-vyuoni, watu waliokuja kutoka Jeru- 
salem, 2 wakiwaona wengine katika wanafunzi wakwe 
walavyo mikate kwa mikono najisi, maana, isiyonavywa; 
3 kwani wale Mafarisai na Mayahudi wote wasiponawa 
mikono mno hawali, maana wao hushika yapokewayo 
. kwa wazee; 4 nao watokapo sokoni wasipooga hawali; 
na mambo mangi tena yako walioyapokea kuyashika, 
kuoshwa vikombe, na midumu, na masufuria. 5 Waka- 
muuliza wale Mafarisai na wana-wa-vyuoni, Kwa maana 
gani wanafunzi wako hawafuati yapokewayo kwa wazee; 
ela hula mikate kwa mikono najisi? 6 Akawambia, Ni 
vyema alivyotabiri Isaia katika habari yenu nyinywi 
wanafiki, kama ilivyoandikwa, 

Wenyeji hawa kwa midomo hunihishimu, 

Illa myoyo yao i mbali nami. 

7 Lakini wao waniabuduvyo waniabudu bure, 

Na ilimu waifunzayo wafunza mausio ya wana- 
Adamu. 


Google 


MARIKO 7 95 


8 Hivi maagizo yakwe Mwenyiezi Mngu mmeyatupa, 
mwashika yapokewayo kwa wana-Adamu! 9 Aka- 
wambia, Ndiyo yaliyo, nyinywi kuyatangua maagizo 
akwe Mwenyiezi Mngu kushika mupokeanayo. 10 
wani Musa alinena, Muhishimu babaako, na ma- 
maako; na, Amtajae babae au mamae kwa uovu nafe. 
11 Nanywi mwanena, Mtu atakapomwambia mamae 
au babae, Ni Kurubani, maana, ni Bawa hivyo, kadiri 
ya vilivyokuwa kwangu vya kukufaa wewe; 12 hamu- 
muati tena akamfanyia babae au mamae neno liwalo 
lote; 13 mkawa kulitangua neno lakwe Mwenyiezi 
Mngu kwa kupokeana kwenu mpokeanayo. Nanywi 
ni mangi tena muyafanyayo mfano wa hayo. 14 Aka- 
wita tena ule mkutano umkurubie alipo, akawambia, 
Nisikizani nyote, mufahamu : 15 Hakuna kilicho nde 
ya bin-Adamu, ambacho kikimngia chaweza kumtia 
najisi : isipokuwa vimtokavyo bin-Adamu ndivyo vimti- 
avyo bin-Adamu najisi. 17 Hata alipokwisha ngia 
nyumbani kuuata ule mkutano, ikawa wanafunzi wakwe 
kumuuliza maana yakwe ile mithali. 18 Akawambia, 
Jee, hivi mu wapumbavu nanywi? Hamkufahamu ya 
kwamba cha nde kiwacho chote kikimngia bin-Adamu 
hakiwezi kumtia najisi; 19 kwa kuwa hakimngii 
ndani ya moyo, illa tumboni mwakwe, kisha kikamtoka 
epai h chooni? Nayo altyanena kwa maana ya kusafi 
vyakula vyote. 20 Ikawa kunena, Kimtokacho bin- 
Adamu, hiki chamtia bin-Adamu najisi. 21 Kwani ni 
kutoka ndani, katika myoyo ya wana-Adamu, zitokavyo 
zile huja mbovu; uzinifu, 22 wivi, uuwaji, kutwaa 
wake wa watu, kutamani vitu vya watu, uovu, khadaa, 
ulanifu, jito ovu, kutukanana, kiburi, uchache wa 
mawazo: 23 maovu haya pia yote hutoka ndani, nayo 
yamtia bin-Adamu najisi. 
24 Kisha akaondoka pale akenda pande za mipaka 
ya Turo na Sidon. Akangia ndani ya nyumba moja, 


96 MARIKO 8 


akataka asijulikane ni mtu; asiweze kufitamana. 25 
Illa mara mwanamke ambae kijana chakwe kike yuna 
pepo mchafu, alisikia habari yakwe, akaja akamu- 
angukia maguuni pakwe. 26 Nae ni mwanamke wa 
Kiyunani, kabila yakwe ni Mfenike wa Kisuraya: 
ikawa kumtaka amtoe pepo katika mwanawe. 27 
Akamwambia, Kwanza waate wakashibe wale wana, 
kwani si vyema kutwaa mikate yao wana kuwatupia 
mbwa. 28 Akamjibu, akamwambia, Naam, Bwana, 
kwani hata mbwa walio tini ya meza hula katika tembe 
waangushazo wana. 29 Akamwambia, Kwa ajili ya 
maneno haya, enenda; pepo amekwisha mtoka mwa- 
nayo. 30 Akiondoka akenda nyumbani kwakwe, aka- 
muona yule kijana amelala kitandani, pepo amekwisha 
mtoka. 

31 Akatoka tena pande za Turo akapita ndani ya 
Sidon akenda hata bahari ya Galili katikati ya pande 
za Dekapoli. 32 Wakamletea mtu mmoja kiziwi nae 
yuna kigugumizi, wakamtaka sana amuweke mkono. 
33 Akamtwaa akamwepua na mkutano akenda nae 
faragha, akatia vyanda vyakwe masikioni mwakwe, 
akatema mate akamgusa ulimi wakwe; 34 akisha 
angalia juu mbinguni akaugua, akamwambia, Efatha, 
maana yakwe, Funguka. 35 Yakafunguka masikio 
yakwe, kikalegea kifungo cha ulimi wakwe, ikawa 
kusema sawasawa, 36 Akawausia kutomwambia mtu, 
lakini kadiri ya alivyowausia, wakazidi tuu kuitangaza 
habari. 37 Ikawa wao kuteshewa mno-mno, huku 
wanena, Pia ametenda vyema: viziwi yuawafanya 
kusikia, na mabubwi kusema. 

8 KATIKA siku zile, ulipokuwapo mkutano mkuu 
mara ya pili, nao wakakosa chakula, akaweta wanafunzi 
wakwe akawambia, 2 Nauonea huruma mkutano, kwa 
kuwa leo ni tatu wadumu pamoja nami hawana chakula ; 
3 nami nitakapowapa rukhusa, kuwapeleka majumbani 


(SO gle 


MARIKO 8 97 


mwao na ndaa, watazima myoyo ndiani; na wengine 
wao watoka mbali. 4 Wanafunzi wakwe wakamjibu, 
Kama hapa atapata wapi mtu kuwashibisha watu hawa 
mikate, hapa barani? 5 Akawauliza, mna mikate | 
mingapi? Wakasema, Sabaa. 6 Akauamru ule mku- 
tano kuketi nti ; akaitwaa ile mikate sabaa, alipokwisha 
shukuru akaivunda, ikawa kuwapa wanafunzi wakwe 
kuwaandikia; wakauandikia mkutano. 7 Wana na 
samaki wadogo wachache; akisha wabarikia, aka- 
wambia kuwaandikia na hawa. 8 Wakala, wakashiba, 
wakaondoa na masaza ya vipande vilivyovundika, kapu 
sabaa. 9 Na waliokuwapo wapata watu alifu nne; 
kisha akawapa rukhusa. 10 Mara akapanda mashuani 
pamoja na wanafunzi wakwe, akaja pande za Dalu- 
manutha. 

11 Wakatoka wale Mafarisai, wakaanza kujadiliana 
nae, kutaka kwakwe ishara itoke mbinguni, maana, 
wamjaribu. 12 Akaugua mno rohoni mwakwe, aka- 
nena, N nini kizazi hiki kutaka ishara? Ni kweli 
nawambia, hakipawi ishara kizazi hiki. 13 Akawaata 
akapanda chomboni tena mara ya pili, akenda zakwe 
ng'ambu ya pili. 

14 Wakasahau kutukua mikate, na mashuani hawana 
illa mkate mmoja tuu. 15 Ikawa kuwaamru, anena, 
Tunzani! jilindeni na tatu ya Mafarisai na tatu ya 
Herode. 16 Ikawa wao kukindana wenyewe kwa 
wenyewe, wanena, Hatuna mikate. 17 Jesu akajua 
neno lile akawambia, N nini nyinywi kukindana kwa 
kukosa kwenu mikate? Jee, hamjafahamu, wala haya- 
jawelea ? myoyo yenu jee imefanya ugumu? 18 Mii- 
vyo na mato hamuoni? mlivyo na masikio hamsikii ? 
wala hamkumbuki? 19 Ile mikate mitano nilipoi- 
vunda na kuwapa wale alifu tano, mlitukua vikapu 
vingapi vimejaa vipande vilivyovundika? Wakamwa- 
mbia, Kumi na viwili. 20 Na ile sabaa ya watu alifu 

Google D 


- 


98 





MARIKO 8 


nne, mliondoa kapu nyingapi, zimejaa vipande vilivyo- 
vundika? Wakamwambia, Sabaa. 21 Akawauliza, 


..... 


waona kitu? 24 Yule alipokwisha inua mato yakwe 
akanena, Naona watu: maana, nawaona kama miti, 
wenenda. 25 Hapo akamuweka mikono mara ya pili 
matoni mwakwe; akaangaza mato : akarejea hali yakwe 
kuwa mzima, akiona vitu vyote, upeo wa mato. 26 
Akampeleka nyumbani kwakwe, akamwambia, Hata 
katika hicho kijiji usingie. 

27 Akatoka ba na wanafunzi wakwe, wakenda 
ikawa kuwauliza wanafunzi wakwe, yuanena, Watu 
wasema kuwa n nani mimi? 28 Wakamwambia ya 
kwamba Wengine wasema u Mbaputizi Johana; na we- 
ngine, Elija; na wengine nao ya kwamba u mmoja ka- 
tika manabii. 29 Yeye akawambia, Nyinywi mwasema 
mimi n nani? Petero akamjibu akamwambia, Wewe 
ndiye Masihi. 30 Akawaagiza wasimwambie mtu 
habari yakwe. 31 Akaanza kuwafunza ya kwamba 
imempasa Mwana wa bin-Adamu kupatikana ni mambo 
mangi, na kukataliwa ni wazee na makuhani wakuu na 
wana-wa-vyuoni, na kuuwawa, na baada ya siku tatu 
kusimama tena. 32 Na neno lile alikuwa kulinena 
wazi-wazi. Petero akamtwaa, akaanza kumkemea. 33 
Nae akazunguka, hata alipowaona wanafunzi wakwe, 
akamkemea Petero, akamwambia, Rudi nyuma yangu, 
Shaitani: kwa kuwa huyafikiri ya Mngu, illa ya watu. 
34 Akaweta ule mkutano waje kwakwe pamoja na 
wanafunzi wakwe, akawambia, Kwamba mtu yuataka 
kuniandama, najikanye mwenyewe atukue na msalaba 


Google 


MARIKO 9 99 


wakwe, anifuate. 35 Kwani atakae kuiponya nafusi 
yakwe huyu ataiangamiza: na atakae kuiangamiza 
nafusi yakwe kwa ajili yangu mimi na hiyo injili, huyu 
ataiponya. 36 Kwani yamfaani bin-Adamu aupatapo 

ato ulimwengu mzima akakhasiri nafusi yakwe? 37 
gee angetoa kitu gani yule bin-Adamu badala ya 
nafusi yakwe? 38 Kwani huyo atakaeona haya kwa- 
ngu mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha 
uzinifu na madhambi, na Mwana wa bin-Adamu ata- 
muonea haya yeye, hapo atakapokuja katika utukufu 
wa Babae pamoja na malaika watakatifu. 9 KISHA 
ikawa kuwambia, Ni kweli nawambia ya kwamba hapa 
pana wengine katika waliosimama, ambao hawataonda 
mauti kamwe, hata wauone ufaume wa Mwenyiezi 
Mngu umekwisha kuja kwa nguvu. 

2 Kisha baada ya siku sita Jesu akawatwaa Petero 
na Jakubu na Johana, akawakweza juu ya kilima kire- 
fu peke yao faragha: akageuzwa sura zakwe mbele 
yao. 3 Mavao yakwe yakawa ya kumemetuka, meupe 
mno, jinsi hiyo hakuna dobi mmoja duniani awezae ku- 
yatia weupe kama huo. 4 Wakatokewa ni Elija 

moja na Musa, nao wakisemezana na Jesu. 5 Akaji- 

u Petero akamwambia Jesu, Bwana Mkubwa, ni vye- 
ma swiswi kuwa hapa: na tufanye hema tatu, moja 
yako wewe, na moja ya Musa, na moja ya Elija. 6 Kwa- 
ni hajui la kujibu; kwa kuwa walikuwa wakicha sana. 
7 Kilikuwa kiwingu kikawatia uvuli; sauti ikatoka 
katika kiwingu, Huyu ndiye Mwanangu mpenzi wangu; 
msikizeni yeye! 8 Mara hiyo wakiangalia huku na 
huku hawamuoni mtu asipokuwa ni Jesu pekee, yeye 
na wao tuu. 

9 Hata wakishuka kilimani akawaagiza, wasimwambie 
mtu waliyoyaona, illa yule Mwana wa bin-Adamu 
atakapokwisha simama mara ya pili kutoka kwa wafu. 
10 Na neno lile wakalishika wakawa nalo wenyewe, 


Google 


100 MARIKO 9 


huku waulizana wao kwa wao n nini maana yakwe 
huko kusimama mara ya pili kutoka kwa wafu? 11 
Wakamuuliza, wanena, Wana-wa-vyuoni hunena kwa- 
mba kwanza imepasa kuja Elija. 12 Nae akawambia, 
Ni kweli Elija huja kwanza akarejeza yote upya; basi 
katika Mwana wa bin-Adamu imeandikwa kwa maa- 
na gani, ya kuwa atapatikana ni mambo mangi na 
mwisho wakwe adhiliwe? 13 Illa nawambia ya kwa- 
mba Elija nae amekwisha kuja, wamemtenda na kadiri 
ya waliyotaka, kama alivyoandikiwa. 

14 Hata wakipata kwa wale wanafunzi wakaona 
mkutano mkuu umewazunguka, na wana-wa-vyuoni 
wajadiliana nao. 15 Kumuona kwao ule mkutano 
wakangiwa ni kituko, wakamwendea mbio, wakampa 
salamu. 16 Akawauliza, Mwajadiliana nini na wao? 
17 Mtu mmoja wa mkutanoni akamjibu, Ewe Mwalimu, 
nilikuwa nimekuletea mwanangu, yuna pepo asiyesema: 
18 nae amshikapo pote humrarua, akatokwa ni povu, 
akakaza meno, akanyauka nafusi yakwe; hawambia 
wanafunzi wako wamtoe pepo, wasimuweze. 19 Akawa- 
jibu akawambia, Enywi kizazi kisicho imani, niwe 
kwenu hata lini? nitukue nanywi hata lini? Kamtwa- 
eni muje nae kwangu. 20 Wakamleta kwakwe; hata 
akisha muona, mara ile, pepo akamsokota sana, akaa- 
nguka na nti, ikawa T e na nti huku yuatokwa ni 
povu. 21 Akamuuliza babae, Yapata zamani gani ta- 
ngu alipokutwa ni haya? Akamwambia, Tokea udogo 
wakwe. 22 Nae mara nyingi akimtupa motoni na 
majini kutaka kumuangamiza: illa wewe kwamba wa- 
weza lo lote, kwa kutuhurumia swiswi, tusaidie. 23 Na 
Jesu akamwambia, Kwamba waweza! Mambo yote 
yawezekana kwa aaminiye. 24 Mara ile babae kijana 
akapiga ukelele, huku yuanena, Naamini, nisaidia kwa 
kukosa imani kwangu. 25 Na Jesu akiuona mkutano 
wafuliana kwakwe mbio, akamkemea yule pepo najisi, 


Google 


MARIKO 9 101 


akamwambia, Ewe pepo uliye bubwi, nawe u kiziwi, 
mimi nakuamru, mtoke, kisha simngie tena milele. 26 
Akapiga ukelele, akamsokota sana, kisha akamtoka. 
Akakaa kama aliyekufa, hata ungi wao wakasema, 
Amekufa. 27 Illa Jesu akamshika mkono akamuinua ; 
akasimama. 28 Hata akisha ngia nyumbani ikawa 
wanafunzi wakwe kumuuliza, faragha, Mbona swiswi 
hatukuweza kumtoa! 29 Akawambia, Namna hii 
hawapati tolewa kwa lolote, isipokuwa kwa kumuomba 
Mwenyiezi Mngu. 

30 Wakatoka huko ikawa kwenenda ndani ya Galili, 
na mwenyewe alikuwa hapendi ajue mtu: 31 kwani 
ilikuwa kuwafunza wanafunzi wakwe, akiwambia, Mwa- 
na wa bin-Adamu yuenda tiwa mikononi mwa watu, 
nao watamuua: hata akisha uwawa, baada ya siku tatu 
atainuka mara ya pili, 32 Nao hawakulijua neno lile, 
wakacha kumuuliza. 

33 Kisha wakafika Kaperinaum: hata alipopata nyu- 
mbani akawauliza: Mlishindania nini hapo ndiani? 
34 Wakanyamaa: kwani ndiani walilokuwa wameshi- 
ndania wenyewe kwa wenyewe ni aliye mkubwa 
ni yupi? 35 Akaketi, kisha akaweta wale kumi na 
wawili, akawambia, Kwamba ataka mtu kuwa wa mbele, 
nawe wa mwisho kuliko wote, awe mtumishi kwa wote. 
36 Akatwaa kijana kimoja akakisimamisha katikati 
yao: akisha kitukua mikononi akawambia, 37 Killa 
atakaekipokea kimojawapo vijana namna hii kwa jina 
langu, huyu yuanipokea mimi; na anipokeae mimi 
huyu hanipokei mimi tuu, humpokea na aliyenituma. 

38 Johana akamwambia, Mwalimu, tulimuona mtu 

atoa pepo kwa jina lako: naswi tukamkanya, kwa 
Aaaa, hatufuati. 39 Na Jesu akanena, Msimkanye : 
kwani hapana mtu atakaefanya neno la ubora kwa jina 
langu, nae akaweza kwa wepesi kunitaja kwa uovu. 
40 KA asiyekuwa juu yetu, huyu yu upande wgtu. 

Google 


102 MARIKO 10 


41 Kwani atakaewanwesha nyinywi kikombe kimoja cha 
maji kwa maana ya kuwa mu watu wa Masihi, ni kweli 
nawambia, huyu hakosi ataipata ijara yakwe. 42 Na 
atakaemkunguwaza mmoja wapo hawa wadogo waami- 
nio kwangu, ni afudhali kwamba avikwe mtu huyu jiwe 
asagialo punda shingoni mwakwe na kutupwa baharini. 
43 Nawe ukikunguwazwa ni mkono wako, ukate utupe: 
ni vyema zaidi kungia uzimani uli hali u kigutu, kama 
kuondoka ukenda jahanamu uli na mikono miwili, uka- 
ngia katika moto usiozimika. 45 Nawe ukikunguwazwa 
ni guu lako, likate, ulitupe: ni vyema zaidi kungia 
uzimani uli hali u kiguu, kama kutupwa katika jahana- 
mu uli na maguu mawili, ukangia katika moto usiozi- 
mika. 46, 47 Nawe ukikunguwazwa ni jito lako, ling'oe 
ulitupe; ni vyema zaidi wewe kungia katika ufaume wa 
Mwenyiezi Mngu uli hali una tongo, kama kutupwa 
katika jahanamu uli na mato mawili; 48 pahali amba- 
Eihar lao halifi, wala ule moto hauzimi. 49 Kwani 
killa mtu hutiwa munyu kwa moto. 50 Ni mwema 

munyu ; lakini ukitokwa ni tamu yakwe ule munyu 
mtautia kiungo gani? Iwani na munyu ndani ya 
nafusi zenu, nanywi kaani nyinywi kwa amani nyinywi 
kwa nyinywi. l 

10 AKAONDOKA huko akenda akangia pande za 
Uyahudi na za ngambu ya Jorodan, wakamkutanikia 
tena makutano; nae akiwafunza tena kama mazoea ya- 
kwe. 2 Wakamwendea katika Mafarisai, ikawa kumuu- 
liza, Ni halali mtu kumuata mkewe? maana wamjaribu. 
3 Nae akawajibu akawambia, Musa aliwaagizaje? 4 
Wakanena, Musa alituatilia kuandika khati ya talaka, 
na kumuata. 5 Jesu akawambia, Ni kwa maana ya 
myoyo yenu kuwa migumu ndipo akawaandikia maagizo 
haya. 6 Lakini tangu asili ya kuumba aliwafanya hawa 
wa kiume na kawa wa kike. 7 Kwa ajili ya hayo mtu 
atawaata babae na mamae, ashikamane na mkewe; 8 


Google 


MARIKO 10 108 


iwe wale wawili kuwa kiwiliwili kimoja. Hata imeku- 
wa wao si wawili tena, wamekuwa ni kiwiliwili kimoja. 
9 Basi hicho alichokitangamanisha pamoja Mwenyiezi 
Mngu, bin-Adamu nasikitanganue. 10 Hata wakisha 
nyumbani ilikuwa wale wanafunzi kumuuliza mara 
ya pili katika habari hiyo. 11 Akawambia, Killa mtu 
atakaemuata mkewe akamuoa mwengine, yuafanya 
uzinifu juu yakwe; 12 nae akisha tokana na mumewe, 
atakapoolewa ni mume mwengine, yuazini. 

13 Ikawa watu kumpelekea vijana apate wagusa; 
wale wanafunzi wakiwakemea. 14 Jesu akiona yale 
yakamtukiza, akawambia, Waateni watoto wanijilie, 
siwakanyeni : kwani ufaume wa Mwenyiezi Mngu ni wa 
kama hawa. 15 Ni kweli nawambia, asiyeupokea 
ufaume wa Mwenyiezi Mngu kama vile mtoto, hangii 
ndani yakwe kamwe, awae yote. 16 Kisha akawatukua 
mikononi mwakwe, ikawa kuwabarikia, huku akiwaweka 
mikono. 

17 Kutoka kwakwe nde akipata ndiani, mtu mmoja 
akamwendea mbio, alipokwisha kumpigia magoti, ikawa 
kumuuliza, Mwalimu mwema, nifanye neno gani illi 
niurithi uzima wa milele? 18 Jesu akamjibu, akamwa- 
mbia, Kwani kunita mwema? Hakuna aliye mwema 
asipokuwa mmoja, nae ni Mwenyiezi Mngu. 19 Waya- 
jua maagizo, Usiue, Usizini, Usiibe, Usishuhudie uwo- 
ngo, Usinyang'anye, Muhishimu babaako na mamaako. 
20 Nae akamwambia, Ewe Mwalimu, haya yote nime- 
yashika tokea ujana wangu. 21 Jesu alipokwisha 
muangalia akampenda ; akamwambia, Neno moja lime- 
kupungukia ; enenda, kauze ulivyo navyo vyote, uwape 
masikini, nawe utakuwa na akiba mbinguni: kisha uje 
unifuate. 22 Kusikia kwakwe neno lile sura zakwe 
zikamgeuka, akenda na majonzi ; kwa-kuwa yuna mali 
mangi. l 

23 Jesu akaangalia pambizoni mwakwe, kisha aka- 

Google 


104 MARIKO 10 


wambia wanafunzi wakwe, Hapana shida kama wenyi 
mali kuungia ufaume wa Mwenyiezi aji ! 24 Waka- 
teshewa wanafunzi kwa maneno yakwe. Jesu akawajibu 
tena, akawambia, Vijana, jinsi ilivyo shida waliotegemea 
mali kungia ndani ya ufaume wa Mwenyiezi Mngu! 25 
Kupenya ngamia katika tundu ya sindano ni wepesi 
zaidi ya kungia mwenyi mali katika ufaume wa Mwe- 
nyiezi Mn 26 Ikawa kuteshewa mno-mno, waka- 
mwambia, Basi nnani awezae kuokoka? 27 Akawaanga- 
lia Jesu, akawambia, Kwa watu haiwezekani, isipokuwa 
kwa Mwenyiezi Mngu huwezekana: kwani mambo yote 
kaama kwa Mwenyiezi Mngu. 28 Alianza Petero 
umwambia, Hivi swiswi tumeata mambo yote, tume- 
kufuata wewe. 29 Jesu akasema, Ni kweli nawambia, 
hakuna mwenyi kuata nyumba yakwe au nduguze 
waume na wake, au mamae, au babae, au wana, au 
mashamba, kwa ajili yangu na ajili ya injili; 30 illa 
hupata moja kwa mia sasa wakati huu: kupata nyumba, 
na ndugu waume, na ndugu wake, na mamaze, na wana- 
we, na mashamba, pamoja na kuudhiwa, na katika uli- 
mwengu ujao maisha ya milele, 31 Lakini wangi walio 
mbele watakuwa wa nyuma, na walio nyuma kuwa mbele. 
32 Nao walikuwa ndiani wakwea kwenda Jerusalem, 
na Jesu awatangulia mbele; ikawa wao kungiwa ni 
kituko, na waliofuata wakifanya khofu. Akawatwaa 
tena wale kumi na wawili akaanza kuwambia yatakayo- 
kuja kumpata: 33 kana kwamba, Hivi twakwea kwe- 
nda Jerusalem, na Mwana wa bin-Adamu atatiwa 
mikononi mwa makuhani wakuu na wana-wa-vyuoni, 
wamuhukumu mauti, wamtia mikononi mwa zile taifa: 
34 wamtezee, wamteme mate na kumpiga mijeledi, na 
kumuua ; na baada ya siku tatu atasimama tena 
35 Wakamsongelea karibu Jakubu na Johana, wana 
wa Zebedi, wakamwambia, Mwalimu, twataka utufanyie 
tutakalokuomba lote. 36 Nae akawambia, Mwataka 


Google 


MARIKO 10 105 


niwafanyie kama lipi? 37 Wao wakamwambia, Tupe 
swiswi, mmoja wetu aketi upande wa mkono wako wa 
kuume na mwenziwe aketi upande wa mkono wako wa 
kushoto, katika utukufu wako. 38 Jesu akawambia, 
Hamjui mtakalo. Jee, mwaweza kunwa ya kikombe 
ninwiacho mimi au kubaputizwa mabaputizi nibaputi- 
ziwayo mimi? 39 Wakamwambia, Twaweza. Na 
Jesu akawambia, Ya kikombe ninwiacho mimi mtaku- 
nwa, na mabaputizi nibaputiziwayo mimi mtabaputi- 
zwa: 40 lakini kule kuketi upande wa mkono wangu 
wa kuume, au upande wa mkono wangu wa kushoto, si 
langu mimi kuwapa, illa hupawa walioandaliwa. 41 
Waliposikia wale kumi wakaanza kuwakasirikia Jakubu 
na Johana. 42 Jesu akaweta, kisha akawambia, Mwa- 
jua hao wahasibiwao kuwatawala zile taifa, ya kwamba 
ujifanya ni mabwana juu yao, na wakubwa wao wajifa- 
nya ni mahakimu yao. 43 Haitakuwa hivyo kwenu 
nyinywi : illa mtu awae yote atakaekuwa mkubwa kwe- 
nu, atakuwa mtumishi wenu: 44 na mtu kwenu nyinywi 
atakaekuwa wa kwanza, atakuwa ndiye mtumwa wa 
wote. 45 Kwani na yule Mwana wa bin-Adamu nae 
hakuja kwa kutumikiwa, illa kwa kutumika yeye, na 
kuitoa nafusi yakwe kuwa makombozi badala ya wangi. 
46 Wakenda hata Jerikho: hata katika kutoka 
kwakwe mle katika Jerikho yeye na wanafunzi wakwe 
na mkutano mkuu, mtu mmoja mwana wa Timeo, jina 
lakwe akiitwa Baritimeo, nae ni kipofu aombae sadaka, 
alikuwa ameketi kando ya ndia. 47 Akisikia ya kuwa 
huyo ni Jesu Mnazari, akaanza kupiga kelele na kune- 
na; Mwana wa Daudi, Jesu, nihurumia! 48 Watu 
wangi wakimkanya apate nyamaza: yule na kuzidi sana 
sana kupiga kelele: Mwana wa Daudi, nihurumia!. 49 
Jesu akasimama akanena, Mwiteni. Wakamwita yule 
kipofu, wakamwambia, Tuza moyo wako, inuka, yua- 
kwita 50 Nae akatupa nguo yakwe ya kujitanda, 
Google 


106 MARIKO 11 


akainuka, akamwendea Jesu. 51 Jesu akamjibu aka- 
nena, Wataka nikufanyieni ? Yule kipofu akamwambia, 
Saidi yangu, nataka nirejee kuona. 52 Na Jesu aka- 
mwambia, Haya, enenda; imani yako imekupoóza ! 
Mara akarejea kuona, ikawa kumfuata ndiani. 

11 HATA wakisongea karibu na Jerusalem, kufika 
kwao Bethifage na Bethania, kulekea kilima cha 
Mizeituni, akatuma wawili katika wanafunzi wakwe, 2 


mtu akiwauliza, Kwani kufanya hivi? semani, Bwana 
yuna haja nae; mara atamleta tena hapa. 4 Wakenda 
wakamuona mwana wa punda amefungwa mlangoni nde 
ndiani, wakamfungua. 5 Ikawa kuulizwa ni wengine 
katika waliosimama pale, Mwafanyani, kumfungua 
mwana wa punda? 6 Nao wakamwambia kama vile 
alivyonena Jesu; wakawaata. 7 Wakenda na yule 
mwana wa punda hata kwa Jesu, wakamtandika nguo 
zao juu yakwe, akaketi juu yakwe. 8 Na wangi waka- 
tandika nguo zao ndiani: wengine wakatandika mata- 
wi ya miti, wameyatema mashambani. 9 Waliota- 
ngulia na waliofuata wakipiga kelele, Hosana, 
amebarikiwa huyu ajae kwa jina la Bwana: 10 
Umebarikiwa ufaume ujao, wa babaetu Daudi: Hosana 
kwa juu sana! 

11 Akangia ndani ya Jerusalem, akenda hekaluni; 
hata alipokwisha yaangalia yafanywayo yote, kisha kwa 
vile mtana ulivyokuwa umekwenda mno, akatoka 
akenda Bethania pamoja na wale kumi na wawili. 

12 Asubuhi yakwe walipotoka nde ya Bethania, 
akaona ndaa. 13 Alipoona mtini mmoja kwa mbali 
una majani, akenda kwenda aone ngawa cho chote juu 
yakwe: hata akisha uendea akauona hauna kitu isipo- 


Google 


MARIKO 11 107 


kuwa majani; kwani haukuwa wakati wa tini. 14 
Akaujibu akauambia, Mtu asile kwako matunda baada 
ya leo milele. Na wanafunzi wakasikia. 

15 Wakafika Jerusalem : akangia ndani ya hekalu, 
akaanza kuwatupa nde waliokuwa wenyi kuza na 
kununua ndani ya hekalu; na meza zao wabadilio 
fedha, na viti vyao wauzao ndiwa akavipindua; 16 
nae hakumuata mtu awae yote kutukua chombo katika 
hekalu. 17 Ikawa kufunza, akiwambia, Jee, haikua- 
ndikwa kwamba, Nyumba yangu itaitwa ni nyumba ya 
kusalia taifa zote? nanywi mmeifanya ni pango ya 
wevi. 18 Wakasikia habari wale makuhani wakuu na 
wana-wa-vyuoni, ikawa wao kutafuta wamuangamizeje, 
kwani walimcha; kwa kuwa lile kundi lote la watu 
hlikuwa likiteshewa kwa mafunzo yakwe. 

19 Na killa ikifika jioni alikuwa akitoka nde ya 
mji. 

20 Na asubuhi walipopita wakauona ule mtini ume- 
kauka tangu shinani. 21 Petero akikumbuka habari 
dle akamwambia, Bwana mkubwa, angalia mtini ulioua- 
piza, umesha kauka. 22 Jesu akawajibu akawambia, 
Iwani na imani ya Mngu! 23 Ni kweli nawambia, ya 
kuwa killa atakaekiambia kilima hiki, Tekuka utupike 
baharini, wala hafanyi tashuishi moyoni mwakwe, illa 
huamini ya kwamba alinenalo lawa, litakuwa kwakwe 
lilo. 24 Kwa ajili ya hayo nawambia, nyinywi mambo 
yote kadiri ya msaliyo na kuomba, aminini ya kuwa 
mmeyapata, nayo yatakuwa kwenu. 25 Nanywi killa 
mtakaposimama kusali, sameheni, kwamba mna neno 
na mtu, illi Babaenu aliye mbinguni apate wasamehe 
nanywi makosa yenu. 

27 Wakenda tena Jerusalem; na katika kutembea 
hekaluni akendewa ni makuhani wakuu na wana-wa- 
vyuoni na wazee; 28 wakamuuliza, Ni kwa amri gani 
utendayyo se ak tena n nani aliyekupa amri kutenda 

ooge 


108 MARIKO 12 


haya? 29 Na Jesu akawambia, Tawauliza neno moja, 
nanywi nijibuni, kisha tawambia ni kwa amri gani 
nitendavyo haya. 30 Mabaputizi yakwe Johana yatoka 
mbinguni au yatoka kwa wana-Adamu? nijibuni 31 
Ikawa kukindana wao kwa wao, wanena, Tutakaposema, 
Yatoka mbinguni, atasema, Kwani basi hamkumua- 
mini? 32 Illa tusemapo yatoka kwa wana-Adamu, 
wakawacha wenyeji: kwa kuwa watu wote walikuwa 
wakimkubali Johana kuwa nabii wa kweli. 33 Waka- 
mjibu Jesu, wakasema, Hatujui. Jesu akawambia, 
Wala mimi siwambii ni kwa amri gani nitendavyo 
haya. 

12 AKAANZA kusema nao kwa mithali : Mtu mmoja 
alipanda shamba la mizabibu akazungusha ugo, akati- 
mba akafanya birika ya tini kwa tini; akajenga na 
buruji, akapangisha wakulima; kisha akasafiri. 2 
Hata ukifika wakati wakwe akatoa mtumwa akamtuma 
kwa wakulima, kwenda twaa kwa wakulima katika 
matunda ya shamba la mizabibu. 3 Wakamshika 
wakampiga, wakamrejeza utupu. 4 Kisha akatoa 
mtumwa tena, akamtuma kwao; nae wakamtia jaraha 
za kitwa, wakamuaibisha. 5 Akamtuma na mwengine, 
nae wakamuua; na wengine wangi, hawa wakapigwa 
na hawa wakauwawa. 6 Yuna mmoja amebaki, nae ni 
mwanawe mpenzi wakwe; mwisho wakwe akamtoa 
huyo, akamtuma kwao, yuanena, Watamsitahi mwana- 
ngu. 7 Bali wale wakulima wakasemezana wao kwa 
wao, Huyu ndiye mrithi; haya na tumuue, urithi uwe 
wetu swiswi. 8 Wakamshika wakamuua, wakamtupa 
nde ya shamba la mizabibu. 9 Basi afanyeje yule 
Bwana mwenyi shamba la mizabibu ? Atakuja waanga- 
miza wale wakulima, lile shamba la mizabibu awape 
wakulima wengine. 10 Maandiko haya hamjayasoma ? 

Jiwe walilolikataa waashi 
Limekuwa ndicho kitwa cha pembe; 
Google 


MARIKO 12 109 


11 Neno hili latoka kwa Bwana, 

Nalo n la kutaajabisha matoni mwetu swiswi. 
12-Wakatafuta ndia ya kumshika, wakacha lile kundi 
la watu; kwani wamejua kwamba mithali hii amewapiga 
wao : basi wakamuata, wakenda zao. 

13 Wakatoa wengine katika Mafarisai na Maherodia, 
wakawatuma kwakwe, wapate muinda katika ma- 
neno yakwe. 14 Hata walipofika wakamwambia, Ewe 
Mwalimu, twakujua u mtu wa kweli, wala humjali mtu 
awae yote: kwani huoni nyuso za wana-Adamu, wafu- 
nza hakika ndia yakwe Mwenyiezi Mngu. Jee, kumpa 
Kaisari taja, ni halali, ni haramu? 15 Tumpe, tusimpe? 
Illa yeye akaujua ule unafiki wao, akawambia, Kwani 
kunionda nyinywi? nileteani dinari nipate iangalia. 
16 Wakamletea. Akawauliza, Ni wa nani sanamu 
huyu na maandishi haya? Wakamwambia, Ni vya 
Kaisari, 17 Jesu akawambia, Kaisari mlipeni vya 
Kaisari, na Mwenyiezi Mngu mlipeni vya Mwenyiezi 
Mngu. Wakamtaajabia mno. 

18 Akendewa ni Masadukai, ambao wanena kwamba 
hakuna kufufuliwa; wakamsaili, wakanena, 19 Mwa- 
limu, Musa alituandikia ya kwamba, Mtu atakapoku- 
filiwa ni nduguye, akasalia mkewe nyuma yakwe, wala 
hakuata mwana, nduguye yule maiti namtwae mkewe, 
amsimamishie kizazi nduguye. 20 Walikuwako watu 
sabaa ndugu moja: wa kwanza akatwaa mke, akafa 
asiate kizazi. 21 Yule mwanamke akatwawa ni wa pili, 
akafa huyu, hakusaza kizazi, na wa tatu kadhalika kama 
vile; 22 wote sabaa wasiate kizazi. Mwisho wakwe 
baada ya wote na yule mwanamke naeakafa. 23 Ehe, 
katika kufufuliwani watu hawa ni yupi mmojawape 
atakaekuwa ni mkewe? kwa kuwa alikuwa ni mke wa 
wote sabaa. 24 Jesu akawambia, Hivi hampotei, kwa 
msivyoyajua maandiko, wala uwezo wakwe Mwenyiezi 
Mngu? 25 Aa hapo watakaposimama kutoka kwa 

Google 


110 MARIKO 12 


wafu, hawaoi wala hawaozwi; hukaa kama vile malaika 
walio mbinguni. 26 Ela katika habari ya wafu, ya 
kuwa wafufuka, hamjasoma katika chuo cha Musa, Sura 
iletayo habari ya Mti, Mwenyiezi Mngu alivyosema nae, 
akanena, Mimi ni Mngu wa Iburahimu, na Mngu wa Isa- 
aka, na Mngu wa Jakubu? 27 Yeye si Mngu wa wafu; 
bali ni Mngu wa walio hai. Nyinywi mwapotea mno |! 

28 Akendewa ni mmojawapo katika wana-wa-vyuoni, 
amewasikia kujadiliana kwao wale wajadilianavyo, nae 
amemjua kuwa amewajibu vyema; akamuuliza, Ni 
lipi la kwanza katika maagizo yote? 29 Jesu aka- 
mjibu, La kwanza ni hili, Sikiza Isiraeli ; Bwana Mngu 
wetu ni Bwana mmoja; 30 nawe mpende Bwana 
Mngu wako katika moyo wako wote, na nafusi yako yote, 
na nia yako yote, na nguvu zako zote. 31 La pili ni 
hili; Mpende mwenzio kama nafusi yako. Hakuna 
Jengine tena katika maagizo lililo kubwa zaidi ya haya. 
32 Yule mwana-wa-chuoni akamwambia, Ni vyema, 
Mwalimu, umesema haki; ya kuwa yeye ni mmoja; 
hana mwenziwe asipokuwa yeye: 33 na kule kumpe- 
nda yeye katika moyo wote na fahamu yote na nguvu 
zote, na mwenzio kumpenda kama nafusi yako, ndiyo 
zaidi ya sadaka zote za vitindaji vizima kuteketezwa na 
sadaka zote pia. 34 Jesu alipomuona kuwa amejibu 
kwa akili, akamwambia, Wewe hu mbali na ufaume wa 
Mngu. Kisha baadae hakusubutu mtu kumuuliza neno 
tena. 

35 Jesu akajibu akanena, nae yu katika kufunza 
ndani ya hekalu, Hunenaje wana-wa-vyuoni ya Masihi 
kuwa mwana wa Daudi? 36 Mwenyewe Daudi alinena 
katika Roho Mtakatifu, 

Bwana alimwambia Bwana wangu, 
Keti upande wa mkono wangu wa kuume, 
Hata niwaweke adui zako wawe ni nta-za-nyayo 
tini ya maguu yako, 
Google 


MARIKO 183 111 


37 Yeye Daudi nafusi yakwe yuamwita Bwana: ni 
kwa ndia gani kuwa mwanawe? Ilikuwa mkutano 
mwingi kumsikiza kwa furaha. 

38 Ikawa kunena katika kufunza kwakwe, Jilindeni 
na hao wana-wa-vyuoni, hao wapendao kutembea kwa 
kuvaa nguo pana-pana, na kuamkuzana katika mwahali 
mwa biashara, 39 na kukaa mbele misikitini, na kupi- 
shwa mbele katika karamu: 40 nao watu hao ndio 
walao nyumba za wajane, wakisali sala ndefu illi kupata 
sifa; hawa ndio watakaopatikana ni hukumu kuu. 

41 Akaketi kwa kulekea vyombo vya kukusanyia 
sadaka, ikawa kuuangalia mkutano utiavyo mapesa 
katika vile vyombo, na wangi waliokuwa matajiri waka- 
tia ungi. 42 Akaja mwanamke mmoja mjane masikini, 
akatia tembe mbili za sufuri, nacho ndicho kiasi cha 
nusu-pesa moja. 43 Akaweta wanafunzi wakwe, aka- 
wambia, Ni kweli nawambia, ya kwamba mwanamke 
huyu mjane masikini ametia zaidi ya wote hawa watiao 
mapesa yao katika vyombo vya kupokelea sadaka. 44 
Kwani hawa wote walivyotia ni katika kuzidi kwao, 
illa huyu katika upungufu wakwe ametia vyote kadiri 
ya alivyo navyo; nayo ni maisha yakwe yote. 

13 ALIPOKUWA akitoka mle hekaluni akaulizwa 
ni mmoja katika wanafunzi wakwe, Ewe Mwalimu, 
angalia jinsi yalivyo mawe na majengo haya! 2 Jesu 
akamwambia, Majengo makubwa haya wayaona? Hapa 
hapatasalia jiwe moja juu ya jiwe mwenziwe lisilokuja 
pomoshwa nti! i 

3 Alipokuwa anaketi katika kilima cha Mizeituni 
analekea upande wa hekaluni, ilikuwa Petero na 
Jakubu, na Johana, na Andarea kumuuliza faragha : 
4 Twambie, yatakuwa lini hayo? nayo ni ipi ishara ya 
wakati wakwe yendapo kutimia hayo yote? 5 Na Jesu 
akaanza kuwambia, Jilindeni nyinywi, asije mtu akawa- 
poteza. 6 Wangi watakuja kwa jina langu, wanene 

Google 


113 MARIKO 18 


Mimi ndiye, watapoteza na watu wangi. 7 Nanywi 
mtakaposikia habari za vita na kivumi cha vita, msishi- 
kwe ni kicho: havina budi vitatukia hivyo; illa ule 
mwisho bado. 8 Kwani taifa itasozana na taifa, na 
ufaume utasozana na ufaume; kutakuwa na mitetemo 
ya nti pande nyengine nyengine; kutakuwa na ndaa : 
haya ndiyo mwanzo wa utungu. 

9 Nanywi jilindeni! kwani watawatia mikononi mwa 
mabaraza: na misikitini mtapigwa; mtasimama mbele 
za mahakimu na masulutani kwa ajili yangu mimi; 
iwe ushahidi kwao. 10 Na kabula ya hayo imepasa 
kuhubiriwa injili taifa zote. 11 Na itakapokuwa kuwa- 
ongoza illi kuwatia kwao, msitangulie kujitia shughuli 
kwa mtakayoyasema, lakini ni mtakayopawa kwa ile 
saa yakwe, yasemeni hayo. Kwani msemao si nyinywi, 
ni Roho Mtakatifu. 12 Kisha itakuwa ndugu na ndu- 
guye kutiana katika mauti, na baba kumtia mwanawe; 
na wale wana watawainukia wazee wao wawatie katika 
kuuwawa. 13 Nanywi mtatukiwa ni watu wote kwa 
ajili ya jina langu: na atakaevumilia hata mwisho, 
huyu ataokoka. 

14 Lakini mtakapokiona kile kinyaa cha uvundifu 
kimesimama mahali pasipopasa (mwenyi kusoma nata- 
mbue |!) wakati huo iwe walio katika Uyahudi kukimbilia 
milimani. 15 Na aliye juu ya dan nasishuke, wala 
asingie ndani kutwaa cho chote kukitoa nyumbani 
mwakwe: 16 wala aliyekwenda shamba nasirudi nyuma 
kwenda twaa nguo yakwe. 17 Illa ole mbwao walio na 
mimba na waamwishao katika siku zile! 18 Lakini 
ombani yasiwe hayo kwa majira ya baridi. 19 Kwani 
siku zile zitakuwa ndiyo mateso, yasiyokuwa na mfano 
wakwe jinsi hiyo tangu mwanzo wa kuumba kwakwe 
Mwenyiezi Mngu aliyoyaumba hata sasa, wala haitakuwa 
tena. 20 Na kwamba Bwana hakuzifupiza siku hizo 
usingeokoka muwili uwao wote: isipokuwa kwa ajili 


Google 


MARIKO 18 118 


ya wale wateule aliowateua, amezifupiza siku hizo. 

21 Na wakati huo mtu akiwambia, Huyu ndiye, Masihi 

huyu hapa! au, Huyo ndiye, huko! msisadiki. 22 

Kwani watatokea Mamasihi wa uwongo na manabii wa 

uwongo, watoe ishara na vioja, kwa kuwapoteza kwamba 
amkinika hata wale wateule. 23 Illa nyinywi jilindeni: 
ayo ndiyo, nimewambia yote mbele. o 

24 ini kwa siku zile, baada ya kwisha mateso 

yale, jua litageuka kiza, na mwezi hautatoa nuru zakwe, 
5 na hizi nyota zitakuwa kuanguka mbinguni, na 
nguvu zilizo mbinguni zitateza-teza. 26 Na wakati huo 
watamuona Mwana wa bin-Adamu yuaja mawinguni 
na nguvu nyingi na utukufu ungi. 27 Na wakati 
uo atawatuma malaika, awakusanye wateule wakwe 
pamoja, kuwatoa pande za pepo nne, tokea mwisho wa 
nti hata mwisho wa mbingu. 

28 Sasa jifunzeni mithali ya mtini: wakati uwapo 
mbiti utanzu wakwe, ukatepuza na majani, mwajua 
kuwa yamekwisha kuwa kanbu majira ya hari. 29 
Ni vivyo hivyo na nyinywi muyaonapo yawa mambo 
hayo, juani imekuwa karibu, imepata na milangoni. 
30 Ni kweli nawambia, hakiondoki kamwe kizazi hiki 
illa yatakuwa yanapita haya yote. 31 Mbingu na nti 
zitaondoka: illa maneno yangu kamwe hayataondoka. 
32 Lakini siku ile au saa ile, hapana mwenyi habari 
nayo, hata malaika walio mbinguni hawana habari, 
wala yule Mwana, illa yeye Baba. 33 Jilindeni! iwani 
mato, ombani, kwani wakati wakwe hamuujui utakapo- 
kuwa. 34 Ni kama vile mtu mwenyi kusafiri, aliyeiata 
nyumba yakwe, ile amri amewapa watumwaze, killa 
mmoja amepawa kazi yakwe, na bawabu ameagizwa 
akeshe. 35 Basi keshani: kwani hamujui ajapo yule 
Bwana mwenyi nyumba, kwamba ni jioni, au usiku 
kati, au wakati wa jimbi kuwika, au ni asubuhi: 
86 asije wi. yi ghafula akawakuta mmelala. 37 Na 

(Google 


114 MARIKO 14 


hilo niwambialo nyinywi, nawambia na watu wote, 
Keshani. 

14 HATA baada ya siku mbili ilikuwa idi ya Pasaka, 
na mikate isiyo tatu; makuhani wakuu na wana-wa- 
vyuoni wakitafuta ndia ya kumshika kwa hila, wapate 
muua: 2 kwani walisema, Tusimshike kwa siku ya idi, 
kisije kikatukia kishindo cha wenyeji. 

3 Alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simon 
mkoma, nae ameketi chakulani, akaja mwanamke yuna 
tupa njema, mna manukato muthumini: akaivunda 
tupa akamuinikia kitwani mwakwe. 4 Palikuwa na 
wengine waliotukiwa nafusini mwao: wanena, Kwani 
kuyapoteza manukato haya? 5 Kwa kuwa manukato 
haya humkini kuuzwa kwa zaidi ya roboo thalatha mia, 
wakapawa masikini. Ikawa kumkasirikia yule mwana- 
mke, 6 Jesu akasema, Muateni huyu: n nini kumuu- 
dhi? Amenifanyia mimi kazi njema. 7 Kwani masi- 
kini mnao siku zote pamoja nanywi, na killa mpenda 
mwaweza kuwafanyia vyema; ela mimi hamnami eya 
zote. 8 Amefanya aliyo nayo; ameshika mbele kuutia 
muwili wangu manukato, kwa kuutengezea maziko. 
9 Ni kweli nawambia, Killa patakapohubiriwa Injili, 
katika ulimwengu wote, litasemwa na hili alilolitenda 
huyu, uwe ukumbusho wakwe, ; 

10 Yule Judasi Muisikariota, nae ni mmoja katika 
wale kumi na wawili, akaondoka akenda kwa makuhani 
wakuu, apate kuwatilia mikononi mwao. 11 Waliposi- 
kia wakafurahi, wakaagana nae kumpa fedha, akatafuta 
muda utakaomuwafiki kumtia mikononi mwao. 

12 Hata kwa siku ya kwanza ya mikate isiyo tatu, 
wakati wa kumtinda kwao Pasaka, wanafunzi wakwe 
wakamuuliza, Wataka twende tukatengeze pahali gani, 
ukamlie Pasaka? 13 Akatuma wawili katika wana- 
funzi wakwe, akawambia, Endani mjini, mtatokewa ni 
mtu mbele yenu, yuna mtungi wa maji ameutukua, 

Google 


MARIKO 14 115 


muandameni huyo; 14 hata atakapongia pahali, mu- 
mwambie mwenyi nyumba, Bwana anena, Ki wapi 
chumba changu cha kulia, nikamlie Pasaka pamoja na 
wanafunzi wangu? 15 Nae atawaonyesha ghorofa 
kubwa, imetandikwa tayari; basi tutengezeeni humo. 
16 Wakatoka wale wanafunzi, wakenda wakangia mjini, 
wakaona vivile kama alivyowambia, wakamtengeza 
Pasaka. 

17 Hata ilipongia jioni akenda pamoja na wale kumi 
na wawili. 18 Kisha walipokaa chakulani wakila cha- 
kula, Jesu akanena, Ni kweli nawambia, ya kwamba 
mmoja wenu nyinywi atanisaliti, mtu alae nami. 19 
Wakaanza kungiwa ni matungu, na kumuuliza mmoja- 
mmoja, Jee, ni mimi? 20 Nae akawambia, Ni mmoja 
katika hawa kumi na wawili, mtu mwenyi kutovya 
pamoja nami sahanini. 21 Kwa kuwa huyu Mwana 
wa bin-Adamu nae yuenenda, vivile kama alivyoandi- 
kwa; illa ole mbwakwe mtu yule, Mwana wa bin-Adamu 
atakaesalitiwa kwakwe; ingekuwa vyema kwakwe, 
kwamba hakuzaliwa mtu yule. 

22 Na walipokuwa wakila, akautwaa mkate akau- 
barikia akawapa; akanena, Twaani, hiki ndicho kiwili- 
wili changu. 23 Akatwaa na kikombe, aliposhukuru 
akawapa, wakikinwea pia wote. 24 Akawambia, Hii 
ndiyo damu yangu ya maagano, imwaywayo kwa ajili 
ya wangi. 25 Ni kweli nawambia, sinwi tena kamwe 
katika uzao wa mzabibu hata siku ntakayounwa uli 
mpya katika ufaume wa Mngu. 

26 Na wakisha imba zaburi wakatoka wakenda 
kilima cha Mizeituni. 

27 Akawambia Jesu ya kwamba, Nyote mtaku- 
nguwazwa, kwa kuwa imeandikwa, Ntampiga mtunga, 
kondoo watatawanyikana. 28 Lakini baada ya kuinuka 
kwangu tawatangulia kwenda Galili., 29 Yule Petero 
akamwambia, Na wote wajapokunguwazwa, lakini 


116 MARIKO 14 


mimi sikunguwazwi. 30 Jesu akamwambia, Ni kweli 
nakwambia ya kwamba wewe, huu usiku wa leo, mbele 
ya jimbi kuwika mara mbili, utanikana mara tatu. 31 

ae ikawa kukaririsha mno, kusema, Nijapolazimishwa 
kufa pamoja nawe, lakini sikukani kamwe. Na wale 
wakanena vivyo, pia wote, 

32 Wakafika pahali pakiitwa jina lakwe Gethise- 
mane: akawambia wanafunzi wakwe, Ketini hapa, 
hata nisali. 33 Akamtwaa Petero na Jakubu na 
Johana, akenda nao, akaanza kungiwa ni kituko sana 
na kudawaa mno, 34 Akawambia, Nna huzuni mno 
moyo wangu, kurubia mauti; kaani hapa muwe 
mato. 85 Akenda mbele punde, ikawa kuanguka 
nti, nae akiomba kwamba saa hii imuondokee, 
kwamba yamkinika, 36 yuanena, Aba, Baba, mambo 
YA yawezekana kwako; kiondoe kwangu kikombe 

iki ; lakini yasiwe nipendayo mimi, na yawe upendayo 
wewe. 37 Kisha akaja akawaona wamelala usingizi ; 
akamuuliza Petero, Jee, Simon, umelala? hukuweza 
kuwa mato saa moja? 38 Iwani mato muombe, illi 
kwamba msingie kujaribiwani; hii roho hakika yakwe 
1 tayari, lakini muwili ni mnyonge. 39 Akaondoka 
pale tena akenda akaomba kwa kunena maneno yale- 
yale. 40 Akaja tena akawaona wamelala, kwani mato 
yao yalikuwa mazito, hawajui la kumjibu. 41 Akaja 
mara ya tatu, akawambia, Sasa lalani, mupumzike: 
yatosha; hiyo saa insha fika. Huyu Mwana wa bin- 
Adamu yuatiwa mikononi mwa wenyi dhambi. 42 
Ondokani, twende. Huyu ndiye, amekurubia anisa- 
litiye. 

23 Mara hiyo, mwenyewe akali akinena, akatokea 
Judasi, nae ni mmoja katika wale kumi na wawili, yuna 
mkutano pamoja nae, wenyi panga na fimbo, watoka 
kwa makuhani wakuu na wana-wa-vyuoni na wazee. 
44 wwa yule aá alikuwa amewapa dalili, aka- 


MARIKO 14 117 


wambia, Nitakaembusu, huyo ndiye. Mshikeni mwende 
nae salama, 45 Akisha fika mara akamwendea, yua- 
nena, Ewe Mwalimu! akambusu. 46 Wakampelekea 
mikono yao wakamshika. 47 Na mmoja katika wale 
waliosimama karibu akaufuta upanga wakwe akamtema 
mtumwawe kuhani mkuu, akamkata sikio. 48 Jesu 
akawajibu, akawambia, Jee, mmetokea kama mumfu- 
hao mwivi, na mapanga na magongo, kunigwia mimi ? 
49 Mitana yote nalikuwa kwenu katika hekalu niki- 
funza, msinishike. Illa haya yamekuwa yapate timizwa 
maandiko. 50 Wakamuata wote, wakakimbia. 

51 Ikawa hirimu mmoja kumfuata, amejitanda nguo 
ya katani, muwili wakwe u tupu; wakamshika. 52 Nae 
akakiata kitambaa cha katani, akakimbia tuputupu. 

53 Wakenda nae Jesu kwa kuhani mkuu: waka- 
mkutanikia makuhani wakuu na wazee na wana-wa- 
vyuoni pia wote. 54 Na Petero alimfuata kwa mbali 
hata mle ndani, katika ua wa kuhani mkuu, nae 
alikuwa amekaa pamoja na wangojezi, yuaota moto 
muwangani. 55 Na makubani wakuu, na baraza 
nzima, walikuwa kumtafutia ushuhuda juu yakwe Jesu, 
kutaka kumuua; wasipate. 56 Kwani ilikuwa wangi 
kushuhudia uwongo kwakwe, wala usipatane ushuhuda 
wao. 57 Kisha wakasimama wengine wakishuhudia 
uwongo kwakwe, wakinena, 58 Swiswi tumemsikia 
yuanena, ya kwamba, Mimi nitaitangua hekalu hii 
iliyofanywa kwa mikono, nami kwa siku tatu tajenga 
ya pili isiyofanywa kwa mikono. 59 Wala kwa haya 
haukupatana ule ushuhuda wao. 60 Yule kuhani 
mkuu akasimama katikati, akamuuliza Jesu, yuanena, 
Jee hutujibu lolote? ni makosa gani wakushuhudiayo 
watu hawa? 6l Nae alikuwa ananyamaza, asijibu 
kwa lolote, Ikawa yule kuhani mkuu kumuuliza mara 

ili; akamuuliza, Wewe ndiwe Masihi, mwanawe : 
Mbari mai 62 Na Jesu akanena, Mimi ndiye: 
19 1C 


118 MARIKO 15 


nanywi mtamuona Mwana wa bin-Adamu ameketi 
upande wa mkono wa kuume wa enzi, yuaja pamoja 
na mawingu ya mbinguni. 63 Na yule kuhani mkuu 
akararua mavao yakwe, akanena, Tuna haja gani tena 
ya mashahidi? 64 Mmeyasikia matukano yakwe. Jee, 
mwaonaje? Na waliopo wote wakamhukumu kupasa 
kuuwawa. 65 Wakaanza wengine kumtemea mate, 
na kumfumba uso wakwe, na kumpiga makofi, na 
kumwambia, Tabiri; na wale wangojezi nao waka- 
mpokea kwa kumpiga makofi. 

66 Hata alipokuwa uani Petero pale tini, akaja 
mmoja katika vijakazi vya kuhani mkuu; 67 alipo- 
muona yule Petero yuaota moto akamtulizia mato, 
akamwambia, Nawe ulikuwa pamoja na Mnazari yule, 
maana, Jesu. 68 Akakana, akanena, Siyajui mwe- 
nyewe wala siyatambui uyanenayo wewe. Akatoka 
nde langoni. Jimbi likawika. 69 Yule kijakazi aka- 
muona, akaanza mara ya pili kuwambia waliosimama 
karibu, ya kwamba, Huyu ni katika wao. 70 Nae 
ikawa kukana mara ya pili. Hata baadae punde ikawa 
kumwambia tena yule Petero wale waliosimama ka- 
ribu, Ni kweli wewe u katika wao; kwani nawe u mtu: 
wa Kigalili. 71 Nae akaanza kuapiza na kuapa, Mimi 
simjui mtu huyu mumtajae. 72 Mara hiyo likawika 
jimbi la pili. 73 Yule Petero akakumbuka Jile ali- 
peer Pal ni Jesu, ya kwamba, Kabula jimbi halija- 
wika mara mbili utanikana mara tatu; akilikumbuka 
akalia. 

15 PAPO hapo alifajiri wakafanya mashauri wale 
makuhani wakuu, pamoja na wazee na wana-wa-vyuo- 
ni na baraza nzima, wakamfunga Jesu, wakamtukua 
wakenda nae wakamtia mikononi mwa Pilato. 2 Pila- 
to akamuuliza, Jee, wewe ndiye mfaume wa Mayahudi? 
- Nae akamjibu akamwambia, Wewe wanena. 3 Ikawa 
makuhani wakuu kumshitaki mambo mangi. 4 Nae 

Google 


MARIKO 15 119 


Pilato akamuuliza mara ya pili, yuanena, Hujibu lolote ? 
Angalia yaliyo mangi wakushitakiyo! 5 Wala haku- 
jibu tena Jesu kwa lolote, hata Pilato akataajabu. 

6 Na zamani za idi ilikuwa yeye kuwafungulia mfu- 
ngwa mmoja, wamtakae, 7 Basi alikuwako mtu mmoja 
jina lakwe aitwa Baraba, amefungwa pamoja na wale 
waliofanya fitina, nao ni watu ambao kwamba katika ile 
fitina wameua watu. 8 Wakakwea juu lile kundi la 
watu, wakaanza kutaka awafanyie kama awafanyiavyo 
daima. 9 Yule Pilato akawajibu, anena, Mwataka ni- 
wafungulie Mfaume wa Mayahudi? 10 Kwani amejua 
ya kuwa ni kwa husuda makuhani wakuu walivyomtis 
mikononi mwakwe. 11 Na wale makuhani wakuu 
wakautukusa-tukusa mkutano, wakiwambia, Ni afudhali 
awafungulie Baraba. 12 Yule Pilato akawajibu mara 
ya pili, akawambia, Nimfanyeje basi huyu mumwitae 
Mfaume wa Mayahudi? 13 Wakapiga kelele tena, 
Msalibu. 14 Ikawa Pilato kuwauliza, Kwani amefanya 
uovu gani? Wao na kuzidi mno kupiga kelele, Msalibu. 
15 Na Pilato akipenda kufanyia mkutano liwafurahi- 
shalo, akawafungulia Baraba ; akamuata Jesu apate 
salibiwa, alipokwisha mpiga mjeledi, 

16 Na wale asikari wakamtukua Jesu, wakenda nae 
ndani ya behewa, nayo ndiyo nyumba ya hakimu, waka- 
kutanisha kikozi kizima, 17 wakamvika nguo ya ra- 
ngi ya zambarau, walipokwisha suka taji ya miba waka- 
mvika. 18 Wakaanza kumpa salamu, wakamwambia, 
Salamu, Mfaume wa Mayahudi! 19 Ikawa kumpiga 
kitwani kwa mwanzi, wakimtemea na mate; wakapiga 
na magoti, na kumsujudia. 20 Hata wakisha kumte- 
zea-tezea, wakamvua nguo ya rangi ya zambarau waka- 
mvika mavao yakwe, kisha wakatoka nae nde wapate 
msalibu. 

21 Wakamtenza nguvu mtu mmoja mpita-ndia jina 
lakwe am pa Mkurenii, yuatoka shamba, mtu 

rOOQIE 


120 MARIKO 15 


huyu ni babayao Alekisandaro na Rufusu, apate mtu- 
kulia msalaba wakwe. 22 Wakamtukua Jesu wakenda 
nae pahali paitwa Gologotha, maana yakwe ikitafusiriwa 
ni pahali pa Fuvu la Kitwa. 23 Ikawa kumpa mvinyu 
iliyotanganywa na manemane; asiitwae. 24 Waka- 
msalibu. Wakagawanya mavao yakwe, kwa kufanya 
kura katika hayo, kwamba killa mwenyi chakwe atwae. 
25 Nayo ilikuwa saa ya tatu, wakamsalibu. 26 Na 
anuwani ya hukumu yakwe ilikuwa imeandikwa 
juu, MFAUME WA MAYAHUDI. 27 Wakasalibu pamoja 
nae wevi wawili, huyu upande wa mkono wakwe wa 
kuume, na huyu mkono wakwe wa kushoto. 29 Ikawa 
wale wapitao kumtukana, huku watukusa-tukusa vitwa 
vyao, wakinena, Uoo! uitanguae hekalu, na kuijenga 
kwa siku tatu, 30 jiokoe mwenyewe, ushuke msala- 
bani. 31 Wale makuhani wakuu nao wakimfanyia 
dhihaka kama vile, wenyewe kwa wenyewe, wao na 
wana-wa-vyuoni, ikawa kusemezana, Aliwaokoa wenzi- 
we, mwenyewe hawezi kujiokoa. 32 Masihi Mfaume 
wa Isiraeli nashuke sasa msalabani, tuone, tupate amini! 
Na wale waliosalibiwa pamoja nae wakimtukana. 
83 Hata ikifika saa ya sita kulifunga kiza nti nzima 
hata saa ya tisia. 34 Hata saa ya tisia Jesu akapiga 
ukelele kwa sauti kuu, Eloi, Eloi, lama sabakithani ? 
maana yakwe, Mngu wangu, Mngu wangu, umeniata 
kwa ajili ya nini? 35 Wengine katika waliosimama 
le walipomsikia wakanena, Huyu ndiye, yuamlingana 
lija! 36 Na mtu mmoja akenda mbio, akajaza isipi- 
nji siki, akaitia katika mwanzi, ikawa kumnwisha, huku 
anena, Atani! na tumuangalie kwamba aja Elija ku- 

a kumshusha. 37 Jesu akapiga ukelele kwa sauti 
uu, akatokwa ni roho. 88 Pazia ya hekalu ikapasuka 
ikawa pande mbili, tokea juu hata tini. 39 Na yule 
mkubwa wa asikari mia amesimama hapo anamkabili, 
alipoona ya kwamba ametokwa ni roho Fa jinsi hiyo, 


Google 


MARIKO 16 121 


akasema, Ni kweli mtu huyu alikuwa Mwana wa Mngu. 
40 Pana na wanawake watezama kwa mbali, myongoni 
mwao ni Maramu Mumagidali, yeye na yanay 
mamayao Jakubu Mdogo na Jose; na Salome; 41 
ambao kwamba hapo alipokuwa Galili walikuwa waki- 
mfuata na kumtumikia, na wanawake wenziwao wangi 
waliomuandama kwenda Jerusalem. 

42 Hata ilipongia jioni tena, kwa ilivyokuwa ni 
Matengezea, nayo ndiyo siku iliyo mbele ya siku ya 
sabatu; 43 akaja Jusufu Muarimathi, nae ni mmoja 
katika majilisi-shauri, ni mtu wa maana, nae mwenye- 
we akiungojea ufaume wa Mngu, akatawakali akangia 
kwa Pilato, akautaka muwili wa Jesu. 44 Na Pilato 
akataajabu, kana kwamba hivi amekwisha kufa. Aka- 
mwita yule mkubwa wa asikari mia aje, akamuuliza 
kwamba amekwisha kufa kitambo kizima. 45 Hata 
alipoipata hakika na mkubwa wa asikari mia, akamki- 
rimu Jusufu yule maiti. 46 Hata alipokwisha nunua 
sanda ya katani akamshusha akamtia ile sanda, 
akamtia ndani ya kaburi moja lililotongwa jiweni; aka- 
bingirisha jiwe mbele ya mlango wa kaburi. 47 Na 
Mariamu Mumagidali, na Mariamu mamae Jose, waki- 
muangalia alipowekwa. 

16 HATA ilipokwisha pita siku ya sabatu, Maria- 
mu Mumagidali na Mariamu mamae Jakubu, na Salome, 
wakanunua manukato, wapate kwenda mpaka, 2 Hata 
siku ya kwanza baada ya sabatu, asubuhi yakwe na 
mapema sana, wakenda wakafika kaburini, lilipotoka 
jua. 3 Wakisemezana wenyewe kwa wenyewe, N nani 
atakaetubingirishia kando jiwe mlangoni pa kaburi? 4 
Wakainua mato wakaliona limekwisha bingirishwa nyu- 
ma jiwe: kwani lilikuwa kubwa mno. 5 Walipongia 
ndani ya kaburi wakamuona hirimu mmoja ameketi 
upande wa mkono wa kuume, amejitanda nguo nyeupe : 
wakasangaa mno. 6 Nae akawambia, Msipigwe ni 

Google 


— kunwa 


122 MARIKO 16 


msangao; mwamtafuta Jesu yule Mnazarethi, yule ali- 
yesalibiwa: amọinuka, hapo hapa. Angaliani, hapa 
walipomuweka. 7 Lakini endani, mkawambie wana- 
funzi wakwe, na Petero, ya kwamba yuawatangulia 
kwenda Galili: nanywi mtamuona huko, kama alivyo- 
wambia. 8 Wakatoka nde, wakakimbia kutoka ka- 
burini, kwani walikuwa wamengiwa ni kitetemo, na 
kumaka, wala hawakumwambia mtu neno, kwani 
walikucha. 

9 Nae aliposimama kutoka kwa wafu siku ya kwanza 
za sabatu asubuhi na mapema, aliyemtokea mbele ni 

ariamu Mumagidali, ambae alimtoa pepo sabaa. 10 
Akenda yule akawapa habari wale waliokuwa nae 
zamani nao wa katika kuombolea na kulia. 11 Na 
wale waliposikia ya kwamba yu hai, na kuonekana 
ni yeye, hawakusadiki. 

12 Na baada ya haya, akawatokea watu wawili katika 
wao yuna sura nyengine, nao wale waandama ndia we- 
nenda shamba. 13 Wakenda wale wakawahubiri walio- 
salia; wala wale wasiwasadiki. 

14 Baada yakwe akawatokea wale kumi na mmoja, 
wameketi chakulani; akawasimangiza ya kule kutoa- 
mini kwao, na walivyo na ugumu myoyo yao; kwa kuwa 
hawakuwaamini wale waliomuona ameinuka kutoka kwa 
wafu. 15 Akawambia, Enendani ulimwenguni mote, 
mukavihubiri injili viumbe vyote. 16 Mwenyi kuami- 
ni na kubaputizwa ataokoka : na mwenyi kutoamini 
atahukumiwa. 17 Na ishara hizi zitawaandama walio- 
amini: kwa jina langu watatoa pepo; watasema kwa 
ndimi mpya-mpya. 18 Wataokota nyoka, na watakapo- 

iuwacho cho chote hakitawadhuru kabisa: 
watawaweka mikono yao wagonjwa, nao watapoa. 

19 Basi ni hivi: Bwana Jesu baada ya kusema nao 
akapokewa juu mbinguni, akaketi upande wa mkono wa 
kuume wa Mwenyiezi Mngu. 20 Na wale wakatoka, 


Google 


LUKA 1 123 


wakahubiri mwahali mote, yeye Bwana akitenda kazi 
pamoja nao, akilitia nguvu lile neno kwa ishara 
ziliandamiazo. Amina. 


INJILI TAKATIFU 


(MAANA, NI HABARI NJEMA) 
KAMA ALIVYOILETA 


LUKA. 


1 KWA maana ya kuwa wangi watu waliotia mikono 
kutengeza mafunuo ya mambo yakubaliwayo sana kwetu, 
2 kama walivyotufikiza watu waliokuwa wenyi kuliona 
wenyewe lile neno tangu mwanzo na kulitumikia, 3 
nimeona ni vyema nami, kwa kuwa ni mtu niliyeyapele- 
leza yote kwa kutunza tangu asili yakwe, kukuandikia 
hivi kama taratibu yakwe, Theofilo uliyetukuka, 4 
upate jua ukweli wakwe mambo yale uliyofunzwa. 

5 Zamani za Herode mfaume wa Uyahudi palikuwa 
na kuhani akiitwa Zakaria, katika fungu la Abia, na 
mkewe katika wana wa Haruni, jina lakwe akiitwa 
Elisabethi. 6 Nao wote wawili ni watu wenyi haki 
mbele ya Mwenyiezi Mngu, wendelea katika amri zote 
na maagizo ya Bwana pasipo laumu. 7 Nao walikuwa 
hawana mwana kwa vile alivyokuwa tasa Elisabethi ; 
tena wametangulia wote wawili katika siku zao. 

8 Ikitukia alipokuwa yapt ukuhani wakwe katika 
taratibu ya zamu mbele ya Mwenyiezi Mngu, 9 aka- 


Google 


124 LUKA 1 


pata kura, kama dasituri ya ukuhani, kungia katika 
hekalu ya Bwana kuufukiza uvumba. 10 Mkutano 
wote wa wenyeji ulikuwa nde saa ya kufukiza uvumba 
11 Akatokewa ni malaika wa Bwana, amesimama 
upande wa mkono wa kuume wa chakufukizia uvumba. 
12 Akasangaa Zakaria kwa kumuona, akangiwa ni khofu. 
13 Yule malaika akamwambia, Usiche, Zakaria, kwani 
umesikizwa kuomba kwako, na mkeo Elisabethi ataku- 
zalia mwana mwanamume, na jina lakwe utamwita 
Johana. 14 Nawe utakuwa na furaha na kutekerea; 
tena watu wangi watafurahi kwa kuzaliwa kwakwe. 15 
Kwani atakuwa mkubwa mbele za Bwana, na divei na 
pombe hatakunwa; na tangu katika tumbo la mamae 
atajawa ni Roho Mtakatifu. 16 Na wangi katika wana 
wa Isiraeli atawageuza awalekeze kwa Bwana Mngu wao. 
17 Nae atamtangulia mbele zakwe katika roho na 
nguvu za Elija, kuigeuza myoyo ya mababa iwalekee 
watoto, awatie na maasi katika akili za wenyi haki, illi 
kumwandalia Bwana wenyeji waliotengezwa. 18 Zaka- 
ria akamwambia malaika, Nitajuaje neno hili? kwani 
ni mzee mimi, na mke wangu ametangulia katika siku 
zakwe. 19 Malaika akamjibu akamwambia, Mimi ni 
Jibiraili, nisimamae mbele ya Mwenyiezi Mngu; nimetu- 
mwa kuja kusema nawe, na kukupa habari hizi njema. 
20 Nawe utakuwa bubwi usiweze kusema, hata siku 
yatakayotokea haya, kwa kuwa hukunisadiki maneno 
yangu: nayo yatatimia kwa wakati wakwe. 21 Na 
wale wenyeji walikuwa wangojea Zakaria, ikawa kutaa- 
jabu kwa kukawia kwakwe ndani ya hekalu. 22 Nae 
alipotoka asiweze. kusema nao: wakatambua kuwa 
ameona maono mle hekaluni, nae mwenyewe alikuwa 
kuwapungia-pungia mkono, akendelea na ububwi 
wakwe. 23 Kisha zilipotimia siku za kutumika kwa- 
kwe akenda nyumbani kwakwe. 

24 Hata baada ya siku zile mkewe Elisabethi akatu- 


Google 


LUKA 1 125 


kua mimba, akatawa miezi mitano; 25 akasema, Hivi 
ndivyo alivyonifanyia Bwana, kwa siku alizoniangalia 
kuniondolea aibu yangu kati ya watu. 

26 Hata mwezi wa sita, malaika Jibiraili akatumwa 
kutoka kwa Mngu kwenda mji mmoja wa Galili, jina 
lakwe Nazarethi, 27 kwa mwanamwali mmoja aliye- 
poswa ni mtu mume jina lakwe akiitwa Jusufu, mtu wa 
nyumba ya Daudi ; na yule mwanamwali jina lakwe aki- 
itwa Mariamu. 28 Akangia kwakwe akamwendea 
akasema, Salamu ndako, uliyefadhiliwa; Bwana yu pamo- 
ja nawe. 29 Akafanya khofu kwa maneno yakwe, 
akawaza, Salamu hiyo i jinsi gani? 30 Malaika aka- 
mwambia, Usiche, Mariamu, kwani umepata fadhili kwa 
Mwenyiezi Mngu. 31 Angalia, utatukua mimba uzae 
mwana mwanamume : nae jina lakwe utamwita JESU. 
32 Mwana huyo atakuwa mkubwa, tena ataitwa Mwana 
wa Aliye-Juu-Sana, na Bwana Mngu atampa kiti cha 
babae Daudi: 33 nae atatawala juu ya nyumba ya 
Jakubu hata milele, wala hautakuwa na mwisho ufaume 
wakwe. 34 Mariamu akamuuliza malaika, Litakuwaje 
neno hili, nami simjui mume? 35 Malaika akamjibu 
akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, tena 
nguvu za Aliye-Juu-Sana zitakufinika kivuli: ndipo 
na Kitakatifu hicho kitakachozawa kiitwe Mwana wa 
Mngu. 36 Na huyo ndiye, jamaa yako Elisabethi nae 
ametukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee 
wakwe; na huu ni mwezi wa sita kwakwe aliyeitwa tasa. 
37 Kwani kwa Mwenyiezi Mngu hakutakuwa na neno 
lolote lisilomkinika. 38 Mariamu akasema, Mimi hapa 
ni kijakazi cha Bwana; na iwe kwangu kama maneno 
yako. Kisha akaondoka malaika akamuata. 

39 Mariamu akasimama katika siku hizo, akenda 
hata milimani kwa haraka akenda mji wa Uyahu- 
di, 40 akangia nyumbani kwa Zakaria akamwa- 
mkua Elisabethi. 41 Ikawa aliposikia Elisabethi kule 


Google 


126 LUKA 1 


kuamkua kwakwe Mariamu, kikaruka kitoto kichanga 
ndani ya tumbo lakwe; Elisabethi akajawa ni Roho 
Mtakatifu; 42 akainua sauti kwa ukelele ukuu aka- 
sema, Umebarikiwa wewe katika wanawake, umeba- 
rikiwa na uzao wa tumbo lako. 43 Nami neno hili 
nnalipata wapi, hata nijiwae ni mamae Bwana wangu? 
44 Kwani angalia, sauti ya kuamkua kwako iliponingia 
masikioni mwangu, kilifurahi kitoto kichanga kikaruka 
matumboni mwangu. 45 Naeraha ndakwe mwanamke 
aliyeamini ; kwani hayo aliyoambiwa kutoka kwa Bwana 
yatatimilia. 46 Mariamu akasema, 
47 Nafusi yangu yamkuza Bwana, 
Na roho yangu imemfurahia Mngu Mwokozi 
wangu, 
48 Kwa kuwa ameuangalia unyonge wa kijakazi 
chakwe. 
Kwani, hao ndio, mwanzo wa sasa watanitaja kwa 
wema vizazi vyote. 
49 Kwa kuwa Mwenyi-nguvu amenifanyia mambo 
makuu, 
Na jina lakwe ni takatifu. 
50 Tena rehema zakwe huwa hata vizazi na vizazi 
Kwa wenyi kumcha. 
51 Amefanya ubora kwa mkono wakwe, 
Amewatawanya wenyi unyeti katika mawazo ya 
myoyo yao. 
52 Wenyi kutawala amewashusha katika viti vyao 
vya enzi, 
Tena amewatukuza wanyonge. 
53 Wenyi ndaa amewashibisha vitu vyema, 
Na matajiri amewaondoa hawana kitu. 
54 Amemsaidia Isiraeli mtumishi wakwe, 
Apate wakumbukia rehema, 
55 (Kama alivyosema na babazetu) 
Iburahimu na uzao wakwe milele, 


Google 


LUKA 1 127 


56 Mariamu akakaa nae yapata myezi mitatu, kisha 
akarudi nyumbani kwakwe. 

57 Zikamtimilia Elisabethi zamani zakwe za kuzaa, 
akazaa mwana mwanamume. 58 Wakasikia jirani 
zakwe na jamaa zakwe, ya kwamba Bwana ame- 
mfanyia nyingi rehema zakwe, wakafurahi pamoja 
nae. 59 Kisha ikawa kwa siku ya nane kulikuja watu 
kuja kukipasha tohara kile kitoto; ikawa kumwita 
Zakaria kwa kufuata jina la babae. 60 Mamae akase- 
ma, La, sivyo; lakini naitwe Johana. 61 Wakasema 
nae, wakamwambia, Katika jamaa zako hakuna mtu 
mwenyi kuitwa jina hilo. 62 Wakamlekezea babae 
kujua atakavyomwita. 63 Akataka kibao cha kuandi- 
kia, akaandika, akawambia, Jina lakwe ni Johana. 
Wakataajabu wote. 64 Papo hapo likafunuka kanwa 
lakwe, ulimi wakwe ukafunguka, akanena kwa kumsifu 
Mngu. 65 Waketio kando-kando yao wakangiwa ni 
khofu pia wote; ikatangazwa maneno haya yote nti 
nzima ya milimani mwa Uyahudi. 66 Wote walioyasi- 
kia wakayaweka myoyoni mwao, wakasema, Mtoto huyu 
atakuwa namna gani? Kwani mkono wa Bwana uliku- 
wa pamoja nae. 

67 Na Zakaria babae yule kijana akajawa ni Roho 
Mtakatifu, akatabiri, akasema, 

68 Na ashukuriwe Bwana Mngu wa Isiraeli, 
Kwa kuwa amewaangalia watu wakwe, amewafa- 
nyia na ukombozi; 
69 Tena ametuinulia pembe ya wokofu 
Katika nyumba ya Daudi mtoto wakwe ; 
70 Kama alivyosema kwa makanwa ya manabii 
wakwe watakatifu waliokuwa tangu milele, 
71 Kutupa wokofu mbele za adui zetu na katika 
mikono ya wote watutukiao ; 
72 Kuzifanya rehema zakwe juu ya babazetu, 
Na kukumbuka maagano yakwe matakatifu. 


Google 


128 LUKA 2 


73 Kiapo alichomuapia babaetu Iburahimu, 
74 Ya kwamba atatupa, 
Tuli hali tumeokoka na mikono ya adui zetu, 
75 Kumtumikia pasipo khofu kwa utakatifu na 
haki mbele zakwe siku zetu zote. . 
76 Nawe, kijana wewe, utaitwa nabii wa Aliye-Juu- 
Sana, 
Kwani utamtangulia Bwana mbele ya uso 
wakwe kumtengezea ndia zakwe, 
77 Illi kuwapa watu wakwe kuujua wokofu 
Kwa kusamehewa dhambi zao, 
78 Kwa ajili ya huruma za ndani za Mngu wetu, 
kwa hizo nuru itokayo juu imetufikia, 
79 Iwang'arie waketio katika kiza na kivuli cha 
mauti ; 
Illi kutuongoza maguu yetu ndia ya amani. 

80 Kile kijana kikawa kukua, na kuongea nguvu 
rohoni mwakwe, akakaa katika mabara hata siku aliyo- 
dhihiria kwa Isiraeli. 

2 KATIKA siku hizo ikatoka amri kwa Kaisari Au- 
Jag kuandikiwa orodha ulimwengu wote. 2 Nao uli- 

uwa orodha wa kwanza ulioandikwa hapo Kuirinio 
alipokuwa liwali wa Suriati. 3 Ikawa watu kwenenda 
killa mtu mjini kwao kwenda kuandikwa orodha. 

4 Na Jusufu nae akakwea kutoka Galili, kutoka 
mji wa Nazarethi, akenda Uyahudi afikilie mji wa Dau- 
di uitwao Bethilehemu, kwa kuwa yeye ni katika 
nyumba na jamaa ya Daudi; 5 illi kuandikwa orodha 
pamoja na Mariamu, mkewe wa kuposa, nae yuna 
mimba. 

6 Ikawa katika kukaa huko, zikatimia siku za uzazi 
wakwe, 7 akamzaa mwanawe wa kwanza, akamvika 
nguo za utoto, akamlaza katika hero ya kulia ng'ombe, 
kwa kuwa hawakupata pahali katika nyumba ya 
wageni. 


Google 


LUKA 2 129: 


8 Na nti ile-ile walikuwako watunga waketi barani 
walinda kundi lao kwa zamu usiku. 9 Wakatokewa 
ghafula ni malaika wa Bwana, utukufu wa Bwana uka- 
wang'aria kando-kando, wakacha kicho kikuu. 10 Malai- 
ka akawambia, Msiche ; kwani mimi hapa nnawahubirini 
habari nzuri ya furaha nyingi zitakazokuwa ni za 
wenyeji wote; 11 kwani leo amezaliwa kwa ajili yenu 
katika mji wa Daudi, Mwokozi, nae ni Masihi Bwana, 
12 Na hii iwe ni dalili kwenu: kitoto kichanga 
mtakiona kimezongwa nguo za utoto, kimelala katika 
hero ya kulia ng'ombe. 13 Mara ile wakawapo pamoja 
na yule malaika ungi wa jeshi ya mbinguni wamsifu 
Mngu, wakinena, 14 Utukufu ulio juu sana una Mngu, 
na amani juu ya nti kati ya watu alioridhika nao. 15 
Ikawa walipoondoka kwao wale malaika, walipowaata 
wakenda mbinguni, wakasemezana wale watunga wao 
kwa wao: Twendeni basi, tufulize hata Bethilehemu, 
tukaone neno hilo lililokuwa, alilotujuvisha Bwana. 
16 Wakenda upesi wakamkuta Mariamu na Jusufu, na 
kitoto kichanga nacho kimelala katika hero. 17 Hata 
walipokwisha kiona wakawambia habari ya maneno 
waliyoambiwa katika kile kijana. 18 Wote waliosikia 
wakataajabu kwa yale waliyoambiwa ni watun 19 
Lakini Mariamu alikuwa kuyaweka maneno yale yote, 
akiyawaza moyoni mwakwe. 20 Wakarudi wale watu- 
nga, huku wakimtukuza Mngu na kumsifu kwa yote 
waliyosikia na kuona, vivile kama walivyoambiwa. 

21 Hata zilipotimia siku nane za kumpasha tohara, 
alikwitwa jina lakwe JESU, kama alivyoitwa ni malaika 
asijatukuliwa mimba. 22 Hata zilipotimia siku za 
kujitakasa kwao kama sharia ya Musa, wakakwea wake- 
nda nae Jerusalem, kwenda kumuweka kwa Bwana 
23 (kama ilivyoandikwa katika sharia ya Bwana, ya 
kwamba: Killa kiume kifunguacho tumbo la mamae na 
kiitwe kitakatifu cha Bwana), 24 wapate na kutoa 

Google E 


130 LUKA 2 


sadaka, kama ilivyonenwa katika sharia ya Bwana, Jozi 
ya ndiwa, au makinda mawili ya ndiwamanga. 25 Na 
huyo ndiye, palikuwa na mtu. Jerusalem jina lakwe 
akiitwa Simeon, nae ni mtu mwenyi haki huyo na uchaji- 
wa-Mngu, yuangojea uongofu wa Isiraeli; na Roho 
Mtakatifu alikuwa juu yakwe. 26 Nae alikuwa ameo- 
nywa ni Roho Mtakatifu kuwa hataona kufa illa amuo- 
ne kwanza Masihi wa Bwana. 27 Akenda ali ndani ya 
Roho, akangia hekaluni: nao wa katika kumpeleka 
ndani kijana Jesu wale wazee wakwe wawili, kwenda 
kumfanyia kama ilivyokuwa ada ya sharia, 28 nae 
akampokea mikononi mwakwe, akambarikia Mngu: 
akasema, 

29 Sasa wamuaga mtumwa wako, Mwinyi, 

Mfano wa neno lako, kwa amani; 

30 Kwa kuwa mato yangu yameuona wokofu 

wako, 
31 Uliouweka tayari nyusoni mwa wenyeji, nti 
zote, 

32 Muwanga wa kuwafunulia mambo taifa, 

Tena utukufu wa wenyeji wako Isiraeli. 

33 Na Jusufu na mamae yule mtoto walikuwa 
wakitaajabu kwa yale yaliyosemwa juu yakwe. 34 
Simeon akawabarikia, akamwambia Mariamu yule 
mamaemtu, Huyu ndiye, huyu amewekwa kwa kua- 
nguka na kuinuka wangi walio Isiraeli, na kwa dalili 
itakayonenewa kinyume. 35 Nawe utakupita upanga 
kati ya moyo wako, yapate funuliwa mawazo ndani ya 
myoyo mingi. 36 Palikuwa na nabii mke, akiitwa 
Anna, binti Fanueli, katika kabila ya Asheri ; nae umri 
wakwe umekwendelea siku nyingi: aliketi na mume 
myaka sabaa baada ya uanawali wakwe. 37 Nae ni 
mjane wa myaka thamanini na mine ; wala haondoki 
katika hekalu, akiabudu usiku na mtana kwa kufunga 
kungi na kunyenyekea, 38 Nae saa ile akatokea 


Google 


LUKA 8 131 


alikuwa kumshukuru Bwana, akisema habari zakwe na 
wote waliokuwa wakingojea wokofu Jerusalem. 39 
Hata walipokwisha timiza mambo yote yaliyopaswa ni 
sharia ya Bwana, wakarudi Galili ; wakenda mjini kwao 
Nazarethi. 

40 Kile kitoto kikawa kukua, na kuongea nguvu 
roho yakwe, amejawa ni hikima, na fadhili ya 
ilikuwa juu yakwe. 

41 Nao wazee wakwe walikuwa wakenda Jerusalem 
mwaka hata mwaka katika idi ya Pasaka. 42 Hata 
ali ta umri wakwe myaka kumi na miwili, nao 
wa Sa kama dasituri ya idi: .43 walipokwisha 
timiza zile siku wakarudi kwao, ilikuwa kusalia nyuma 
yule kijana Jesu huko Jerusalem, wazazi wakwe 
hawana habari. 44 Wamdhania kwamba yu mumo 
katika safari; wakenda mwendo wa kutwa, ikawa 
kumtafuta kwa jamaa zao na wenziwao. 45 Hata 
walipomuona hako, wakarudi kuko Jerusalem, waki- 
mtafuta. 46 Hata kwa siku ya tatu wakamuona 
katika hekalu, ameketi katikati ya wana-wa-vyuoni, 
akiwasikiza, akiwauliza na masiala. 47 Wakataajabu 
wote, kadiri ya waliomsikia, kwa fahamu zakwe na 
jawabu zakwe. 48 Nao walipomuona wakasangaa, 
mamae akamwambia, Mwanangu, n nini kutufanya 
hivi? Angalia, mimi na babaako tulikuwa tukikuta- 
futa huku tukisikitika. 49 Akawambia, Kwani kuni- 
tafuta? Hamnijui kwamba imenipasa kuwa katika 
mambo ya Babaangu? 50 Yasiwelee maana yakwe 
lile neno alilowambia. 51 Akashuka, akenda pamoja 
nao hata Nazarethi, alikuwa akiwanyenyekea; na 
mamae akiyaweka haya yote moyoni mwakwe. 

52 Nae Jesu alikuwa akendelea katika hikima na 
kimo, na katika fadhili kwa Mngu na kwa watu. 

3 KATIKA mwaka wa kumi na tano wa kutawala 
kwakwe Kaisari Tiberio, alipokuwa Pontio Pilato liw- ` 


Google 


132 LUKA 3 


wa Uyahudi, na Herode mfaume wa Galili, na Filipu 
nduguye mfaume wa Iturea na nti ya Tarakoniti, 
na Lusania mfaume wa Abilene, 2 wakati wa ukuhani 
ukuu wa Anna na Kaiafa, neno la Mngu likamfikilia 
Johana mwana wa Zakaria, nae yu katika bara. 3 
Akenda nti zote za Jorodan kando-kando, akihubiri 
mabaputizi ya toba ya kufikilia kusamehewa madhambi, 
4, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii 
Isaia : 

Sauti ya mtu aliae barani, 

Tengezani ndia ya Bwana, 

Inyosheni mikondo yakwe, 

5 Killa bopo litajazwa, 

Na killa mlima na chuguu vitalingana na nti, 

Na zilizokwenda kombo zitakuwa kunyoka, 

Na ziparuzazo zitalainishwa, 

6 Na killa kiwiliwili kitawona wokofu wakwe 

Mngu. 

7 Basi ilikuwa kuwambia makutano waliotokea kuja 
baputizwa ni yeye, Enywi uzao wa nyoka, n nani aliyewa- 
onya kuikimbia hasira ijayo? 8 Basi, fanyani matunda 
yasitahiliyo toba ; wala msiaze kusema ndani ya nafusi 
zenu, Tunae babaetu Iburahimu : kwani nawambia 
kwamba katika mawe haya Mngu aweza kumuinulia 
watoto Iburahimu. 9 Hivi sasa shoka limekwisha 
pelekwa katika mashina ya miti : basi killa mti usiozaa 
matunda mema hukatwa, ukatupwa motoni. 10 Waki- 
muuliza yale makutano, wakasema, Tufanye neno gani 
basi? 11 Akawajibu akawambia, Mwenyi kanzu mbili 
nampe asiye kanzu; na mwenyi vyakula afanye vivyo. 
12 Wakenda watozi wa ushuru nao kwenda kubaputi- 
zwa, wakamuuliza, Mwalimu, tufanyeni? 13 Akawa- 
mbia, Msizidishe kutoza kitu juu ya mlivyoagizwa., 
14 Wakamuuliza na watu wenendao vita, wakase- 
ma, Naswi tufanyeni? Akawambia, Msimtenze mtu 


Google 


LUKA 3 133 


nguvu wala msimfitini mtu: tena, mshahara wenu na 
uwatoshe. 

15 Na wale wenyeji walipokaa hali ya kuangalia ya- 
tatokeaje, watu wote wakiwaza myoyoni mwao habari ya 
Johana, kana kwamba, Huyu ndiye Masihi? 16 Ndipo 
Johana akawajibu, akawambia wote, Mimi kweli nawa- 
baputizi kwa maji; lakini yuaja mtu, yuna nguvu 
kunipita mimi, isiyokuwa kiasi changu hata kumfungu- 
lia vigwe vya viatu vyakwe; basi huyo atawabaputizi 
kwa Roho Mtakatifu na moto: 17 ambae uteo wakwe 
anao. mkononi mwakwe, atausafi uwanda wakwe, na 
nafaka atazikusanyia uchagani mwakwe, atayateketeza 
matwa kwa moto usiozimika. 

18 Basi alikuwa akiwahubiri wale watu habari njema 
kwa kuwaonya mengine, tena mangi; 19 lakini mfa- 
ume Herode alipokaripiwa ni yeye katika habari ya 
Herodia, mke wa nduguye, na mambo mabaya yote 
aliyoyafanya yeye Herode, 20 akaongeza na hili tena 
Juu ya yote, akamfunga Johana gerezani. 

21 Ikawa katika kubaputizwa kwao wale watu wote, 
na Jesu nae alipokwisha baputizwa, yu katika kuomba 
Mngu, zikafunuka mbingu. 22 Roho Mtakatifu aka- 
mshukia juu yakwe, yuna sura kama za kiwiliwili, kama 
ndiwa, ikatoka sauti mbinguni, yamwambia, Wewe u 
mwanangu, mpenzi wangu ; nami nimefurahi kwako. 

23 Nae mwenyewe Jesu alipoanza kufunza alikuwa 
umri wakwe kama myaka thalathini, akidhaniwa kuws 
mwana wa Jusufu, wa Eli, 24 wa Mathati, wa Lewi, 
wa Malki, wa Janai, wa Jusufu, 25 wa Matathia, wa 
Amosi, wa Nahum, wa Esili, wa Nagai, 26 wa Maathi, 
wa Matathia, wa Semein, wa Joseki, wa Joda, 27 wa 
Joanan, wa Resa, wa Zorobabeli, wa Salathieli, wa 
Neri, 28 wa Malki, wa Adi, wa Kosam, wa Elmadam, 
wa Eri, 29 wa Jesua, wa Eliezeri, wa Jorim, wa 
Mathati, wa Lewi, 30 wa Simeon, wa Juda, wa Jusufu, 


Google 


184 LUKA 4 


wa Jonam, wa Eliakim, 31 wa Melea, wa Mena, wa 
Matatha, wa Nathan, wa Daudi, 32 wa Jesai, wa 
Obedi, wa Boazi, wa Salumani, wa Naashon, 33 wa 
Aminadabi, wa Aruni, wa Hezoron, wa Faresi, wa 
Juda, 34 wa Jakubu, wa Isaaka, wa Iburahimu, wa 
Thera, wa Nahori, 35 wa Serugu, wa Ragau, wa Pe- 
legu, wa Eberi, wa Shela, 36 wa Kainani, wa Arafa- 
kasadi, wa Shem, wa Nuhu, wa Lameki, 37 wa Ma- 
thusala, wa Enoko, wa Jaredi, wa Malalaeli, wa 
Kainani, 38 wa Enosi, wa Sethi, wa Adam, wa 
MWENYIEZI MNGU. i 
4 JESU akarudi kutoka huko Jorodan hali ya kujaa 

Roho Mtakatifu, ikawa kuongozwa ni Roho ende bara. 
2 Akajaribiwa ni Shaitani siku arubaini, nae siku hizo 
alikuwa hali kitu, kisha zilipotimia akaona ndaa. 3 
Shaitani akamwambia, Kwamba u Mwana wa Mwenyi- 
ezi Mngu, liambie hilo jiwe liwe mkate. 4 Jesu akamjibu, 
akasema, Imeandikwa kwamba, Bin-Adamu haishi kwa 
mkate tuu, illa kwa killa neno la Mngu. 5 Shaitani 
akamkweza juu ya mlima mrefu, akamuonyesha ufaume 
wote wa ulimwenguni kwa muda mchache. 6 Shaitani 
akamwambia, Nitakupa enzi hii yote, na utukufu wao 
hawa, kwa kuwa nimewekwa juu yangu, nami nimpe- 
ndae humpa. 7 Basi wewe utakaponisujudia mbele 
zangu, vitakuwa vyako vitu hivi vyote. 8 Jesu akamji- 
bu akamwambia, Imeandikwa, Msujudie Bwana Mngu 
wako, umtumikie yeye mmoja tuu. 9 Nae akampeleka 
Jerusalem, akamsimamisha juu ya kipia cha hekalu 
kilicho kikuu, akamwambia, Kwamba u Mwana wa 
Mngu, huko uliko jitupe tini: 10 kwani imeandikwa, 

Atakuagizia malaika zakwe kwamba wakutunze : 

11 tena, Watakuinua mikononi mwao, 

Usije popote ukakunguwaza guu lako jiweni. 

12 Jesu akamjibu akamwambia, Imesemwa, Usimja- 

ribu Bwana Mngu wako. 13 Hata alipotimiza kuonda 


Google 


LUKA 4 135 


kwakwe kote, yule Shaitani akaondoka akamuata 
muda. 

14 Akarudi Jesu kwa nguvu za Roho, akenda Galili, 
kikaenea kivumi chakwe nti zote za kando-kando. 15 
Nae mwenyewe alikuwa akifunza katika misikiti yao, 
akipata sifa kwa wote. 

16 Akenda Nazarethi, huko alikolewa : hata kwa siku 
ya sabatu akangia katika msikiti wao kama dasituri 
yakwe, akasimama illi asome. 17 Akapawa chuo cha 
nabii Isaia, akakikundua kile chuo, akaona pahali pali- 

dikwa : 

18 Roho wa Bwana yu juu yangu, 

Ndipo akanitia mafuta, kuwahubiri masikini haba- 
ri njema. 

Amenituma kuwatangazia mateka kuatwa kwao, 

Na vipofu kurejea kuona kwao, 

Kuwaata mahuru watu walioshetwa, 

19 Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. 

20 Akakikunda chuo, akamrudishia mtumishi, aka- 
keti; na wote waliokuwapo msikitini wakamtulizia mato 
yao. 21 Akaanza kusema nao, akawambia, Leo maandi- 
ko haya yametimia masikioni mwenu. 22 Wakamshuhu- 
dia wote, wakataajabia maneno ya neema yaliyotoka ka- 
nwani mwakwe, wakasema, Jee, huyu siye mwana wa 
Jusufu ? 23 Akawambia, Hapana shaka mtanambia mi- 
thali hii, Tabibu, poza nafusı yako: nawe mambo yote 
tuliyosikia kutendeka Kaperinaum,. yatende na hapa 
katika nti yako mwenyewe. 24 Akawambia, Ni kweli 
nawambia, ya kwamba, Hakuna nabii aliyekubaliwa 
katika nti yakwe mwenyewe. 25 Illa hakika yangu na- 
wambia, kulikuwa na wajane wangi Isiraeli zamani za Eli- 
ja, majira zilipofangwa mbingu myaka mitatu na mye- 
zi sita, ikangia ndaa kuu nti nzima; 26 wala hakuletwa 
Elija kwa mmojawapo, illa kwa mwanamke katika 
Zarefatha, nti ya Sidon, mjane. 27 Na wakoma wangi 

Google 


136 LUKA 4 


walikuwako katika Isiraeli zamani za nabii Elisha, wala 
hapana aliyetakaswa asipokuwa Naaman Msuraya. 28 
Wakajawa ni hasira wote waliokuwapo msikitini, wali- 
posikia haya; 29 wakaondoka wakamtoa nde ya mji 
wakampeleka hata ukungo wa kilima kilichojengewa 
mji wao, wapate mpomoshea tini. 30 Yeye akapita 
katikati yao akenda zakwe. 

31 Akashuka akenda Kaperinaum, nao ni mji mmoja 
wa Galili, akakaa akiwafunza kwa siku za sabatu: 32 
ikawa kutaajabu kwa mafunzo yakwe, kwani neno lakwe 
lilikuwa pamoja na uwezo. 33 Palikuwa na mtu mmo- 
ja humo msikitini yuna roho ya pepo mchafu, akipiga 
kelele kwa sauti kuu, 34 akasema, Ata! swiswi tuna- 
ni nawe, Jesu wa Nazarethi? umekuja kutuangamiza ? 
Nakujua u nani, Mtakatifu wakwe Mngu. 35 Jesu 
akamkemea, akamwambia, Fumba kanwa, umtoke. Nae 
pepo akamwangusha mti katikati, kisha akamtoka 
asimdhuru neno. 36 Wakashikwa ni msangao wote 
wakasemezana wao kwa wao, wakasema, N neno gani 
hilo, hata yuawaamru maroho wachafu kwa nguvu na 
uwezo, wakitoka? 37 Kivumi chakwe kikaenea nti 
za kando-kando kote-kote. 

38 Akatoka msikitini, akangia katika nyumba ya 

Simon. Na mkwewe Simon mamae mkewe alikuwa 
ameshikwa ni homa kali, wakamtaka kwa ajili yakwe. 
39 Akamsimamia mbele yakwe, akaikemea homa, ikamu- 
ata; akaondoka muda ule, ikawa kuwatumikia walioku- 
wapo. 
40 Na jua lilipotua wote waliokuwa na wagonjwa 
wenyi maradhi aina nyengine-nyengine wakamletea 
kwakwe, akawaweka mikono juu yao killa mmoja aka- 
wapoza. 41 Na wangi walikuwa wakitokwa ni pepo, 
huku wakipiga kelele, wakisema, Wewe u Mwana 
wa Mngu. Akawakemea wala asiwaate wakasema, kwa 
vile wamjuavyo kuwa ndiye Masihi. 


Google 


LUKA 5 137 


' 42 Hata kulipopambauka akatoka akenda pahali 
pasipokuwa na watu ; ikawa makutano kumtafuta-tafu- 
ta, wakimwendea kwakwe, wakitaka kumzuia, asiwao- 
ndokee. 43 Akawambia, Hata miji hiyo iliyobaki ime- 
a, Sa kuhubiri ufaume wa Mngu ; kwani ndiyo maana 
yakwe hata nikatumwa. 

44 Nae alikuwa akihubiri katika misikiti ya 
Galili. 

6 IKAWA ulipomsonga ule mkutano illi kusikiza 
maneno ya Mngu, alikuwa amesimama kando ya ziwa 
la Genesarethi, 2 akaona madau mawili yamekaa 
kando ya ziwa, wameshuka wavuvi, waosha nyavu zao. 
3 Akapanda katika madau hayo mojawapo, nalo ni la 
Simon, akamtaka alipeleke mbali kidogo na ufuo. 
Akaketi, ikawa kuwafunza makutano mumo dauni. 4 
Hata alipokwisha nena maneno yakwe, akamwambia 
Simon, Lipeleke hata kinani dau, mkatie nyavu zenu 
mvue numbi. 5 Simon akamjibu akamwambia, Bwana 
mkubwa, hivi tulivyofanya kazi kucha hatukupata kitu: 
lakini kwa neno lako tazitia nyavu. 6 Hata wakisha 
fanya mambo yale wakapata samaki tumbi-tumbi, nyavu 
zao zikawa kuraruka: 7 wakawapungia mikono washi- 
rika wao waliokuwa dau la pili, wapate kuja kuwasai- 
dia; wakaja, wakayajaza yale madau yao tele, yote 
mawili, hata yakataka kuzama. 8 Akisha ona yale 
Simon Petero, akaanguka magotini pakwe Jesu, aka- 
mwambia, Ondoka kwangu, kwa kuwa ni mtu mwenyi 
dhambi, ewe Bwana. 9 Kwani alitaajabu yeye na 
wote waliokuwa nae, kwa numbi ya samaki waliyovua ; 
10 na Jakubu na Johana wana wa Zebedi, vivyo, nao 
watu hao ni washirika wakwe Simon. Jesu akamwa- 
mbia Simon, Usiche, mwanzo wa sasa utakuwa kuvua 
watu. 11 Hata walipokwisha egesha madau yao pwani, 
wakaata vyote, wakamfuata. 

12 Kisha Kupakua katika miji ile mmojawapo, huyo 

OOQ IC | 


188 LUKA 5 


ndiye, mtu mume amejawa ni ukoma ; alipomuona Jesu 
akaanguka kiuso-uso, akamuomba akamwambia, Ewe 
Bwana, ukipenda, waweza kunitakasa. 13 Akanyosha 
mkono wakwe, akamgusa akamwambia, Napenda, takata 
wewe. Ukoma wakwe mara ukamuondoka. 14 Aka- 
muusia asimwambie mtu neno: enda tuu ukamuonye 
kuhani nafusi yako, upeleke na vya kutakaswa kwako, 
kama alivyoamru Musa, iwe ushuhuda kwao. 15 Lakini 
habari yakwe ikazidi kuenea. Wakakutana makutano 
mangi kuja kumsikiza na kupozwa magonjwa yao. 
16 Nae mwenyewe alikuwa akijiepua, akenda mwahali 
msimo watu, kwenda kuomba Mwenyezi Mngu. 

17 Kisha ikawa siku zile mojawapo, alikuwa akifunza 
watu na Mafarisai na wakufunzi wa taureti wa pa 
Uyahudi, na Jerusalem nako. Na uweza wa Bwana 
ulikuwapo, apate poza watu. 18 Nao hao ndio, watu. 
waume wamemtukua juu ya kitanda mtu mmoja aliye- 
pooza; ikawa kutaka kumpeleka ndani, kumuweka 
mbele yakwe: 19 walipokosa pa kumpeleka ndani 
kwa ajili ya lile kundi la watu, wakapanda juu ya dari 
wakamshusha kati ya paa yeye na kile kitanda chakwe 
katikati mbele za Jesu. 20 Alipoona imani yao aka- 
mwambia, Ewe mtu, zimesamehewa kwako dhambi zako. 
21 Ikawa kuhujiana wao kwa wao wale Mafarisai na 
waandishi, wakanena, N nani huyu asemae ya kuku- 
furu? N nani awezae kuyasamehe madhambi asipo- 
kuwa Mngu pekee? 22 Nae Jesu akijua huja zao, 
akawajibu akawambia, Mwawaza nini myoyoni mwenu ? 
23 Lililo jepesi n lipi? ni kusema, Zimesamehewa 
kwako dhambi zako, au ni kusema, Ondoka wenende ? 
24 Lakini mpate mjua kuwa na amri Mwana wa bin- 
Adamu juu ya nti ya kusamehe dhambi, —akamwambia 
yule aliyepooza, Nakwambia wewe, inuka, utukue hicho 
R ~ wende zako nyumbani kwako. 25 Mara 


LUKA 5 139 


ile akasimama mbele zao, akatukua kile alicholalia, 
akenda nyumbani kwakwe, huku akimsifu Mngu. 
26 Wakangiwa ni kituko, pia wote, ikawa kumsifu 
Mwenyiezi Mngu, wakajawa ni khofu, wakisema, Lee 
tumeona ajabu nyingi kuu. 

27 Baada ya haya akatoka, akenda akamuona mtu 
mmoja mtozi-wa-ushuru, jina: lakwe akiitwa Lawi, 
amekaa patozwapo ushuru, akamwambia, Niandama. 
28 Akaata vyote, akaondoka akamuandama. 29 Nae 
Lawi akamfanyia karamu kuu nyumbani kwakwe, watu 
wakajaa tele,watozi-wa-ushuru na watu wenginewe walio- 
keti kula chakula pamoja nao. 30 Ikawa Mafarisai na 
waandishi wao waliokuwako kuwanung'unikia wana- 
funzi wakwe, wakinena, N nini kula na kunwa pamoja 
na watozi-wa-ushuru na wenyi dhambi? 31 Jesu 
akawajibu akawambia, Walio na afia hawana haja na 
tabibu, isipokuwa wagonjwa tuu. 32 Sikuja kuweta 
wenyi haki, illa wenyi dhambi, kuja kutubu. 33 Nao 
wakamwambia, Hao wanafunzi wa Johana mbona wa- 
funga mara nyingi, na kuomba dua, na kadhalika wana- 

, wa Mafarisai; nao hawa wanafunzi wako wala, 
wakinwa! 34 Akawambia, Jee, mwaweza kuwafanya 
wana wa ukumbi-wa-harusi wafunge, awapo pamoja nao 
yeye bwana-harusi? 35 Lakini siku zile zitakuja, ata- 
kapoondolewa kwao bwana-harusi, ndipo nao wafunge, 
katika siku zile. 36 Akawambia na mithali, kana 
kwamba, Hakuna atwaae kiraka cha nguo mpya akaiti- 
lia nguo kuu-kuu; na akitia, ile mpya ameipasua; na 
ile kuu-kuu hakilingani nayo kiraka cha ile mpya. 
37 Wala hakuna atiae divei mpya katika viriba vikuu- 
kuu, na akitia, ile mpya hupasua viriba, yenyewe 
ikamwaika, vikaharibika viriba. 38 Lakini divei mpya 
hutiwa viriba vipya, vyote viwili vikawa salama. 
39 Wala hakuna mwenyi kunwa divei 'ya kale mara 
akatamani mpya, kwani yuasema, Ya kale ndiyo njema. 

Google 


140 LUKA 6 


6 IKAWA katika siku za sabatu mojawapo, aliku- 
wa kupita katikati ya mashamba, ikawa wanafunzi 
wakwe kuvunda mashuke na kula, huku wakiyapukusa- 
pukusa mikononi mwao. 2 Wengine katika Mafarisai 
'wakawambia, Kwa nini kufanya isiyokuwa halali kuya- 
fanya kwa siku ya sabatu? 3 Jesu akawajibu akawa- 
mbia, Hamkusoma wala hayo aliyoyafanya Daudi, 
alipokuwa na ndaa yeye na aliokuwa nao? 4 Alivyo- 
ngia katika nyumba ya Mwenyiezi Mngu, akatwaa ile 
mikate ya kuhudhurisha, akala akawapa na aliokuwa 
nao; nayo si halali watu kuila isipokuwa makuhani 
pekeyao. 5 Akawambia, Mwana wa bin-Adamu ndiye 
Bwana wa sabatu. 

6 Ikawa siku ya sabatu nyengine akangia msikitini, 
akafunza: napo pana mtu mkono wakwe wa kulia 
umemkauka. 7 Waandishi na Mafarisai wakawa ku- 
mtezama, wapate muona kwamba atapoza kwa siku ya 
sabatu ; illi wapate la kumshitaki. 8 Yeye akatambua 
mawazo yao, akamwambia yule mwenyi mkono wa 
kukauka, Ondoka usimame hapo kati. Akaondoka 
akasimama. 9 Jesu akawambia, Nami nawauza ne- 
no: Jee, ni halali kwa siku ya sabatu kutenda vyema, 
au kutenda vibaya, kuponya roho au kuangamiza? 
10 Akawaangalia wote upande huu na huu, kisha aka- 
mwambia, Nyosha mkono wako. Akaunyosha, ukarejea 
mkono wakwe. 11 Nao wale wakajawa ni ujinga, ikawa 
kusemezana wao kwa wao wamtendeje Jesu. 

12 Na katika siku hizo akatoka akenda mlimani 
kwenda kuomba; akakesha kucha ali katika kumuomba 
Mwenyiezi Mngu. 18 Hata kulipopambauka, akaweta 
wanafunzi wakwe; akataua na watu kumi na wawili, 
ambao aliweta mitume: 14 ni Simon aliyeitwa jina 
la Petero, na nduguye Andarea, Jakubu na Johana, 
Filipu na Baritholomayo, 15 Mathayo na Thoma, Ja- 
kubu aa Alifayo, na Simon aitwae Zelote, 16 na Juda 

OOIE 


LUKA 6 141 


wa Jakubu, na Juda Muisikariota, aliyekuwa mwenyi 
kumsaliti. 17 Akateremka nao, akenda akasimama 
pabali pa tambarare, na wanafunzi wakwe mkutano 
mwingi, na kundi kuu la wenyeji watokea Uyahudi 
wote na Jerusalem, na nti za Turo na Sidon pwani- 
pwani ; watu waliokuja kumsikiza na kupozwa magonjwa 
yao: 18 ikawa kupozwa wale waliopagawa ni maroho 
" wachafu. 19 Wakataka kumgusa mkutano mzima, kwa 
kuwa uweza ulikuwa kutoka kwakwe, ukiwapoza wote. 

20 Kisha akavua mato akawaangalia wanafunzi wa- 
kwe, akanena, Mna heri nyinywi masikini, kwa kuwa 
ufaume wa Mngu ni wenu. 21 Mna heri mlio na ndaa 
sasa, kwa kuwa mtashiba. Mna heri mliao sasa, kwa 
kuwa mtateka. 22 Mna heri nyinywi, watu watakapo- 
watukia, watakapowaepusha, na kuwafyolea, na kulitupa 
nde jina lenu kama lililo ovu, kwa ajili ya Mwana wa 
bin-Adamu. 23 Furahiwani siku hiyo, muruke-ruke, 
kwani thawabu zenu ni kubwa huko mbinguni! Kwani 
babazao walikuwa wakiwatenda manabii kama hayo. 
24 Lakini, ole mbwenu mlio na mali, kwani tuzo yenu 
mnakwisha ipata. 25 Ole mbwenu mlioshiba sasa, 
kwani mtasikia ndaa. Ole mbwenu mtekao sasa, kwani 
mtasikitika na kulia. 26 Ole mbwenu watu wote wata- 
kapowataja kwa wema, kwani babazao walikuwa waki- 
wafanya manabii wa uwongo kama hayo. 

27 Lakini nawambia nyinywi msikiao, Wapendeni 
adui zenu, watendeeni vyema wawatukiao, 28 wabari- 
kieni wawaapizao, waombeeni wawaoneao. 29 Akupi- 
gae kofi la tavu hili, msongezee na hili, na akunyang a- 
nyae joho yako usimkataze na akitwaa kanzu yako. 
30 Mpe akuombae awae yote: na akunyang'anyae 
vyako usivitake kwakwe tena. 31 Nanywi hivyo mpe- 

.ndavyo mtendewe ni watu, nao watendeeni vivyo. 
32 Nanywi kwamba mwawapenda wawapendao, mme- 
pata AI gani? kwani hata wenyi dhambi huwa- 


142 LUKA 6 


penda wawapendao. 33 Na mkiwatendea vyema 
wawatendeao vyema, mmepata ahasanta gani? kwani 
hata wenyi dhambi hufanya vivyo. 34 Tena mtakapo- 
wapa watu karadha huku mkitumaini kupata kitu, 
mmepata ahasanta gani? kwani hata wenyi dhambi 
huwapa karadha wenyi dhambi wenziwao, illi kurejezwa 
kama vile. 35 Lakini adui zenu wapendeni, tendeanani 
mambo mema, mupanane na karadha, msitumaini kure- 
jezwa; nanywi ujira wenu utakuwa mwingi: tena 
mtakuwa wana wa Aliye-Juu-Sana, kwa kuwa yeye ni 
mwema kwa watu wasiomshukuru na waovu. 36 Basi 
iwani na huruma, kama Babaenu alivyo na huruma. 
37 Msihukumuni, nanywi hamtahbukumiwa: msilaumu- 
ni nanywi hamtalaumiwa : waatieni watu, nanywi mta- 
atiwa. 38 Toani vitu, nanywi mtapawa ; kipimo chema, 
kimeshindiliwa na kusukwa-sukwa hata kimemwaika 
tena, ndicho watakachowapa vifuani mwenu. Kwani 
kipimo mpimiacho ndicho mtakachokuja pimiwa. 

39 Akawambia na mithali, Jee, mtu aliye kipofu 
aweza kumuongoza kipofu mwenziwe? Ehe, hawata- 
angukia shimoni wote wawili? 40 Mwanafunzi hawi 
Juu ya mkufunzi wakwe, lakini killa aliyekhitimu huwa 
kama mkufunzi wakwe. 41 Nawe hicho kitakataka 
kilicho ndani ya jito la nduguyo wakiangaliliani, na 
boriti iliyo ndani ya jito lako huna habari nayo! 42 Au 
utapataje kumwambia nduguyo, Ndugu yangu, niata 
nikakutoe. hicho kitakataka kilicho ndani ya Jito lako, 
nawe hiyo boriti iliyo ndani ya jito lako, mbona huia- 
ngalii! Mnafiki wewe, jitoe kwanza boriti ya jitoni 
mwako, ndipo utakapoona vyema kukitoa kitakataka 
kilicho ndani ya jito la nduguyo. 43 Kwani hakuna 
mti mwema uzaao matunda maovu, wala hakuna mti 
muovu uzaao matunda mema: 44 kwani killa mti 


hujulikana kwa matunda yakwe. Kwani katika miba” 


watu hawatundi tini, wala katika mbiliwili hawatundi 
Google 


> 


LUKA 7 143 


zabibu. 45 Mtu aliye mwema katika akiba njema ya 
moyoni mwakwe hutoa ambayo ni mema, na mtu aliye 
muovu katika akiba mbovu ya moyoni mwakwe hutoa 
ambayo ni maovu: kwani mtu ni katika kuzidi kwa 
ule moyo inenavyo midomo yakwe, 

46 Nanywi kwani kunita Bwana, Bwana: wala 
hamfanyi nisemavyo? 47 Killa mtu mwenyi kunijia 
kwangu, akisikia maneno yangu na kuyatumia, tawao- 
nyesha mfano alio: 48 ni mfano wa mtu ajengae 
nyumba, aliyetimba na kushusha tini, akaupiga msingi 
juu ya mwamba ; kukaja maji ya m'vo, ule mkondo 
ukashukia ile nyumba, usiweze kuitukusa; kwani ili- 
kuwa imepigwa msingi juu ya mwamba, 49 Lakini 
yule aliyesikia, wala hakutumia, ni mfano wa mtu 
aliyejenga nyumba juu ya nti pasipo msingi, ukaishukia 
ule mto, ikabomoka mara ile nyumba, kubomoka kwakwe | 
kukawa kukubwa. 

'7 ALIPOKWISHA yatimiza maneno yakwe yote 
masikioni mwao wale wenyeji, ndipo akangia katika 
Kaperinaum. 

2 Basi akida fulani mtumwa wakwe alikuwa hawezi, 
akidhaniwa mauti: nae ni mtu apendekezae kwakwe. 
3 Aliposikia habari ya Jesu, akampelekea wazee katika 
Mayahudi kumtaka aje akampoze mtumwa wakwe. 4 
Walipofika kwakwe wale, wakamtaka sana, wakamwa- 
mbia, Amesitahili huyo umtendee neno hilo: 5 kwani 
yuatupenda taifa yetu, na msikiti wetu ametujengea 
yeye. 6 Jesu akenda nao. Hata alipopata karibu ya 
nyumba yakwe, akida akampelekea katika pT la 
yakwe, akamwambia, Bwana, usiudhike, kwani mimi si 
mtu wa kujiliwa ni wewe, kukutia tini ya paa langu. 
7 Ndipo hajiona sifai kuja kwako mimi nafusi yangu: 
illa tamka useme neno tuu, mtoto wangu atapoa. 8 
Kwani mimi nami ni mtu nliyewekwa tini ya hukumu, 
nna asikari tini yangu: nikimwambia huyu, Enda, 

Google 


144 LUKA 7 


enda; na huyu, Ndoo, yuaja; na mtumwa wangu, 
anya neno hili, hufanya. 9 Jesu aliposikia yale 

akamtaajabia, akaulekea ule mkutano umuandamao, 
akawambia, Nawambia, sijaona imani kubwa mfano 
huu, hata katika Isiraeli. 10 Wakarejea wale walio- 
tumwa, wakenda nyumbani, wakamuona yule mtumwa 
hajambo. 

11 Hata baada ya haya punde, akenda mji mmoja 
jina lakwe ukiitwa Nain, nae ameandamwa ni wanafu- 
nzi wakwe na makutano mangi. 12 Hata alipoupata 
karibu ule mji, langoni pakwe, huyo ndiye, maiti 
yuatukuliwa nde, ni mwana wa pekee wa mamae, nae 
ni mjane, na watu wa mji wangi wali pamoja nae. 18 
Bwana alipomuona akamuonea huruma akamwambia, 
Usilie. 14 Akasongea, akaigusa jeneza: wakasimama 
wale walioitukua. Akamwambia, Ewe kijana, nakwa- 
“mbia, Inuka. 15 Yule maiti akainuka, akaketi, 
akaanza kusema. Akampa mamae. 16 Wakangiwa ni 
oga pia wote, ikawa kumtukuza Mwenyiezi Mngu, huku 
wakisema, Kwetu ametokea nabii mkuu: tena, M wenyi- 
ezi Mngu amewaangalia watu wakwe. 17 Ikatoka ile 
habari yakwe, ikaenea Uyahudi wote na nti zote za 
kando-kando. 

18 Johana akaletewa habari ya mambo yale yote ni 
wanafunzi wakwe. 19 Ndipo akaweta wawili katika 
wanafunzi wakwe yule Johana, akawatuma kwa Jesu, 
kwenda kumuuliza kwamba, Wewe ndiye ajae, au 
tumngojee mwengine? 20 Wakisha fika kwakwe wale 
watu-waume wakamwambia, Mbaputizi Johana ametu- 
tuma kwako, akuuliza: Wewe ndiye ajae, au tumngojee 
mwengine? 21 Na saa ile akapoza watu wangi mago- 
njwa na mapigo, akawatoa na maroho waovu, na wangi 
vipofu akawakirimu kuona. 22 Ndipo akawajibu 
akawambia, Endani mkampe habari Johana ya hayo 
mliyoona na kusikia : vipofu warejea kuona, wenyi viguu 


Google 


LUKA 7 145 


wemenda, wenyi ukoma watakata, viziwi wasikia, maiti 
wafufuliwa, masikini wahubiriwa habari njema. 23 
Nae raha ndakwe asiyekunguwaa kwangu. 

24 Basi walipokwisha ondoka wajumbe wakwe 
Johana, ikawa yeye kusema na wale makutano katika 
habari ya Johana: Mmetoka kwenda kutezama nini 
huko barani? ni mwanzi usukwa-sukwao ni upepo? 
25 Ehe, mmetoka kwenda onani? ni mtu aliyevaa ma- 
vao mororo ? kumbe, walio na mavazi ya kung'ara, wata- 
funao raha, wa katika mabaraza ya wafaume. 26 Illa 
mmetoka kwenda onani? ni nabii? Nawambia, naam; 
tena ni zaidi ya nabii. 27 Ndiye yeye aliyeandikiwa 
kama maneno haya: 

Huyo ndiye, namtuma mjumbe wangu mbele ya 
uso wako, 
Kwenda kukutengezea ndia yako mbele zako. 

28 Kwani nawambia, Katika waliozaliwa ni wana- 
wake hakuna aliye mkubwa kumpita Johana, lakini na 
aliye mdogo katika ufaume wa Mngu ni mkubwa kuliko 
yeye. 29 Wale wenyeji wote na watozi-wa-ushuru 
wakasikia, wakampa Mwenyiezi Mngu haki, nao ni 
watu waliobaputizwa ni Johana. 30 Lakini wale Mafa- 
risal na walimu wa taureti walilipinga shauri lakwe 
Mwenyiezi Mngu juu yao, wasibaputizwe nae. 31 
Bwana akanena, Basi niwafananishe na nini watu wa 
kizazi hiki? nao wamefanana na nini? 32 Wamefana- 
na na watoto walioketi sokoni, wakiitana, wakisema, 
Tumewapigia pirimbi msiteze, tumeombolea msilie. 33 
Kwani amekuja mbaputizi Johana hali mkate wala 
hanwi divei, nanywi mwasema, Yuna pepo! 34 Kisha 
amekuja Mwana wa bin-Adamu, yuala, akinwa; nanywi 
mwasema, Huyo ndiye, mtu mlafi, mnwaji wa divei, 
sahibu wao watozi-wa-ushuru na wenyi dhambi. 35 
Hiyo hikima nayo imepawa haki yakwe myongoni mwa 
wanawe wote. 


Google 


146 LUKA 7 


86 Kisha mtu mmoja katika Mafarisai akamtaka aje 
akale chakula kwakwe; akangia nyumbani kwakwe 
yule Farisai, akaketi kula chakula. 37 Mara, huyo 
ndiye, mwanamke katika mji ule, nae ni mwanamke 
mwenyi dhambi, alipokwisha mjua kuwa yu nyumbani 
kwa yule Farisai yuala chakula, akaleta tupa ya manu- 
kato, 38 akenda akasimama nyuma karibu ya maguu 
yakwe, akilia, akaanza kumuosha maguu kwa matozi 
yakwe, akiyafuta kwa nywele za kitwani mwakwe, huku 
akimbusu-busu maguu na kuyapaka manukato. 39 
Alipoona mambo yale yule Farisai aliyemwita, akasema 
moyoni mwakwe: Mtu huyu kwamba alikuwa nabii, 
angemtambua mwanamke huyu n nani, ni mtu namna 
gani, huyu amgasae, kwa kwamba ni mwenyi dhambi. 
40 Jesu akamjibu akamwambia, Ewe Simon, nna neno 
langu nataka kwambia. Akamwambia, Mwalimu, 
sema. 41 Mtu mmoja awiae alikuwa na wadeni wakwe 
watu wawili: yule mmoja awiwa dinari mia tano, 
mwenziwe awiwa dinari hamsini. 42 Walipokuwa 
hawana cha kumlipa, akawasamehe wote wawili. Basi 
atakaempenda sana ni yupi? 43 Simon akamjibu 
akamwambia, Nadhani ni yule aliyemsamehe nyingi. 
Akamwambia, Umeamua haki. 44 Akamlekea yule 
mwanamke, akamwambia Simon, Wamuona mwanamke 
huyu? Nalingia mimi nyumbani kwako, hukunipa 
maji ya kunawa maguu; nae ameninavya maguu kwa 
matozi, ameyafuta kwa nywele za kitwani mwakwe. 
45 Hukunibusu; nae tangu pale nilipongia hakuata 
kunibusu maguu yangu. 46 Hukunipaka kitwa cha- 
ngu mafuta; nae amenipaka manukato maguu yangu. 
47 Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa 
madhambi yakwe yaliyo mangi, kwa kuwa amekuwa 
mwenyi kupenda kwa ungi: ela asamehewae kidogo, 
nae hupenda kidogo. 48 Kisha akamwambia yule 
mwanamke, Zimesamehewa kwako dhambi zako. 49 


Google 


LUKA 8 147 


Ndipo wale walioketi nae kula chakula wakaanza 
kusema ndani yao, N nani huyu awasameheye watu 
madhambi tena? 50 Akamwambia mwanamke, Imani 
yako imekuokoa: enda na amani. 


e0090 o 


magonjwa: nao ni Mariamu aitwae Mumagidali, mwa- 
namke huyu alitokwa ni pepo sabaa, 3 na Joana 
mkewe Khuza, wakili wakwe Herode, na Susana, na 
wengine wangi waliokuwa wakimtumikia katika vitu 


vyao. 

4 Walipokutanika watu wangi, na wale watokao 
E miji wakimwendea, akasema nao kwa mithali: 
5 Muyaa wa mbeyu, huyo ndiye, alitoka kwenda kuyaa 
mbeyu yakwe: alipokuwa akiyaa, tembe nyengine 
zikaanguka kando ya ndia, zikakanyagwa-kanyagwa, 
zikaliwa ni nyuni wa angani: 6 nyengine zikaanguka 
aa mwamba; zilipotepuza zikakauka mara kwa kule 

ukosa kwakwe rutuba. 7 Nyengine zikaanguka kati 
ya miba, ile miba ikatepuza pamoja nazo, ikazisonga 
zikafa. 8 Nyengine zikaanguka katika nti ya udongo 
mwema, zikatepuza, zikazaa moja kwa mia. Akisha 
sema haya ikawa kupiga ukelele: Mwenyi masikio ya 
kusikia nasikie | | 

9 Wanafunzi wakwe wakamuuliza, Maana yakwe n 
nini mithali hiyo? 10 Akasema, Nyinywi mmepawa 
kujua siri za ufaume wa Mngu: na wengine wote kwa 
mithali mithali, ili kwamba wangaona wasione, 
wangasikia wasifahamu. 11 Nayo ndiyo maana yakwe 
mithali: Mbeyu n neno la Mngu. 12 Wa kando ya 
ndia ni hao waliosikia, kisha akenda Shaitani akalio- 
ndoa lile neno myoyoni mwao, wasije wakaamini 

Google 


148 LUKA 8 


wakaokoka. 13 Wa juu ya mwamba ni hao ambao 
wakisha sikia hulipokea lile neno kwa furaha; nao 
hawana shina hao, ni watu waaminio kitambo kidogo, 
hata wakati wa kujaribiwa ni kukengeuka. 14 Walio- 
wa BER mibani ni hao waliosikia, hata wakenda vile 
wakasongolewa ni fazaa na mali na anasa vya maisha 
haya, wasiivishe chochote. 15 Na wa katika udongo 
mwema, ni watu waliolisikia neno, wakalishika katika 
myoyo myema iliyolekea, wakazaa mazao kwa kuvumilia. 

16 Wala hapana mtu aliyewasha taa kisha akaifini- 
kiza chombo, au kuitia mvunguni : illa huiweka juu ya 
mwango wa taa illi wangiao wapate ona nuru zakwe. 
17 Kwani hakuna lililofinikwa illa litafunuliwa ; wala 
hakuna lililofitamana illa litajulikana na kutokea wazi. 
18 Jiangalieni basi kwa mtakavyosikia: kwani mwenyi 
nacho hupawa, na asiyekuwa nacho hunyang'anywa 
adhaniwacho kuwa nacho. 

19 Wakamwendea mamae na nduguze, wasipate 
kumdiriki kwa ule mkutano wa watu. 20 Akaletewa 
habari kana kwamba, Mamaako na nduguzo wamesi- 
mama nde wataka onana nawe. 21 Akawajibu 
akawambia, Mamaangu na ndugu zangu ndio hao 
wasikiao neno la Mngu na kulitenda. 

22 Kisha ikawa siku zile mojawapo nae akapanda 
chomboni na wanafunzi wakwe, akawambia, Na tuvukie 
ng'ambu ya pili ya ziwa; basi wakatweka tanga. 23 

alipokuwa wakienda Bwana akalala. Ikashuka 
dharuba ya upepo juu ya ziwa, ikawa chombo kujaa 
maji, wakawa katika khatari. 24 Wakamwendea, 
wakamwamsha, wakimwambia, Bwana mkubwa, bwana 
mkubwa, tu katika kuangamia. Akaamka, akaukemea 
ule upepo na msukosuko wa maji, vikakoma ; kukawa 
shuwari. 25 Akawambia, I wapi imani yenu? Waka- 
fanya khofu, wakamaka, wakasemezana, N nani basi 
huyo, hata aamruye upepo na maji, vikamsikiza ? 


Google 


LUKA 8 | 149 


26 Wakafikilia pwani ya nti ya Wagerasi, iliyolekea 
Galil. 27 Hata aliposhuka pwani, akakutwa ni mtu 
mmoja wa katika mji ule, yuna baadhi ya pepo; haku- 
vaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani isipokuwa 
katika maziara. 28 Alipomuona Jesu akapiga ukelele 
akamuangukia mbele yakwe, akasema kwa sauti kuu, 
Nna nini mimi na wewe, Jesu, Mwana wa Mngu Aliye- 
Juu-Sana? naomba kwako usinitese. 29 Kwani ali- 
kuwa kumuamru robo mchafu kumtoka yule mtu. 
Kwani siku nyingi alikuwa amepagawa nae, nae akili- 
ndwa kifungoni akifungwa kwa minyoo na pingu ; kisha 
alipovikata vile alivyofungwa akifukuzwa ni yule pepo, 
akipelekwa barani. 30 Jesu akamuuliza, Jina lako n 
nani? Akamwambia, Jina langu mimi ni Jeshi; kwa 
kuwa amengiwa ni pepo wangi. 31 Kisha ikawa 
kumuomba asiwaamru kuondoka kwenda shimoni. 32 
Napo palikuwa na kundi la nguwe wangi lalisha 
mlimani: ikawa kumtaka kwamba awape rukhusa 
kuwangia wale. Akawapa rukhusa. 33 Pepo waka- 
mtoka yule mtu wakawangia nguwe. Likashukia tini 
lile kundi magengeni, wakangia ziwani, wakafa maji. 
34 Walisha walipoona mambo yale wakakimbia, wake- 
nda mjini na viungani, wakatoa habari. 35 Watu 
wakatoka kwenda kuangalia yaliyotendeka, wakamwe- 
ndea Jesu, wakamuona yule mtu aliyetokwa ni pepo 
ameketi maguuni pakwe Jesu, amevaa nguo, na akili 
zakwe: wakafanya oga. 36 Wakenda wale waliomuona 
wakaweleza jinsi alivyopozwa yule aliyepagawa ni pepo. 
37 Jamii ya watu wa nti za kando-kando ya Wagerasi 
wakamuomba Bwana kwamba aondoke kwao, kwa 
kuwa walingiwa ni khofu nyingi : mwenyewe akapanda 
chomboni, akarudi kwao. 38 Yule mtu mume aliye- 
tokwa ni pepo akamtaka rukhusa akae nae. Akamwo- 
ndoa, amwambia, 39 Rudi nyumbani kwako, 
ana e yalivyo makubwa mambo uliyotendewa ni 

DOG (a l 


150 LUKA 8 


Mwenyiezi Mngu. Akaondoka akenda, huku akihubiri 
katika mji ule wote mambo yalivyo makubwa aliyote- 
ndewa ni Jesu. 

40 Kurudi kwakwe Jesu ukampokea kwa furaha ule 
mkutano wa watu, kwani walikuwa wakimngojea watu 
wote. 41 Nae huyo ndiye, alijiliwa ni mtu mmoja 
akiitwa Jairu, nae ni imamu wa msikiti wao; akamwa- 
ngukia Jesu katika T haa yakwe, akamtaka angie 
nyumbani kwakwe; 42 kwa kuwa yuna binti wakwe, 
ni mwanawe pekee, umri wakwe apata myaka kumi na 
miwili, nae yu katika kufa. Akenda vile ikawa kuso- 
ngwa ni wale makutano. 

43 Na mwanamke mmoja, atokwa ni damu muda wa 
myaka kumi na miwili, nae amewatapanyia waganga 
maisha yakwe yote, asipate pozwa ni mtu, 44 akamwe- 
ndea kwa nyuma akaugusa upindo wa nguo yakwe: 
mara ikatinda ile damu yakwe iliyokuwa ikimtoka. 45 
Jesu akanena, N nani aliyenigusa? Basi watu wote 
walipokana, Petero na wenziwe wakamwambia, Bwana 
mkubwa, haya makutano yakusonga na kukusukuma- 
sukuma. 46 Jesu akasema, Pana mtu amenigusa, 
kwani nnajisikia hivi nimetokwa ni nguvu. 47 Ali- 
BURA yule mwanamke kuwa hakufitamana, akenda 

wa kutetema akamwangukia mbele yakwe, akamwe- 
leza mbele za watu wote maana ya kumgusa kwakwe, 
na jinsi alivyopoa mara. 48 Akamwambia, Ewe binti, 
imani yako imekupoza, enda na amani, 

49 Yu katika kunena, akaja mtu atoka kule kwa 
imamu, akamwambia, Mwanayo amekufa; usimsumbue 
mwalimu. 50 Jesu aliposikia yale, akamjibu, Usiche, 
amini tuu, nae atapozwa. 51 Alipofikilia nyumbani, 
hakumuata mtu kungia pamoja nae isipokuwa Petero 
na Johana na Jakubu, na babae yule kijana, na mamae, 
52 Ikawa watu wote kulia na kujipiga-piga; lakini 
akawambia, Msilieni, hakufa huyu, amelala tuu. 53 

Google 


LUKA 9 151 


Wakamfanyia dhihaka, kwa kumjua kuwa amekufa. 54 
Akamshika mkono wakwe, akamwita, akanena, Ewe 
kijana, ondoka. 55 Roho yakwe ikamrejea, akasimama 
mara; akaamru apawe chakula. 56 Wakateshewa 
wale wazee wakwe wawili, akawaonya wasimwambie 
mtu jambo lililokuwa. 

9 AKAWETA wale kumi na wawili akawapa 
nguvu na amri juu ya pepo wote na katika kupoza mara- 
dhi. 2 Akawatuma kwenda kuhubiri ufaume wa Mngu 
na kuwapoza walio hawawezi. 3 Akawambia, Maitu- 
kue kitu kwa ajili ya ndia, bakora, wala mkoba, wala 
mkate, wala fedha, wala asiwe mmoja na kanzu mbili. 
4 Na nyumba mtakayoingia yote kaani humo mtoke 
mumo. 5 Na wasiowakaribisha wote, mtokapo katika 


..... 009908 


na kupoza watu, pande zote, ; 

7 Na Herode mfaume akasikia habari ya mambo 
yale yote yaliyokuwa, akasangaa kwa yale yaliyosemwa 
ni watu wengine, kana kwamba Johana amefufuka 
kutoka kwa wafu, 8 na wengine, kwamba, Ametokea 
Elija: na wengine kwamba, Amefufuka mmojawapo 
manabii wa kale. 9 Herode akanena, Johana nalimka- 
ta kitwa, lakini n nani huyu nisikiae mambo kama haya 
kwakwe? Ikawa kutaka amuone. 

10 Wale mitume waliporudi wakamweleza mambo 
yote waliyoyafanya. Akawatwaa akenda nao faragha 
akenda mji mmoja uitwao jina lakwe Bethisaida. 11 
Wale makutano walipojua wakamuandamia kuko. Aka- 
wapokea, ikawa kuwasimulia habari za ufaume wa 
Mngu, na kuwapoza waliokuwa na haja ya kupozwa. 12 
Na jua likaanza kupinduka, wakamwendea wale kumi 
na wawili wakamwambia, Ufumue mkutano, wende zao 
vijiji vya kando-kando na mashamba wakatafute malazi, 

(Google 


152 LUKA 9 


wazumbue na vyakula, kwani hapa tulipo ni bara. 
13 Akawambia, Wapeni nyinywi chakula, Wakasema, 
Hatuna kitu swiswi zaidi ya mikate mitano na samaki 
wawili, illa ni kwenda wenyewe tukawanunulie chakula 
jamii ya wenyeji hawa. 14 Kwani waliokuwapo watu 
waume wapata alifu tano. Akawambia wanafunzi 
wakwe, Wawekeni kwa vikao waketi, kikao watu ha- 
msini, kikao watu hamsini. 15 Wakafanya vivyo, wa- 
kawaweka wote wakaketi. 16 Akatwaa ile mikate 
mitano na wale samaki wawili, akiangalia juu mbi- 
nguni akavibarikia, kisha akavivunda-vunda, ikawa 
kuwapa wanafunzi wakwe wawapelekee mkutano. 17 
Watu wakala wakashiba wote: yakaondolewa mako- 
mbo katika vyakula vilivyovundika vikapu kumi na 
viwili. 

18 Kisha ikawa alipokuwa akiabudu faragha, 
wanafunzi wakwe nao wali pamoja nae, akawauliza, 
Hao makutano wasema kuwa n nani mimi? 19 
Wakamjibu, Wako wasemao kwamba u Mbaputizaji 
Johana, na wengine kwamba u Elija, na wengine kwa- 
mba, Amefufuka mmojawapo katika manabii wa kale. 
20 Akawambia, Na nyinywi mwasema n nani mimi? 
Petero akamjibu akamwambia, Wewe ndiye Masihi wa 
Mwenyiezi Mngu. 21 Akawaonya ikawa kuwausia 
wasimwambie mtu neno hili, 22 akisema, Imempasa 
Mwana wa bin-Adamu kupatikana ni mambo mangi, na 
kukanwa ni wazee na makuhani wakuu na wana-wa- 
vyuoni, na kuuwawa, na kumuka siku ya tatu. 23 
Akawambia wote, Ikiwa mtu awae yote ataka kuja 
nyuma yangu, najikanye mwenyewe, ajitweke msalaba 
wakwe daima, aje aniandame. 24 Kwani atakaependa 
aiponye nafusi yakwe ataiangamiza, nae atakaelanga- 
miza nafusi yakwe kwa ajili yangu, huyo ndiye atakaei- 
okoa. 25 Kwani yamfaani mtu atakapoupata faida 
ulimwengu mzima, kisha akajiangamiza, akaihasiri 


Google 


LUKA 9 153 


nafusi yakwe? 26 Kwani killa atakaenionea haya 
mimi na maneno yangu, nae Mwana wa bin-Adamu 
atamuonea haya yeye, hapo atakapokuja katika utukufu 
wakwe na wa Babae na wa malaika watakatifu. 27 
Nami nawambia kweli : Katika hawa waliosimama hapa, 
wengine hawataonda mauti kamwe, illa wauone kwanza 
ufaume wa Mn 

28 Ikawa baada ya maneno haya kama siku nane, 
akamtwaa Petero na Jobana na Jakubu, akakwea mli- 
mani kwenda kuomba Mngu. 29 Na katika kuomba 
kwakwe zikamgeuka sura za uso wakwe, mavao yakwe 
yakawa meupe yakameta-meta. 30 Mara wakaonekana 
watu wawili wanawaume wasema nae, nao ni Musa na 
Elija; 31 ambao walitokea katika utukufu, wakanena 
mambo ya kufariki kwakwe atakayoyatimiza Jerusalem. 
32 Na Petero na wale waliokuwa pamoja nae walikuwa 
wamelemewa ni usingizi; walipokwisha amka wakauona 
utukufu wakwe, na wale wanaume wawili waliosimama 
nae, 33 Kisha walipokuwa katika kutangukana nae 
Petero akamwambia Jesu, Ewe Mwalimu, ni vyema 
hivyo tulivyopo hapa swiswi; basi na tufanye vibanda 
vitatu: kimoja ktwe chako wewe, na kimoja cha Musa, 
na kimoja cha Elija: nae hajui anenayo. 34 Kusema 
kwakwe haya, kukatanda wingu likawafinika uvuli: 
wakacha pale walipongia katika wingu. 35 Ikatoka 
sauti mle katika wingu, ikasema, Huyu ndiye Mwanangu 
mteule wangu; msikizeni. 36 Ilipokuwa ile sauti, 
akaonekana Jesu yu pekee. Wao wakanyamaza, wasi- 
mwambie mtu siku hiyo katika waliyoyaona lolote. 

37 Ikawa kwa siku ya pili yakwe, waliposhuka 
mlimani, akatokewa ni mkutano mkuu. 38 Kisha 
huyo ndiye, akapiga kelele mtu mmoja mwanamume 
mle mkutanoni, akasema, Mwalimu, nakuomba umua- 
ngalie mwanangu : kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee; 
39 nae, pepo o akapiga ukelele mara, akampa- 

OOIE 


154 LUKA 9 


sua, huku akitokwa. ni povu, wala hamuati illa kwa 
shida, yuamsheta-sheta. 40 Hawasihi wanafunzi wako 
wamtoe: wasiweze. 41 Jesu akawajibu akawambia, 
Enywi kizazi kisicho imani, kilichopotoka, niwe kwenu 
mimi na kuwatukulia hata lini? Kamtwae mwanayo 
uje nae hapa. 42 Yu katika kumwendea, pepo aka- 
mrarua, akampasua akampasua. Jesu akamkanya yule 
roho mchafu, akampoza yule mtoto, akampa babae. 43 
Wakapigwa ni bumbuwazi wote, kwa kuona ukubwa wa 
Mwenyiezi Mngu. 

Walipokuwa watu wote kutaajabu kwa mambo yote 
aliyoyafanya, Jesu akawambia wanafunzi wakwe: 44 
Maneno haya yashikeni masikioni mwenu, kwani Mwana 
wa bin-Adamu yuenda tiwa katika mikono ya watu. 
45 Basi walikuwa hawajui maana yakwe neno hili, 
likawafitamania wasipate lifahamu. Wakacha kumuu- 
liza maana yakwe neno hili. 

46 Yakawangia mawazo, n nani atakaekuwa mkubwa 
katika wao. 47 Nae Jesu, alipoyajua mawazo ya 
myoyoni mwao, akamtwaa kijana akamsimamisha ka- 
ribu yakwe, 48 akawambia, Awae yote atakaempokea 
kijana hichi kwa jina langu hunipokea mimi; na 
atakaenipokea mimi humpokea aliyenituma. Kwa- 
ni aliye mdogo kati yenu nyote, huyu ndiye aliye 
mkubwa. 

49 Johana akamjibu akamwambia, Ewe Mwalimu, 
tulimuona mtu atoae pepo kwa jina lako; ikawa ku- 
mkataza, kwa kuwa Lafuatani na swiswi. 50 Jesu 
akamwambia, Msimkataze : kwani asiyekuwa juu yenu, 

upande wenu. 

51 Ikawa katika kumtimia siku za kukwezwa kwa- 


Google 


LUKA 10 © 16% 


mkaribishe kwa vile alivyolekeza uso wakwe kama 
atakaekwenda Jerusalem. 54 Walipoona neno lile 
wanafunzi wakwe wale Jakubu na Johana, wakasema, 
Bwana, wataka tuambie moto ushuke mbinguni uwao- 
ndoe? 55 Akawalekea akawakanya. 

56 Wakenda kijiji chengine. 57 Hata katika kwe- 
nenda kwao ndiani, mtu mmoja akamwambia, Nitaku- 
fuata utakakokwenda kote. 58 Jesu akamwambia, 
Makala wana pango, na nyuni wa angani wana vitundu, 
lakini Mwana wa bin-Adamu hana pa kujilaza kitwa 
chakwe. 59 Akamwambia mwengine, Nifuata. Aka- 
sema, Bwana, nipa rukhusa kwanza niondoke nende 
nikamzike babaangu. 60 Akamwambia, Waste maiti 
wawazike maiti wao : wewe enenda ukautangaze ufaume 
wa Mngu. 61 Na mwengine nae akamwambia, Bwana, 
takufuata : lakini kwanza nipa rukhusa hawaage watu 
wa nyumbani mwangu. 62 Jesu akamwambia, Mtu 
aliyepeleka mkono katika jembe la ng'ombe kisha 
akaangalia nyuma, hasitahili na ufaume wa Mngu, awae 


ote. 

” 10 KISHA baada ya haya Bwana akaweka na wengine 
watu sabuini, akawatuma wawili-wawili kumtangulia 
mbele ya uso wakwe, wende killa mji na killa pahali 

alipoazimia kwenda mwenyewe. 2 Akawambia, Ma- 
vuno ni makubwa, lakini wale wafanyaji wa kazi ndio 
wachache: basi takani kwa Bwana wa mavuno awape- 
leke wafanyaji wa kazi wende katika mavuno yakwe. 
3 Endani! mimi hapa nawatuma hali ya wana wa 
kondoo kati ya mbwa-mwitu. 4 Msitukue mfuko wala 
mkoba, wala viatu, wala msimwamkue mtu ndiani. 5 
Na killa nyumba mtakayofikilia, iambieni kwanza, Na 
iwe amani juu ya nyumba hii: 6 nae akiwa yumo 
mwana wa amani, amani yenu itamkalia juu yakwe, na 
kwamba hamo, itawarejea juu yenu. 7 Basi kaani 
nyumba ileile, mkila mkinwa walivyo navyo wenyewe 

Google 


156 LUKA 10 


kwani mfanyaji wa kazi amesitahili na ujira wakwe. 
Msitame-tame, kuondoka nyumba hii kwenda nyumba 
hii. 8 Na killa mji mtakaongia wakiwakaribisha, 
vyakula msongezewavyo vileni vivyo; 9 wapozeni na 
wagonjwa waliomo, muwambie, Umewakurubia ufaume 
wa Mngu. 10 Na mji mtakaongia wote, nao wasiwa- 
karibishe, tokani ndani yakwe mupite katika ndia 
zakwe huku mkinena: 11 Hata huo mtanga utokao 
katika mji wenu, uliotugandama katika nyayo zetu, 
tunawakukutia juu yenu: lakini juani kwamba ufaume 
wa Mngu umekurubia. 12 Nawambia ya kwamba 
katika siku ile itahimilika ya Sodom kupita ya mji ule. 
13 Ole mbwako, Khorazin! ole mbwako, Bethisaida ! 
kwa kuwa hiyo miguvu iliyofanywa mwenu kwamba 
ilifanywa Turo na Sidon, wangekwisha tubu zamani, 
huku wakiketi katika magunia na ivu. 14 Lakini 
itahimilika ya Turo na Sidon huko maamzini kupita 
yenu nyinywi. 15 Nawe, Kaperinaum, jee, wenda juu 
kufikilia mbinguni ?—utashushwa hata kuzimu. 16 
Awasikizae nyinywi yuanisikiza mimi, na awakataae 
nyinywi yuanikataa mimi; lakini anikataae mimi, 
yuamkataa aliyenituma. 

17 Wakarudi wale watu sabuini kwa kufurahi, waka- 
sema, Bwana, hata pepo watunyenyekea kwa jina lako. 
18 Akawambia, Nalimuona Shaitani aanguka kutoka 
mbinguni kama umeme. 19 Mimi hapa, nimewapa 
amri ya kuwakanyaga nyoka na ng'ge, na nguvu zote 
za adui, wala hamtapatikana n neno la madhara lolote. 
20 Pamoja na haya msifurahi kwa mlivyowekewa 
maroho tini yenu; illa afudhali furahini kwa kuwa 
majina yenu yameandikwa mbinguni. 

21 Wakati uleule Jesu akaona nderemo kwa Roho 
Mtakatifu, akanena, Nakushukuru Ewe Baba, Bwana 
wa mbingu na nti, kwa kuwa mambo haya umewafita 
watu werevu na akili, umevifunulia vitoto vichanga: 


Google 


LUKA 10 157 


naam, Ewe Baba! kwa kuwa ndivyo ulivyopendezewa. 
22 Nimetakabadhishwa mambo yote ni Babaangu, wala 
hapana amjuae n nani yule Mwana asipokuwa ni Baba, 
wala amjuae Baba, asipokuwa ni Mwana, na mtu ape- 
ndeleae Mwana kumfunulia. 23 Akazunguka akawa- 
lekea wanafunzi wakwe, akawambia faragha, Raha ndao 
ambao mato yao yaona muyaonayo nyinywi! 24 
Kwani hayo muyaonayo nyinywi nawambia kwamba, na 
manabii na wafaume wangi wametamani kuyaona, 
wasiyaone: nao wametamani kuyasikia muyasikiayo 
nyinywi, wala hawakuyasikia. 
25 Wakati huo akainuka mwalimu mmoja wa taureti, 
pawe akamuuliza, Mwalimu, nifanye neno gani 
ata niurithi uzima wa milele? 26 Akamwambia, 
Imeandikwaje katika taureti? wasomaje? 27 Aka- 
mjibu akamwambia, Mpende Bwana Mngu wako kwa 
moyo wako wote, na roho yako yote, na nguvu zako zote, 
na nia yako yote: na mwenzio mpende kama nafusi 
yako. 28 Akamwambia, Umejibu haki: fanya haya 
nawe utaishi. 29 Nae akitaka kujipa haki, akamuuliza 
Jesu, Basi mwenzangu n nani? 30 Jesu akajibu 
akasema, Mtu mmoja alishuka Jerusalem kwenda 
Jerikho, akaangukia kati ya wevi, wakamvua nguo, 
wakamtia na jaraha, hata walipoondoka wakamuata 
karibu ya kufa. 31 Ikatukia mara hiyo kuhani mmoja 
kushuka kwa ndia ile, alipomuona akapitia kando. 32 
Akatokea na Mlawi vivyo, alipopata pahali hapo aki- 
muona akapitia kando. 33 Lakini Msamaria mmoja 
katika kusafiri kwakwe akamwendea pale alipo, alimu- 
ona akangiwa ni huruma; 34 akasongea karibu, 
akamganga jaraha zakwe, akamtia mafuta na divei; 
akampandisha juu ya nyama wakwe, akenda nae aka- 
mpeleka katika nyumba ya wageni, akamtunza. 35 
Hata kwa siku ya pili akatoa dinari mbili akampa yule 
mwenyi nyumba ya wageni, akamwambia, Mtunze 


Google 


158 LUKA 11 


vyema, na ufanyapo gharama zaidi, nitakaporejea 
takuja kulipa. 36 Ehe, katika hao watu watatu, ni 
yupi umuonae kuwa ni mwenziwe yule aliyeangukia 

ati ya wevi? 37 Akamwambia, Ni yule aliyemuonea 
huruma. Jesu akamwambia, Enenda; nawe fanya 
vivyo. 


tha akamkaribisha nyumbani kwakwe. 39 Alikuwa na 
nduguye mwanamke akiitwa Mariamu, nae alikuwa 
ameketi maguuni pakwe Jesu, yuamsikiza maneno 
yakwe. 40 Na yule Maritha amesumbuka kwa utumi- 
shi mwingi ; akasimama akanena, Bwana, huoni vibaya 
hivi alivyoniata ndugu yangu hatumike peke yangu ? 
Mwambie anisaidie basi. 41 Bwana akamjibu, akamwa- 
mbia, Ewe Maritha, Maritha, wafazaika na kusumbuka 
kwa mambo mangi: 42 lakini lihitajiwalo n neno 
moja: kwani Mariamu ametagua fungu lililo jema 
ambalo hatanyang'anywa. 

-11 KISHA ikawa alipokuwa katika kuomba Mngu 
pahali pamoja, hata alipokwisha, mmoja katika wanafu- 
nzi wakwe akamwambia, Bwana, tufunze naswi kuomba 
Mngu, kama vile Johana alivyowafunza wanafunzi 
wakwe. 2 Akawambia, Mtakapoomba Mngu, nenani: 
Baba, jina lako na litakate. Ufaume wako na uje. Na 
yawe mapenzi yako, kama yalivyo mbinguni na juu ya 
nti yawe vivyo. 3 Tupe killa siku chakula chetu cha 
kututosha. 4 Nawe tusamehe makosa yetu, kama 
naswi tumsamehevyo killa tumwiae. Nawe usitutie 
katika kujaribiwa. 5 Akawauliza, Kuna mtu kwenu 
atakaekuwa na rafikiye, nae atamwendea usiku wa 
manane, amwambie, Rafiki yangu, nikopesha mikate 
mitatu, 6 kwa kuwa amekuja rafiki yangu amenifikilia 
kwangu atoka safarini, nami sina cha kumsongezea. 77 
Nae amjibu mle ndani, amwambie, Usiniudhi : mlango 


Google 


LUKA 11 159 


umekwisha fungwa, nshalala: na watoto wangu: sipati 
ondoka kuja kukupa. 8 Nawambia ya kwamba, anga- 
wa hataondoka ampe kwa kuwa ni rafikiye, lakini kwa 
vile asivyoona haya, ataondoka atampa kadiri ya alilo na 
haja nalo. 9 Nami nawambia, Ombani mtapawa, 
tafutani mtaona, bishani mtafunguliwa. 10 Kwani killa 
aombae hupawa, na atafutae huona, na abishae hufungu- 
hwa. 11 Kwani n nani kwenu ambae ni baba nae 
akaombwa mkate ni mwanawe, jee, atampa jiwe? au 
samaki, atampa nyoka badala ya samaki? 12 Au amu- 
ombapo ii la kuku, atampa ng'ge-kitumbo? 13 Basi 
nyinywi mlio waovu; kwamba mmejua kuwapa watoto 
wenu vipawa vyema, na Babaenu aliye mbinguni atazi- 
di kwa vingapi kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuo- 
mbao ? 

14 Nae alikuwa akimtoa pepo, nae ni pepo bubwi, 
ikawa akisha toka yule pepo akasema yule aliyekuwa 
bubwi, wale makutano ya watu wakataajabu. 15 Wengi- 
ne wakasema, Ni kwa Beelizebuli, amiri wa pepo, mtu hu- 
yu awatoavyo watu pepo. 16 Wengine wakamuonda- 
onda, wakamtaka ishara itoke mbinguni. 17 Nae aka- 
jua mawazo yao akawambia, Killa ufaume uliogawanyi- 
kana juu ya nafusi yakwe huvundwa, na killa nyumba 
iliyogawanyikana huanguka. 18 Basi na Shaitani nae 
kwamba amegawanyikana juu ya nafusi yakwe, utapata 
wapi kusimama ule ufaume wakwe ? kwa kuwa nyinywi 
mwasema kwamba ni kwa Beelizebuli niwatoavyo watu 
pepo. 19 Basi kwamba mimi nawatoa pepo kwa Beeli- 
zebuli, jee, wenenu wawatoa kwa nani? Kwa ajili ya 
hayo hao watakuwa waamzi wenu. 20 Lakini niwatoa- 
vyo pepo mimi, kwamba ni kwa chanda chakwe Mwe- 
nyiezi Mngu, ufaume wa Mngu umekwisha wajilia! 
21 Mtu mwenyi nguvu aliyejifunga silaha zakwe aki- ` 
kaa hali ya kulinda nyumba yakwe, vile vitu vyakwe vi 
salama: 22 lakini atakapokwendewa ni mwenziwe 


Google - 


160 LUKA 11 


aliye na nguvu zaidi ya yeye, na kumshinda, humnya- 
ng'anya zile silaha zakwe alizokuwa akitumaini, akaga- 
wanya na vyombo vyakwe. 23 Asiyekuwa hali moja 
nami, yu kinyume changu, na asiyekusanya pamoja 
nami hutawanya. 24 Wakati atokwapo mtu ni roho 
mchafu hupita mwahali msimo maji, yuatafuta pa 
kupumzika; akiona pahali hakuna, husema, Tairejea ile 
nyumba yangu nliyotoka. 25 Hata akifika, akaiona 
imefyagiwa imepambwa: 26 ndipo akenda akawatwaa 
wenziwe maroho sabaa waovu kuliko yeye, wakangia 
wakakaa humo, ikawa mtu yule hali yakwe ya mwisho 
ni mbaya kuliko ya kwanza. 

27 Ikawa katika kusema kwakwe maneno haya, 
mwanamke mmoja wa katika mkutano akainua sauti 
yakwe, akamwambia, Yana heri matumbo yaliyokuzaa 
wewe, na matiti uliyoamwa. 28 Nae akasema, Afudha- 
li, wana heri wasikiao neno lakwe Mwenyiezi Mngu na 
kulishika. 

29 Wa katika kukusanyika wale makutano, akaanza 
kusema, Ni kizazi kibaya kizazi hiki: chatafuta ishara, 
wala hakitapawa ishara, isipokuwa ishara yakwe Jona. 
30 Kwani kama vile Jona alivyokuwa ni ishara kwa 
Wanineve, na Mwana wa bin-Adamu nae atakuwa 
ni ishara ya kizazi hichi. 31 Mfaume mke wa Kusini 
atasimama katika maamzi na watu-waume wa kizazi 
hichi, tena atawahukumu: kwani alitokea nta za nti za 
mwisho kuja kumsikiza Suleimani hikima zakwe: na- 

o hapa pana neno kubwa zaidi ya Suleimani. 32 
WA wa Nineve watasimama katika maamzi 
pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu, kwa kuwa wao 
walitubu kwa kuhubiriwa ni Jona; kisha hapa pana 
neno kubwa kuliko Jona. 
` 83 Hapana mtu aliyewasha taa akaiweka ti-kwa- 
ti, wala tini ya pishi, isipokuwa juu ya mwango ya taa; 
Uli wangiao wapate uona muwanga. 34 Taa ya muwili 


Google 


LUKA 11 161 


ni jito, basi jito lako liwapo sawa, na muwili wako wote 
huwa na muwanga: lakini liwapo ovu, na muwili wako 
nao huwa na kiza. 35 Angalia basi, usije ukawa kiza 
muwanga ulio nao ndani yako. 36 Basi na kwamba 
una muwanga muwili wako wote, hauna fungu la kiza, 
muwili wako utakuwa na muwanga pia wote, kama 
vile ikumulikiapo taa kwa nuru zakwe. 

37 Basi katika kusumulia hivi, Farisai mmoja 
akamwita aje kwakwe ale chakula cha asubuhi; aka- 
ngia ndani, akaketi kula chakula. 38 Yule Farisai 
alipomuona, akataajabu kwa vile asivyonawa kabula ya 
chakula. 39 Bwana akamwambia, Sasa nyinywi Mafa- 
risai mwatakasa kikombe na chano kwa nde, illa ndani 
zenu mmejawa ni kunyang'anya na uovu. 40 Enywi 
wapumbavu, aliyevifanya vya nde, siye aliyevifanya na 
vya ndani pia? 41 Lakini toani zaka hivyo vya ndani, 
na vitu vyote vimekuwa ni safi kwenu. 

42 Lakini ole mbwenu, Mafarisai, kwa kuwa mwatoza 
ushuru hiyo naanaa na sadhabu na mboga pia zote, na 
huku mwaata mambo ya ndia na ya mapenzi yakwe 
Mwenyiezi Mngu: nanywi haya iliwapasa kuyafanya, 
wala kutoyaata haya. 43 Ole mbwenu, Mafarisai, kwa 
kuwa mwapenda makazi ya mbele katika misikiti, 
mwapenda na kuamkuzana katika masoko. 44 Ole 
mbwenu, kwa kuwa mu mfano wa makaburi yasiyokuwa 
wazi, ambayo wenyi kupita juu yakwe hawana habari 
nayo. 

45 Walimu wa taureti mmojawapo akamjibu, akam- 
wambia, Mwalimu, usemavyo hayo, watushutumu na swi- 
swi. 46 Akasema, Nanywi ole mbwenu, walimu wa 
taureti, kwa kuwa mwawatweka watu mizigo isiyotuku- 
lika, na mizigo hiyo nyinywi wenyewe hamuigusi hata 
kwa vyanda vyenu kimojawapo. 47 Ole mbwenu, kwa 
kuwa mwajenga maziara ya manabii, na babazenu ndio 


waliowa 48 Mbona mwashuhudia na kuridhia kazi 
GO ag E y 


p 


162 LUKA 12 


za babazenu: kwa kuwa wao ndio waliowaua, nanywi 
ndinywi muwajengeao maziara. 49 Ndipo iliposema 
hikima yakwe Mwenyiezi Mngu, Mimi hutuma kwao 
manabii na mitume, nao watawaua baadhi yao na kuwafu- 
kuza; 50 illi kipate ulizwa kizazi hiki damu ya manabii 
wote iliyomwaika tangu kupigwa msingi ulimwengu, 51 
tangu damu ya Habili hata damu ya Zekaria, aliyepotea 
katikati ya matindio na nyumba ya Mngu: naam, 
nawambia kwamba damu yao itatakwa katika kizazi 
hiki. 52 Ole mbwenu, walimu wa taureti, kwa kuwa 
ufunguo wa maarifa mmeuondoa ; wenyewe hamkungia, 
nao waliokuwa wakingia mmewazuia. 

53 Alipokwisha toka humo wakaanza wana-wa- 
vyuoni na Mafarisai kumkamia vibaya, na kumuuliza- 
uliza masiala mangi, 54 ili wapate neno litokalo 
kanwani mwakwe. 

12 YU katika kunena haya yakakutanika makuta- 
no watu wangi mno hata kutaka kukanyagana, ndipo 
hapo akaanza kuwambia kwanza wanafunzi wakwe, Jili- 
ndeni na tatu ya Mafarisai, nayo ni unafiki. 2 Lakini 
hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, na 
lililofitamana, ambalo halitajulikana. 3 Kwa ajili ya 
hayo, habari mlizosema kizani zitakuja zisikilikane 
muwangani, ziwazo zote; tena mliyoyasumulia katika 
sikio la mtu ndani ya maghala, yatakuja yahubiriwe juu 
ya madari. 4 Nami nawambia nywi rafiki zangu, 
msiwache hao wauao watu muwili kisha baadae wasipate 
kutenda la zaidi. 5 Lakini tawaonya mtakaemcha : 
mcheni huyo aliye na uweza baada ya kumuua mtu wa 
kumtupa katika jahanamu; naam, nawambia, mcheni 
huyo. 6 Jee, mashomoro watano hawauzwi kwa pesa 
mbili? nao hasabauliwi mmojawapo mbele ya Mngu. 
7 Nanywi hata nywele za vitwani mwenu zimehasibiwa 
zote: msiche, nyinywi mu afudhali kuliko mashomoro 
mangi. 8 Nami nawambia kwamba killa atakaenikiri 

Google 


LUKA 12 168 


mbele za watu atakiriwa yeye ni Mwana wa bin-Adamu 
mbele za malaika zakwe Mwenyiezi Mngu. 9 Lakini 
aliyenikana nyusoni mwa watu atakwenda kanwa yeye 
nyusoni mwa malaika zakwe Mwenyiezi Mngu. 10 Na 
killa mtu atakaesema neno juu ya Mwana wa bin- 
Adamu atasamehewa, lakini aliyemtukana Roho Mtaka- 
tifu hatasamehewa. 11 Wakati watakapowaongoza 
kwenda nanywi mbele za watu wa misikitini na wenyi 
hukumu na amri, msifazaike kwa kuaza jawabu wala 
jinsi mtakavyowajibu, wala musemeje: 12 kwani 
Roho Mtakatifu atawafunza muda ule iwapasayo 
kuyanena. 

13 Basi, mtu mmoja katika mkutano akamwambia, 
Mwalimu, mwambie nduguyangu anigawanyie urithi 
wetu. 14 Akamwambia, Mtu wewe, nimewekwa n nani 
kuwa mwamzi mimi au mgawanyi juu yenu? 15 
Akawambia, Angaliani mujilinde na mambo ya kuta- 
mani-tamani, kwani mtu uzima wakwe haumo katika 
vile vilivyozidi vitu vyakwe alivyo navyo. 16 Akawa- 

gia mithali, akawambia, Mtu mmoja tajiri shamba 
i lilikuwa limezaa sana: 17 ikawa kutafakari 
moyoni mwakwe, akasema, Nifanyeje? kwani sina pa 
kukusanyia nafaka yangu. 18 Akasema, Tafanya hivi : 
ntavunda hizo bokhari zangu nijenge nyengine kubwa, 
hakusanyie humo nafaka zangu zote na vitu vyangu: 
19 kisha taiambia nafusi yangu, Ewe nafusi yangu, una 
vitu vyema vingi ulivyowekewa, vya myaka mingi : 
pumzika basi, ule, unwe, ufurahi. 20 Mwenyiezi Mngu 
akamwambia, Mpumbavu wewe, huu usiku wa leo wa 
katika kukutaka hiyo nafusi yako : basi hayo uliyoya- 
tengeza yatakuwa ni ya nani tena? 21 Ndivyo awavyo 
mwenyi kujiwekea akiba mwenyewe, asiyekuwa mkwasi 
kwa Mngu. 

22 Akawambia wanafunzi wakwe, Kwa ajili ya haya 


parar ger P r ikeni katika nafusi zenu kwa mto - 
(SO (a 


164 LUKA 12 


kavyokula; wala kwa miwili yenu mtakavyovaa. 23 
Kwani ile nafusi ni zaidi ya chakula na ule muwili ni 
zaidi ya mavao. 24 Wapelelezeni kunguu, ambavyo 
kwamba hawapandi, hawavuni, hawana ghala wala 
uchaga, nao Mwenyiezi Mngu ndiye awalishae: nyinywi 
kwa mara nyingapi ni afudhali kuliko nyuni! 25 Nani 
kwenu atakapofanya hamu awezae kujizidisha kimo 
chakwe dhiraa moja? 26 Basi na kwamba hamuya- 
wezi hata yaliyo madogo, mbona mnafazaika katika 
yaliyosalia? 27 Yapelelezeni yameavyo maua: haya- 
taabikii kazi wala hayasokoti; nami nawambia kwamba 
Suleimani nae katika utukufu wakwe wote alikuwa 
hakuvaa kama mojawapo katika hayo. 28 Ehe, hizo 
nyasi za kondeni ambazo leo ziko, na kesho hutupwa 
tanuni, kwamba Mwenyiezi Mngu huzivika hivyo, hu- 
waje nyinywi, enywi wachache wa imani? 29 Nanywi 
msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunwa: wala 
msifanye tashuishi. 30 Kwani hivyo vyote ndivyo 
watafutavyo taifa za humu duniani: lakini nyinywi 
Babaenu awajua kwamba mna haja navyo vitu hivi, 
31 Lakini takani ufaume wa Mwenyiezi Mngu, na hivi 
vyote mtaongezewa. 32 Msiche, kundi dogo nywi! 
kwani Babaenu ameridhia kwa furaha kuwapa ule 
ufaume. 33 Uzani mlivyo navyo mtoe zaka. Fanyani 
mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, 
pahali pasiposongea mwivi wala kuharibika kwa nondo. 
34 Kwani palipo na akiba yenu na myoyo yenu huwa 


35 Vyuno vyenu na viwe kufungwa na taa zenu 
kuwaka: 36 nanywi wenyewe iwani mfano wa watu 
wamngojeao bwana wao arudi kutoka harusini, illi ajapo 
akibisha, wamfungulie kwa upesi. 37 Raha ndao watu- 
mwa wale watakaoonekana kuwa wa mato ni bwana 
wao ajapo. Ni kweli nawambia, atajifunga atawakari- 
bisha chakulani, awajongelee na Ka aa 38 

Google 


LUKA 12 165 


Akija zamu ya pili, akija ya tatu, awaonapo hivi, raha 
ndao watumwa wale! 39 Juani neno hili, kwamba 
aliijua mwenyi nyumba saa atakayojiliwa ni mwivi, 
angekuwa mato, wala asingeata nyumba yakwe ikavu- 
ndwa. 40 Nanywi kaani tayari, kwani saa ajayo Mwana 
wa bin-Adamu ni saa msiyoidhani. 

41 Petero akamuuliza, Jee, Bwana, mithali hii ume- 
tutolea swiswi au na watu pia wote? 42 Bwana aka- 
mwambia, N nani huyo wakili mwema na akili atakae- 
kwezwa ni Bwana wakwe juu ya utumishi wakwe, kwa 
kuwapa watu posho kwa wakati wakwe? 43 Raha 
ndakwe mtumwa yule, ambae bwana wakwe akija ata- 
muona yuafanya kama hayo. 44 Ni kweli nawambia, 
atamsimamisha juu ya vitu vyakwe vyote. 45 Lakini 
mtumwa yule atakaposema moyoni mwakwe, Bwana 
wangu yuakawia kuja kwakwe, akaanza kuwapiga wale 
wajolize watwana na vijakazi, akila, akinwa, akilewa: 
46 ndipo bwana wakwe mtumwa yule atakapomwendea 
kwa siku asiyodhani na saa asiyojua, ampige sana 
amtilie na fungu lakwe pamoja na wasio imani. 47 
Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya Bwana wakwe, 
wala asijitengeze, wala hakutenda kama mapenzi ya 
bwana wakwe, atapigwa sana. 48 Na yule asiyejua, 
nae amefanya yaliyositahili na mapigo, atapigwa kidogo. 
Na killa aliyepawa kingi, kwakwe kitatakwa kingi; nae 
aliyempa amana kitu kingi, watamtaka ziada. 

49 Nimekuja kumwaya moto juu ya nti; ni kitu 
gani ntakacho kwamba unakwisha waka? 50 Lakini 
nna mabaputizi yangu nitakayobaputiziwa, nami jinsi 
nilivyosongwa hata yatimie! 51 Mwaonaje? nnakuja 
kwa kupa amani huku nti? Nawambia la! illa afudhali 
magawanyikano. 52 Kwani mwanzo wa sasa itakuwa 
watu watano walio nyumba moja kugawanyikana watatu 
kwa wawili, na wawili kwa watatu. 53 Watagawanyi- 
kana babae-mtu na mwanawe mwanamume, na mwana- 


Google 


166 LUKA 18 


mume na babae, mamaemtu na mwanawe mwanamke, 
na mwanamke na mamae; mavyaa na mtu, na mtu na 
mavyaae. 

54 Akawambia na wale makutano, Killa mkiona 
wingu limetanda pande za matwioni mara husema, 
Mvua yaja; ikawa ndivyo: 55 na mkisikia kasikazi 
yavuma, husema, Itakuwa jua kali; ikawa. 56 Enywi 
wanafiki, uso wa mbingu na nti mwajua kuutambua, 
lakini zamani hizi mbona hamzitambui! 57 Nanywi 
nafusi zenu mbona hamuamui haki! 58 Kwani ilipo 
umuandamapo mdawa wako kwenda nae kwa liwali, 
fanya bidii upate epukana nae mli nyote ndiani, asije 
akakupeleka kwa kadhi kwa kukuburuta-buruta, yule 
kadhi akakutia kwa mtozi wa madeni, yule mtozi aka- 
kutupia gerezani. 59 Nakwambia, hutoki humo hata 
wishe kuilipa senti ya mwisho. 

13 NA zamani ileile walikuwapo watu wamtolea 
habari ya wale Wagalili Pilato aliotanganya damu yao 
na masadaka yao. 2 Akawajibu akawambia, Mwawa- 
dhania Wagalili hao kuwa walikuwa wenyi dhambi 
kuwashinda Wagalili wote, kwa kuwa wamepatikana 
wao ni mambo hayo? 3 Nawambia sivyo; lakini 
msipotubu, mtapotea vivyo pia nyote. 4 Au wale 
kumi na wanane, walioangukiwa ni buruji huko Siloam, 
ikawaua, mwawadhania kwamba wamekuwa wakosaji 
wale kushinda watu wote waketio Jerusalem? 5 
Nawambia, sivyo; lakini msipotubu, mtapotea nyote 
kama vile. 

6 Basi akanena mithali hii: Mtu mmoja alikuwa na 
mti wa mtini ameutulia katika shamba lakwe la 
mizabibu : akenda akitafuta matunda juu yakwe, asione. 
7 Akamwambia mlinzi wa mizabibu, Tezama, myaka 
mitatu hii naja hapa hitafuta matunda juu ya mtini 
huu, nisipate kitu : uukate, kwani kuiharibu nti nayo? 
8 Akamjibu, akamwambia, Ewe Bwana, uate mwaka 


Google 


LUKA 13 167 


huu nao hata niupalilie niutilie na samadi. 9 Kisha 
baadae ukizaa matunda, vyema ! la, usipozaa, ndipo 
uukate. 

10 Basi siku ya sabatu alikuwa akifunza katika 
misikiti yao mmojawapo. 11 Nae huyo ndiye, mwana- 
mke mmoja, alikuwa na roho ya unyonge muda wa 
myaka kumi na minane, nae muwili wakwe umepi- 
ndana hawezi kunyoka kabisa. 12 Jesu alipomuona - 
akamwita akamwambia, Ewe mwanamke, umefungu- 
hwa kutoka katika unyonge wako. 13 Akamuweka 
mikono yakwe juu yakwe, akanyoka mara ile, akawa 
kumtukuza Mwenyiezi Mngu. 14 Basi yule imamu 
wa msikiti akajibu, amekasirika kwa vile Jesu alivyo- 
mpoza mtu kwa siku ya sabatu, akawambia mkutano, 
Kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, basi ndooni mki- 
pozwa kwa siku hizo, wala sı kwa siku ya sabatu. 15 
Bwana akamjibu akamwambia, Enywi wanafiki, jee, 
killa mmoja wenu kwa siku ya sabatu hafungui ng'o- 
mbe wakwe au punda wakwe katika hero akenda nae 
kwenda kumnwesha ? 16 Na huyu, nae ni mwana wa 
Iburahimu, mwanamke aliyefungwa ni Shaitani myaka 
kumi na minane hii, kwani asifae huyu nae kufungu- 
liwa kifungo hiki kwa siku ya sabatu? 17 Aliposema 
haya, wakatahayari waliomshikia kinyume, wakafurahi 
mkutano wote kwa sababu ya mambo ya utukufu yote 
yaliyotendwa ni yeye. 

18 Basi ndipo akanena, Ufaume wa Mngu n nini 
mfano wakwe ? nami niufananishe na kitu gani? 19 
Ni mfano wa tembe ya kharadali, aliyotwaa mtu aka- 
tupa katika shamba lakwe: ikamea, ikakua, ikawa 
mti, nyuni wa angani wakakaa tagaani mwakwe. 20 
Akanena mara ya pili, Niufananishe na kitu gani 
ufaume wa Mngu? 21 Ni mfano wa tatu aliyotwaa 
mwanamke akasitiri ndani ya pishi tatu za unga, hata 
ukawa tatu wote. 


168 LUKA 13 


- 


23 Mtu mmoja akamuuliza, Jee, Bwana, ni watu wacha- 
che waokokao? Akawambia: 24 Fanyani jitihadi 
mngie katika mlango ulio dhiki, kwani mimi nawambia 
ya kwamba wangi watataka kuungia, wala wasiweze. 
25 Wakati atakaposimama mwenyi nyumba na kuufu- 
nga mlango, nanywi muanzapo kusimama nde na 
kuubisha mlango, mkisema, Ewe Bwana, tufungulie ; 
wakati huo atawajibu awambie, Siwajui mtokapo; 26 
ndipo mtakapoanza kusema, Swiswi tulikula tukinwa 
mbele zako, nawe ukifunza kwetu katika ndia zetu. 
27 Nae atawambia, Siwajui mtokapo : ondokani muwe 
mbali nami nyote wafanyaji wa uovu. 28 Kutakuwa 
na kilio na kukaza meno wakati mtakapomuona Ibura- 
himu, na Isaaka, na Jakubu, na manabii wote, katika 
ufaume wa Mngu, na nyinywi mkitupwa nde. 29 
Watakuja watu watokao maawioni na matwioni, na 
kasikazini na kusini, kuja kuketi chakulani katika 
ufaume wa Mngu. 30 Tena, hao ndio, kuna watu wa 
nyuma watakaokuwa mbele, na wa mbele watakaokuwa 
wa nyuma. 

31 Saa ileile wakamwendea Mafarisai kadhawakadha, 
wakamwambia, Ondoka utoke huku, kwani Herode 
ataka kuua. 32 Akawambia: Endani mkamwambie 
ule kala: Angalia, leo na kesho mimi hutoa pepo na 

utenda upozi, nami siku ya tatu hukamilika. 33 
Pamoja na haya leo na kesho na kesho kutwa imenipasa 
kwenenda: kwa kuwa haimkiniki kuangamia nabii 
awapo nde ya Jerusalem. 34 Jerusalem, Jerusalem, 
iwauayo manabii na kuwapiga mawe ilioletewa kwakwe, 
mimi mara nyingapi nimetaka kuwakusanya watoto 
wako mfano vilevile wa kuku awakusanyavyo vifaranga 
vyakwe tini ya mabawa yakwe, msitake. 35 Hiyo ndiyo, 
mmeatiwa nyumba yenu | Nami nawambia nyinywi ya 


Google 


LUKA 14 169 


kwamba hamtaniona tena kamwe hata mseme, Ameba- 
rikiwa ajae kwa jina la Bwana. 

14 KISHA ikawa alipongia ndani ya nyumba ya 
mmojawapo katika wakuu wa Mafarisai kwa siku ya 
sabatu illi kula chakula, nao walikuwa kumuangalia 
hivi; 2 nae huyo ndiye, mtu mmoja mwenyi ugonjwa 
wa safura yu papo, amemkabili mbele yakwe. 3 Jesu 
akajibu, akasema nao wale walimu wa taureti na 
Mafarisai, akawauliza, Jee, ni halali kupoza kwa siku 
ya sabatu, au la? 4 Wao wakanyamaza. Akamshika, 
akampoza, akampa rukhusa ya kuondoka. 5 Kisha 
akawauliza, N nani katika nyinywi aangukiwae ni 
ng'ombe wakwe au punda wakwe katika kisima, wala 
mara ile asimuopoe kwa siku ya sabatu? 6 Nao wasi- 
weze kuyajibu maneno hayo. 

7 Basi akawambia mithali wale walioitwa, akitunza 
watauavyo makao ya mbele; akasema: 8 Utakapoa- 
likwa ni mtu ukenda harusini, usiketi makazi ya mbele; 
isije ikawa amealikwa mtu mwenyi kusitahiwa zaidi ya 
wewe, 9 kisha akaja yule aliyewaalika nyote, akakwa- 
mbia, Mpishe huyu |! ukawa kushika pahali pa nyuma 
sana kwa kutahayari. 10 Lakini wewe utakapoalikwa, 
enda ukakae pale nyuma, illi ajapo yule aliyekualika 
akwambie, Rafiki, songea mbele punde; ndipo nawe 
utakapokuwa na hishima mbele za watu wote walioketi 
nawe. 11 Kwa kuwa killa mwenyi kutukuza nafusi 
yakwe atatwezwa, na mwenyi kutweza nafusi yakwe 
atatukuzwa. 

12 Basi nae akamwambia yule aliyemualika, Utaka- 
pofanya chakula cha mtana au cha jioni, usiwete 
rafiki zako, wala nduguzo, wala jamaa zako, wala jirani 
zako walio na mali; wasije wakakualika nawe badala 
ya hayo yako, ukapata malipo. 13 Lakini ufanyapo 
karamu, wete masikini, vigutu, wenyi viguu, vipofu; 
14 nawe utakuwa na raha, kwa kuwa hawana cha 


170 LUKA 14 


kukulipa hao: kwani malipo yako utakuja yapata 
kufufuliwani kwa wenyi haki - 

15 Aliposikia mambo yale mmojawapo katika wale 
walioketi nae chakulani, akamwambia, Raha ndakwe 
atakaekula chakula katika ufaume wa Mngu! 16 
Akamwambia, Mtu mmoja alikuwa amefanya karamu 
kuu, akaalika watu wangi. 17 Hata wakati wa kula 
chakula akamtuma mtumwa wakwe kwenda kuweta 
wale walioalikwa, Ndooni, kwa kuwa vyakula viko 
tayari. 18 Wakaanza kutoa udhuru wote kwa nia 
moja. Wa kwanza akamwambia, Nimenunua shamba, 
nami sharuti nende nikaliangalie : tafadhali unisamehe. 
19 Akasema mwengine, Nimenunua ng'ombe jozi tano, 
nami nenda kuzijaribu: tafadhali unisamehe. 20 
Mwengine akasema, Nimeoa mke, ndipo nami nisipate 
kuja. 21 Akenda yule mtumwa, akampa habari bwana 
wakwe ya mambo haya. Ndipo akakasirika yule 
mwenyi-nyumba, akamwambia mtumwa wakwe, Toka 
upesi, uende ndia kuu na mitaa ya mji, ukawatwae 
masikini na vigutu na vipofu na viguu, uje nao uwatie 
ndani. 22 Akasema yule mtumwa, Bwana, hayo 
uliyoagiza yansha tendeka: hata sasa ikaliko nafasi. 
23 Yule bwana akamwambia mtumishi, Toka nde uende 
ndia za mashamba na mipakani, ukawashurutize kungia 
ndani, nyumba yangu ipate jaa tele, 24 Kwani nawa- 
mbia kwamba katika waume hao walioalikwa, hapana 
mmoja atakaeonda chakula changu kamwe ! 

25 Wakamuandamia makutano mangi; akageuka 
akawalekea, akawambia: 26 Mtu akinijia kwangu, 
asipomtukia babae na mamae, na mke na wanawe, na 
nduguze waume na wake, na uhai wakwe mwenyewe, 
hawezi kuwa mwanafunzi wangu mtu yule. 27 Awae 

ote asiyeutukua msalaba wakwe akaja nyuma yangu, 
wezi kuwa mwanafunzi wangu. 28 Kwani kwenu 
kuna mtu gani atakae jenga mnara, nae kwanza haketi 


Google 


LUKA 15 171 


akafanya hisabu, kwamba yuna cha kuutimiza? 29 
Asije akawa hawezi kuumaliza baada ya kuupiga 
msingi, wote walioona jambo lile wakaanza kumfanyia 
mzaha, 30 wakanena, Mtu huyu alianza kujenga, ika- 
mshinda kumaliza. 31 Au kuna mfaume gani endae 
kumpiga vita mfaume mwenziwe, nae asiketi kwanza 
akafanya shauri, kwamba aweza yeye na watu alifu 
kumi kwenda kumkuta amjiae na watu alifu ishirini ? 
32 Na akiona hawezi, hutoa ujumbe akampelekea yule, 
akali mbali sana, kwa kumtaka sharuti za amani. 33 
Ndiyo yaliyo, basi, na killa mmoja wenu asiyeata vyote 
alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. 34 
Basi munyu ni kitu chema : lakini ule munyu utakapo- 
tokwa ni tamu yakwe, hutiwa tamu tena kwa kitu 
gani? 35 Haufai nti, wala jaa: watu huutupa nde. 
Mwenyi masikio ya kusikia nasikie. 

15 BASI watozi wa ushuru na wenyi dhambi wali- 
kuwa kumsongelea illi wamsikize pia wote. 2 Ikawa 
kunung'unika Mafarisai na waandishi, wakisema, Huyu 
yuawakubali wenyi dhambi, tena yuala nao. 

3 Akawambia mithali hii, akisema, 4 Kwenu kuna 
mtu gani mwenyi kondoo mia, nae akiwa amempotea 
mmojawapo hawaati wale tisia wa tisiini mle barani, 
akenda akamtafuta-tafuta yule aliyepotea hata amuone? 
5 Nae akisha muona, hujitweka mabegani mwakwe 
kwa kufurahi. 6 Kisha afikapo nyumbani kwakwe, 
huweta rafikize na jirani, akawambia, Furahiwani nami, 
kwa kuwa nimekwisha muona yule kondoo wangu 
aliyepotea! 7 Nawambia kwamba kutakuwa na fura- 
ha mbinguni vivyo-hivyo kwa ajili ya mtu mmoja 
mwenyi dhambi atubuye, zaidi ya itakavyokuwa 
kwa watu tisia wa tisiini wenyi haki wasio haja ya 
kutubu. 

8 Au kuna mwanamke gani mwenyi rupia kumi, nae 
WA ni rupia moja, hawashi taa akafyagia katika 


172 LUKA 15 


nyumba, akatafuta kwa bidii hata aione? 9 Hata 
akısha iona, akawakusanya rafikize wake na wanawake 
jirani zakwe, akawambia, Furahiwani namì, kwa kuwa 
nimeiona rupia ile iliyonipotea! 10 Nawambia hata 
kwa malaika zakwe Mwenyiezi Mngu kuna furaha 
vivyo-hivyo kwa ajili ya mtu mmoja mwenyi dhambi 
atubuye. | 

11 Akasema: Mtu mmoja yuna wanawe watu wawili 
wanawaume. 12 Yule mwana mdogo akamwambia 
babae, Baba, nipa fungu la mali kama liniangukialo. 
Akawagawanyia vitu vyakwe. 13 Hata baada ya siku 
mbili-tatu, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri 
kwenda nti ya mbali, akatapanyia mali yakwe huko kwa 
maisha ya uhasharati. 14 Alipokwisha toa vyote, ika- 
ngia ndaa kuu nti ile, akaanza kuwa muhitaji. 15 
Akenda akajitegemeza kwa mmojawapo katika wenyeji 
wa nti ile. Akampeleka katika vue lakwe kwenda 
kulisha nguwe. 16 Ikawa kutamani kushiba maga- 
nda walayo nguwe, wala hapana aliyempa kitu. 17 
Akazingatia moyoni mwakwe, akasema, Ni watumishi 
wangapi wa baba wenyi kuajiriwa walio na chakula 
kimwae, nami hapa ni katika kuangamia kwa ndaa. 18 
Niondoke, nende kwa baba, hamwambie, Baba, nnakosa 
juu ya mbingu na mbele zako; 19 sisitahili tena kui- 
twa mwanayo : nifanya niwe kama mmoja katika watu- 
mishi wako wa ujira. 20 Akaondoka, akenda kwa 
babae. Alipokuwa akali mbali, babae akamuona, akangi- 
wa ni huruma, akenda mbiyo akamrukia katika shingo 
yakwe, akambusu-busu. 21 Yule mwana akamwambia, 
Ewe Baba, nnakosa juu ya mbingu na kwako wewe: 
sisitahili tena kuitwa mwanayo.- 22 Babae akawambia 
watumwa wakwe, Endani haraka kamtoleeni vao lililo 
bora mumvike, mpeni na pete ya kuvaa mkononi, na 
viatu vya kuvaa maguuni. 23 Kisha kamtwaeni mwa- 
na wa ng'ombe, yule wa kunona, mkamtinde: naswi 

Google 


LUKA 16 178 


tule na kufurahi: 24 kwa kuwa huyu mwanangu ali- 
kuwa amekufa, nae amehuika; alikuwa amepotea, nae 
ameonekana. Wakaanza kufanya nderemo. 25 Basi 
yule mwanawe mkubwa alikuwa shamba ; na alipokuwa 
akija na kukurubia nyumba akasikia sauti ya mambo ya 
furaha na matezo. 26 Akamwita mmojawapo katika 
watwana akamuuliza, Ni mambo gani hayo? 27 Aka- 
mwambia, Yule nduguyo amekuja, hata babaako amem- 
tindia mwana wa ng'ombe yule aliyenona, kwa kuwa 
amerudi kwetu salama. 28 Akakasirika, akakataa 
kungia ndani. Babae akamtokea nde, akamsihi. 29 
Akamjibu babae, akamwambia, Nimekutumikia mimi 
myaka mingapi hii, sijakosapo amri yako: nawe hujani- 
pa mwanambuzi, hafanye nderemo mimi na rafikizan 
30 Lakini hivi alivyokuja mwanayo huyu aliyekula vitu 
vyako na makahaba, unamtindia mwana wa ng'ombe 
wa kunona. 31 Akamwambia, Mwanangu, wewe u 
pamoja nami daima, na killa nilicho nacho ni chako 
wewe. 32 Tena kufanya nderemo na kufurahiwa ili- 
kuwa ni haki, kwa kuwa huyu nduguyo alikuwa ameku- 
fa, nae amekuwa hai: alikuwa amepotea, nae ameone- 
kana. 
16 IKAWA kusema na wale wanafunzi nao: Pali- 
kuwa na mtu mmoja mwenyi mali alikuwa na msima- 
mizi wakwe, akashitakiwa kwakwe kuwa yuapoteza mali 
yakwe. 2 Akamwita, akamwambia, Ni mambo gani 
hayo nisikiayo kwako? Toa hisabu ya usimamizi 
wako, kwani huwezi tena kusimamia mali yangu. 3 
Yule msimamizi akasema moyoni mwakwe, Nifanyeje, 
na bwana wangu yuaninyang'anya usimamizi ? Kulima, 
sina nguvu: kuomba watu, naona haya. 4 Nimejua 
nitakalofanya, illi kwamba wakati niondolewapo katika 
usimamizi waje wanikaribishe majumbani mwao. 5 
Akaweta wale wadeni wa bwana wakwe waje kwakwe 
killa ya Akamwambia yule wa kwanza, Wawiwa- 


174 LUKA 16 


ni ni bwana wangu? 6 Akamwambia, Kasiki mia za 
mafuta. Akamwambia, Twaa hiyo khati yako, uketi 
upesi uandike hamsini. 7 Kisha akamwambia wa pili 
wakwe, Nawe wawiwani? akamwambia, Jizila mia za 
nganu. Akamwambia, Twaa hiyo khati yako uandike 
thamanini. 8 Yule bwana akamsifu msimamizi mwe- 
nyi udhalimu, kwa vile alivyofanya akili; kwa kuwa 
wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao huwa na 
akili zaidi ya wana wa muwanga. 9 Nami nawambia, 
Fanyani urafiki mumo katika mali ya udhalimu, illi 
kwamba yatakapokosekana hayo, waje wawakaribishe 
katika vivuli vya milele. 10 Aliye mwaminifu katika 
lililo dogo sana, nae huwa mwaminifu katika lililo kuu; 
tena aliye dhalimu katika lililo dogo, nae huwa dhalimu 
katika lililo kuu. 11 Basi kwamba hamkuwa waamin- 
ifu katika mali yenyi udhalimu, n nani atakaewapa 
amana hayo mali ya kweli? 12 Nanywi kwamba 
hamkuwa waaminifu na mali ya watu, n nani atakae- 
wapa ambayo ni yenu wenyewe? 13 Hakuna mtumi- 
shi awezae kuwatumikia mabwana wawili ; kwani ama 
atamtukia huyu ampende huyu, ama atashikamana 
na huyu amdharau huyu. muwezi kumtumikia 
Mngu na mali. 

14 Basi Mafarisai walikuwa wakisikia maneno haya 
ote, nao hawa ni watu wamoja wenyi kupenda mali, 
ikawa kumdhihaki. 15 Akawambia, Nyinywi mu we- 
nyi kujipa haki mbele za watu, lakini Mwenyiezi Mngu 
awajua myoyo yenu : kwa kuwa lililotukuka kwa watu 
huwa matukizo mbele zakwe Mwenyiezi Mngu. 16 
Taureti na manabii vilikuwa hata kumfikilia Johana ; 
tangu wakati huo ikatangazwa habari njema ya ufaume 
wa Mngu: tena imekuwa killa mtu ni kuungia kwa 
nguvu. 17 Lakini kutanguka mbingu na nti ni vyepe- 
si, kama kuanguka nti kitone kimoja kilicho katıka 
taureti 18 Killa amuatae mkewe na kumuoa mke 


Google 


LUKA 17 175 


mwengine yuazini, nae mwenyi kumuoa aliyeatwa ni 
mumewe yuazini, 

19 Basi, palikuwa na mtu mmoja mwenyi mali, aki- 
vaa nguo za rangi ya zambarau na katani njema, akita- 
funa raha na kufanya sherehe daima: 20 tena paliku- 
wa na masikini, jina lakwe akiitwa Lazaro, aliyebwagwa 
mlangoni pakwe, yuna vidonda vingi, 21 huku akita- 
mani kushiba viangukavyo mezani pa tajiri: hata 
wakenda mbwa wakamramba-ramba vidonda vyakwe. 
22 Baadae yule masikini akafa, akatukuliwa ni malaika, 
wakenda nae wakamtia katika kifua cha Iburahimu. 
Na yule tajiri nae akafa, akazikwa. 23 Akavua mato 
kule kuzimu, nae ali matesoni, akamuona Iburahimu 
kwa mbali, na Lazaro ali kifuani mwakwe. 24 Akainua 
sauti, akasema, Ewe baba Iburahimu, nihurumia, mpe- 
leke Lazaro illi atovye maji nta ya chanda chakwe, aje 
= aniburudishe huu ulimi wangu; kwani nateswa katika 
muwali huu wa moto. 25 Iburahimu akamwambia, 
Ewe mwanangu, kumbuka kwamba mambo yako mema 
uliyapokea hapo ulipokuwa hai duniani, na Lazaro 
nae vivyo alipatikana ni mabaya: nae sasa yuatuzwa 
hapa, na wewe waumizwa. 26 Na juu ya haya yote, 
kwetu na kwenu pametiwa bopo kuu katikati, illi kwa- 
mba watakao kutoka huku kupitia kwenu wasidiriki, 
na huko kwenu watu wasivukie huku. 27 Akamwam- 
bia, Basi, nakuomba, baba, umpeleke nyumbani kwa 
babaangu, 28 kwani nna ndugu zangu watu watano, 
ende akawashuhudie, wasije wao wakangia pahali hapa 
pa mateso. 29 Iburahimu akasema, Musa wanae, na 
manabii wanao; na wawasikize wao. 30 Akamwambia, 
La, baba Iburahimu, lakini watakapokwendewa ni mtu 
atokae kuzimu watatubu. 31 Akamwambia, Wasipom- 
sikiza Musa na manabii, hawatashika maneno ya mtu 
. hata atokae kuzimu. 

17 AKAWAMBIA wanafunzi wakwe, Makungu- 


Google 


176 LUKA 17 


wazo hayana budi na kuja, lakini ole mbwakwe mtu 
yajae nae! 2 Ingemfaa zaidi mtu huyo kwamba avik- 
wa jiwe la kusagia shingoni mwakwe, akatupwa baha- 
rini, kama kumkunguwaza mmojawapo katika wadogo 
hawa. 3 Jilindeni nafusi zenu: nduguyo akiwa ame- 
fanya makosa, muonye; akitubu msamehe. 4 Na 
akikukosa mara sabaa kwa siku moja, akarejea kwako 
mara sabaa, kwa kusema, Nimetubu, msamehe. 

5 Mitume wakamwambia Bwana, Tuongeze imani 
yetu. 6 Bwana akawambia, Kwamba mna imani kiasi 
cha tembe ya kharadali, mngewambia mforosadi huu, 
Ng'oka hapa ukatuliwe baharini, nao ungewasikiza. 7 
Lakini n nani kwenu aliye na mtumwa yualima kwa 
jembe la ng'ombe, au yualisha, nae akamwambia waka- 
ti wa kurudi kwakwe kondeni, Ndoo upesi uketi ule? 
8 Jee, afudhali hamwambii: Nifanyia tayari chakula 
nile, kisha ujifunge kiuno uje unitumikie, hata nishe 
kula na kunwa, ndipo nawe ule unwe? 9 Atamwa- 
mbia yule mtumwa, Ahasanta, afanyapo yale aliyoagi- 
zwa? 10 Nanywi vivyo mtakapokwisha fanya mliyoa- 
gizwa yote, semani, Tu watumwa wasio faida ; tumefa- 
nya iliyopasa kufanya. 

11 Kisha ikawa katika kwenda kwakwe Jerusalem 
alikuwa kupita katikati ya Samaria na Galili: 12 ha- 
watu kumi, wanawaume, wakasimama kwa mbali: 13 
wakainua sauti wakasema, Ewe Jesu, ewe bwana mku- 
bwa, turehemu! 14 Alipowaona akawambia, Enenda- 
ni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa katika kuo- 
ndoka kwao pale wakasafiwa. 15 Mmoja katika wao 
alipojiona amepoa, akarudi, huku amsifu Mwenyiezi 
Mngu kwa sauti kuu; 16 akenda akapomoka kiuso- 
uso maguuni pakwe, huku akimwambia ahasanta; nae 
alikuwa Msamaria. 17 Jesu akajibu akanena, Hawa-: 
kutakaswa wote kumi? Hao kenda wa wapi? 18 


Google 


LUKA 17 177 


Jee, hapana aliyeonekana kurudi kuja kumpa utukufu 
Mwenyiezi Mngu isipokuwa huyu mgeni? 19 Kisha 
akamwambia, Inuka uende: imani yako imekuokoa. 

20 Hata alipoulizwa ni Mafarisai utakuja lini ufaume 
wa Mngu, akawajibu, akawambia, Ufaume wa Mngu 
hauji kwa kuuvizhia: 21 wala hawatasema, Ati! hu- 
ko, au, Huko; kwani huu ndio, ufaume wa Mngu u 
ndani mwenu. 

22 Akawambia wanafunzi, Zamani zitakuja mtakapo- 
tamani kuona siku mojawapo katika siku zakwe Mwana 
wa bin-Adamu, msione. 23 Tena watawambia, Ati! 
huko, na Ati! huko, msiondoke pahali mlipo, wala msi- 
wafuate: 24 kwani ni vivile kama umeme umemetu- 
kao kutoka upande wa huku tini ya mbingu ukenda 
upande wa huku tini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa 
Mwana wa bin-Adamu kwa wa ya kuja kwakwe. 25 
Illa kabula ya hayo imempasa kupatikana ni mambo 
mangi, na kukanwa ni kizazi hiki. 26 Kama vile 
ilivyokuwa kwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa 
kwa siku zakwe Mwana wa bin-Adamu. 27 Walikuwa 
wakila na kunwa, walioa, wakiozwa, hata siku aliyopanda 
Nuhu katika safina ikashuka gharika ikawaondoa wote. 
28 Ndiyo yaliyo, ni mfano vivile wa yaliyokuwa katika 
siku za Luti, walikuwa wakila na aa hia walinunua 
wakiuza, walitulia miti, wakiaka na majumba, 29 hata 
siku aliyotoka Luti katika Sodom 'ilikunya moto na 
kibiriti kutoka mbinguni, vikawaondoa wote. 30 Na 
siku afunuliwayo Mwana wa bin-Adamu itakuwa mfano 
vivile na yale. 31 Katika siku ile, aliyejuu ya dari na 
vyombo vyakwe vili ndani ya nyumba, nasishuke kwe- 
nda kuvitwaa; wala aliyekwenda shamba asirejee nyuma. 
32 Mkumbukeni mkewe Luti. 33 Awae yote atakaepo- 
nya maisha yakwe, atayapoteza: na atakaeyapoteza, 
huyo atayaponya. 34 Nawambia, usiku huo watakuwa 
watu wawili kitanda kimoja: mmoja atatwawa, mwenzi- 


Google 


178 LUKA 18 


we ataatwa. 35 Watakuwa wanawake wawili wasaga 

moja, mmoja atatwawa mwenziwe ataatwa. 37 Wa- 
Ba jibu wakamuuliza, Wapi, Bwana? Akawambia, 
Penyi mzoga ndipo wakutanapo nderi. 

18 AKAWAMBIA mithali, kana kwamba imepasa 
siku zote kuomba Mngu wala kutouwawa moyo. 2 Akase- 
ma, Palikuwa na kadhi mji fulani, hachi Mngu, hajali 
watu. 3 Na katika mji ule mlikuwa na mwanamke 
mmoja mjane, akimwendea-endea yule kadhi, akimwa- 
mbia, Niamua haki na mdawawangu! 4 Nae siku ka- 
dhawakadha akikataa, mwisho wakwe akasema moyoni 
mwakwe, Nijapokuwa mimi simchi Mngu wala sijali 
watu, 5 illa kwa hivi ajavyo akiniudhi mwanamke 
huyu, nitampa haki yakwe, asije akanichokesha awapo 
kunijia hivi milele. 6 Bwana akanena, Msikizeni anena- 
yo yule kadhi dhalimu. 7 Ehe, na Mwenyiezi Mngu 

atawaamua haki hao wateule wakwe wampigiao 
kelele usiku na mtana, nae yuavumiliakwao? 8 Nawa- 
mbia, atawafanyia maamzi ya haki upesi: pamoja na 
haya, atakapokuja Mwana wa bin-Adamu, ataiona 
imani juu ya nti? 

9 Akawambia mithali na watu fulani waliojikinai 
kana kwamba ni wenyi haki wao, wakiwadharau wengi- 
newe; akawambia mithali hii: 10 Walikwea watu 
wawili kwenda kusali hekaluni; mmoja ni Farisai, wa 
pili ni mtozaji-wa-ushuru. 11 Yule Farisai akasimama 
akiomba moyoni mwakwe kama haya : Mwenyiezi Mngu, 
nakwambia ahasanta, kwa kuwa mimisi mfano wa watu 
wenzangu : wanyang'anyi, wasio haki, mahasharati, wa- 
la kama huyu mtozaji-wa-ushuru nae. 12 Mimi hufu- 
nga ijumaa siku mbili, tena hutoa zaka ushuru wa nipa- 
tavyo vyote. 13 Na yule mtozaji alisimama kwa mba- 
li, hasubutu hata kuinua mato yakwe mbinguni, akijipi- 
ga makonde kifuani, huku yuanena, Mwenyiezi Mngu, 
niwelea radhi mimi mwenyi.dhambi. 14 Nawambia, 


Google 


LUKA 18 179 


huyu aliposhuka kwenda nyumbani kwakwe, alikuwa 
amepawa haki ziada ya yule: kwa kuwa killa ajituku- 
zae hutwezwa, ajitwezae hutukuzwa. 

15 Wakamletea na vijana vichanga apate vigusa; 
wanafunzi walipoona nenolile wakawakemea. 16 Jesu 
akavita vije kwakwe, akanena, Watoto wadogo waateni 
waje kwangu, msiwakataze; kwani ufaume wa Mngu ni 
wa kama hawa. 17 Hakika nawambia, mtu asiyeupokea 
ufaume wa Mngu kama vile mtoto mdogo, haungi, awae 

ote. 

f 18 Tena mtu mkubwa fulani akamsaili akamuuliza, 
Mwalimu mwema, nifanyeje niurithi uzima wa milele ? 
19 Jesu akamwambia, Kwani kunita mwema? Hapa- 
na mwema illa mmoja, nae ndiye Mwenyiezi Mn 20 
Wayajua maagizo: Usizini, Usiue, Usiibe, Usishuhu- 
die zuri, Muhishimu babaako na mamaako. 21 Aka- 
mwambia, Haya yote nimeyashika tangu ujana wangu. 
22 Jesu aliposikia yale akamwambia, Neno moja ukali 
unapungukiwa nalo: kauze ulivyo navyo vyote uwa- 
wanyie masikini, nawe utakuwa na akiba mbinguni: 
isha uje unifuate. 23 Aliposikia yale akafanya hamu 
sana, kwani alikuwa tajiri mkuu mno. 24 Jesu alipoona 
vile, akasema, Jinsi itakavyokuwa shida wenyi mali 
kungia katika ufaume wa Mngu! 25 Kwani ngamia 
kungia katika tundu ya sindano huwa ni vyepesi zaidi 
kama kungia mwenyi mali katika ufaume wa Mngu. 
26 Wakasema wale waliosikia, N nani awezae kuokoka? 
27 Akasema, Yasiyowezekana kwa watu, kwa Mwenyi- 
ezi Mngu yawezekana. 28 Petero akasema, Tezama, 
swiswi vitu vyetu tumeviata, tumekufuata. 29 Akawa- 
mbia, Hakika yangu nawambia, hakuna mtu aliyeata 
nyumba au mke au ndugu au wazee au wana kwa ajili 
ya ufaume wa Mngu, 30 isipokuwa atalipwa zaidi mara 
nyingi katika zamani hizi, na katika ulimwengu ujao 
uzima wa milele, 


Google 





180 LUKA 19 


31 Akawatwaa wale watu kumi na wawili, akawambia, 
Haya ndiyo, tu katika kukwea kwenda Jerusalem, na 
aliyoandikiwa Mwana wa bin-Adamu ni manabii yata- 
kuja timia yote. 32 Kwani atatiwa mikononi mwa zile 
taifa, tena atafanyiwa dhibaka, ataonewa na kutemewa 
mate: 83 wampige na mjeledi, kisha watamuua.; hata 
kwa siku ya tatu atafufuka. 34 Wala wao hayakuwe- 
lea maneno yale hata mojawapo, jambo lile likawafita- 
mania, wasitambue maana yakwe aliyoyanena. 

35 Ikawa alipopata karibu ya Jerikho, mtu mmoja ki- 
pofu alikuwa ameketi kando ya ndia, akiomba sadaka: 
36 aliposikia watu wapita kundi zima, akauliza n neno 
gani hilo, 37 Wakamweleza kwamba, Apitae ni Jesu 
Mnazari. 38 Akapiga ukelele, akanena, Ewe Jesu M wa- 
na wa Daudi, nirehemu! 39 Wale waliotangulia wa- 
kamkanya, wakamwambia anyamaze: akazidi sana 
kuinua sauti yakwe: Ewe Mwana wa Daudi, nirehemu ! 
40 Jesu akasimama, akaamru kuletewa kwakwe, alipo- 
kwisha msongelea akamuuliza, 41 Wataka nikufanyi- 
eni? Akamwambia, Bwana, nirejee kuona kwangu. 42 
Jesu akamwambia, Rejea kuona kwako: imani yako 
imekuokoa. 43 Akarejea kuona. kwakwe mara: aka- 


muandama, huku akimsifu Mngu. Na wenyeji wote 
walipoona neno lile walikuwa kumtukuza M wenyiezi 
Mngu. 


19 HATA alipongia Jerikho, ikawa kupita katika- 
ti. 2 Nae huyu ndiye, mtu mmoja jina lakwe akiitwa 
Zakayo, katika watozi-wa-ushuru walio wakubwa, nae 

na mali; 3 alikuwa huyo kumtafuta Jesu kutaka 
kaaa ni mtu gani, asipate kwa sababu ya msonge 
wa watu, kwa kuwa ni mdogo wa kimo. 4 Akatangulia 
mbiyo-mbiyo, akenda akapanda juu ya mkuyu illi 
amuone, kwa kuwa atakuja kupitia ndia ile. 5 Jesu 
alipofika pahali pale, akaangalia juu, akamwambia, 
Ewe Zakayo, upesi ushuke tini, kwani leo imenipasa 

Google 


LUKA 19 181 


kushinda nyumbani kwako. 6 Akafanya upesi aka- 
shuka, akamkaribisha kwa kufurahi. 7 Hata wali- 
poona mambo yale ikawa kunung'unika wote, wasema, 
Amemwasilia mtu mwenyi dhambi. 8 Akasimama 
Zakayo akamwambia Bwana, Hivi ndivyo, Bwana, nusu 
ya vitu vyangu nawapa masikini, nami kwamba nime- 
nyang'anya mtu kwa ndia ya hila katika neno lolote, 
namrudishia mara nne. 9 Jesu akamwambia, Leo ime- 
kuwa na wokofu nyumba hii, kwa kuwa yeye nae ni 
mwana wa Iburahimu. 10 Kwani Mwana wa bin- 
Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. 

11 Wa katika kusikiza haya, akaongeza akawambia 
mithali, kwa kule kupata kwakwe karibu ya Jerusalem, 
na kwa vile walivyodhani kwamba mara utaonekana 
wazi ufaume wa Mngu. 12 Basi akasema, Aliondoka 
mtu mmoja kabaila akenda nti ya mbali kwenda kuta- 
kabadhi ufaume na kurudi, 13 Akaweta watu kumi 
katika watumwa wakwe, akawapa ratili kumi za fedha, 
akawambia, Tumani hata nije. 14 Ikawa kumtukia 
wale wenyeji wakwe, wakatuma watu kwenda kumua- 
ndamia na ujumbe, kusema, Hatumtaki huyu atutawale. 
15 Kisha ikawa alipokwisha rejea, na ule ufaume wa- 
kwe amekwisha upokea, akawaamru kwenda kwitwa 
wale watumwa wakwe aliowapa fedha, illi ajue kulla 
mmoja alichopata kwa utumi wakwe. 16 Akaja yule 
wa kwanza, akanena, Bwana, ratili yako imefanya ratili 
kumi tena. 17 Akamwambia, Ndivyo vyema, mtum- 
wa mwema wewe ; kwa hivyo ulivyokuwa muaminifu 
kwa neno lililo dogo sana, twaa na hukumu juu ya miji 
kumi. 18 Kisha akaja na wa pili, akanena, Ratili yako 
imefanya ratili tano, Bwana. 19 Akamwambia nae, 
Nawe iwajuu ya miji mitano. 20 Akenda mwengine 
akanena, Bwana, hii ndiyo, ratili yako nimeitia katika 
kitambaa nimeiweka: 21 kwani ponam kwa hivyo 

j mu: waondoa usiyoweka, wavuna usl- 
ulivyo patu mgu 7 


182 LUKA 19 


chopanda. 22 Akamwambia, Takuhukumu kwa kanwa 

0, mtumwa muovu wewe. Ulinijua kuwa ni mgumu, 
niondoae nisiyoweka, nivunae nisichopanda: 23 Ehe, 
fedha yangu mbona hukuitia kwa watoao riba, nami hija 
ningejilipiza pamoja na faida yakwe? 24 Akawambia 
waliosimama kando, Mnyang'anyeni ratili: mumpe 
mwenyi ratili kumi. 25 Wakamwambia, Bwana, yuna 
ratili kumi. 26 Nawambia ya kwamba killa mwenyi 
nacho atakuja pawa, illa asiyekuwa nacho atanyang’any- 
wa hata alicho nacho. 27 Pamoja na haya, kawatwa- 
eni wale adui zangu wasiokubali kutawaliwa ni mimi, 
muje nao hapa muwatinde mbele zan 

28 Alipokwisha sema yale, ilikuwa kwendelea mbele 
kukwea kwenda Jerusalem. 

29 Kisha ikawa kupata kwakwe karibu na Bethifage 
na Bethania, pande za kilima kiitwacho cha Mizeituni, 
akatuma watu wawili katika wanafunzi wakwe, 30 


wenyewe wakawambia, N nini kumfungua mwana wa 
punda? 34 Wakasema, Bwana yuna haja nae. 35 
Wakamtwaa wakenda nae kwa Jesu; wakamtupia 
mavao yao juu yakwe yule mwana wa punda, wakampa- 
ndisha Jesu juu. 36 Akenenda huku wamtandikia 
mavao yao katika ndia. 37 Na muda aliopata karibu 
materemko ya kilima cha Mizeituni,wakaanza wanafunzi 
mkutano mzima, kufurahi na kusifu Mngu kwa sauti 
kuu, kwa ajili ya vitendo vyote vya uwezo walivyoona, 
38 wakinena, Amebarikiwa Mfaume ajae kwa jina la 
Bwana: na iwe amani mbinguni, na utukufu katika juu 


Google 


LUKA 20 183 


sana! 39 Wakasema nae watu kadhawakadha katika 
Mafarisai waliokuwamo mle katika mkutano, wakam- 
wambia, Bwana, wakanye wanafunzi wako. 40 Akajibu, 
akasema, Nawambia kwamba hawa watakaponyamaza 
mawe yatapiga kelele, 

41 Hata kupata kwakwe karibu alipouona mji, akau- 
lilia, 42 akinena, Lau kwamba wayajua nawe, kwa hii 
siku ya leo, yapasayo amani! lakini sasa yameku- 
fitamania mato yako! 43 Kwani zitakukuta siku 
watakazokuzungusha boma adui zako, wakuzingire na 
kukuzuia kote-kote; 44 tena watakupomosha na nti 
wewe na wanayo ndani yako, wasisaze ndani yako jiwe 
lililo juu ya jiwe mwenziwe, kwa ajili ya hivyo usivyojua 
zamani za kuangaliwa kwako. 

45 Akangia hekaluni, akaanza kuwatoa wale wafa- 
nyao biashara, 46 akawambia, Imeandikwa kwamba, 
Na nyumba yangu itakuwa nyumba ya kusali; lakini 
nyinywi mmeifanya ni pango ya wevi. 

47 Tena alikuwa akihubiri daima mle hekaluni. 
Ikawa makuhani wakuu na waandishi kutafuta ndia ya 
kumwangamiza, wao na walio wakuu katika wenyeji: 
48 wasione la kutenda, kwani jamii ya wenyeji 
walikuwa wakimtegemea kwa kumsikiza. 

20 KISHA ikawa siku zile mojawapo alipokuwa 
akiwafunza wenyeji katika hekalu, akihubiri na maneno 
ya habari njema, wakamtokea ghafula makuhani wakuu 
na waandishi pamoja na wazee, 2 wakasema nae; 
wakamwambia, Twambie, ni kwa amri gani utendavyo 
mambo haya, au n nani aliyekupa amri hii? 3 Aka- 
wajibu akawambia, Nami tawauliza swali; nambiani 
basi: 4 Yule Johana, mabaputizi yakwe yalitoka mbi- 
nguni au yalitoka kwa wana-Adamu? 5 Wakahujiana 
wao kwa wao, wakasema, Tutakaponena, Yalitoka mbi- 
nguni, atasema, Ilikuwaje basi kutomsadiki? 6 Na tu- 
m aaa kwa wana-Adamu ; wenyeji wote wata- 


184 LUKA 20 


tupiga kwa mawe, kwani wamemkubali Johana, kuwa n 
nabii. 7 Wakajibu kwamba, Hutuyajui yatokapo. 8 
Jesu akawambia, Na mimi sitawambia ni kwa amri gani 
nitendavyo haya. 

9 Akaanza kuwambia wenyeji mithali hii; Mtu 
alipanda shamba la mizabibu: akapangisha waku- 
hma akenda akaketi nti nyengine muda mwingi. 10 
Hata kwa wakati wa matunda akamtuma mtumwa 
kwenda kwa wale wakulima, wapate kumpa katika ma- 
tunda ya zabibu, wakulima wakampiga wakamrejeza 
utupu. 11 Akamtuma mtumwa mwengine. Nae pia 
wakampiga na kumwaibisha na kumrejeza utupu. 12 
Kisha akamtuma na wa tatu; nae pia wakamtia jaraha, 
na kumtupa nde. 13 Akasema bwana wa shamba la 
mizabibu, Nifanyeje? Tamtuma huyu mwanangu mpe- 
nzi "aa kwenda wakamsitahi yeye. 14 Walipomu- 
ona wale wakulima, wakasemezana wao kwa wao, 
wakanena, Huyu ndiye mrithi: na tumuue, illi kwamba 
urithi wakwe uwe wetu. 15 Wakamtupa nde ya 
shamba la mizabibu na kumuua. Basi atawafanyaje 
bwana wa shamba la mizabibu ? 16 Atakuja waanga- 
miza wale wakulima na shamba atawapa wengine. 
Waliposikia yale, wakasema, Hayawi haya! 17 Akawa- 
angalia akanena, N nini basi neno hilo lililoandikwa, 

Jiwe walilokataa waashi, 
Limekuwa ni kitwa cha pembe lilo? 

18 Jiwe hilo killa atakaeanguka juu yakwe huvundi- 
ka, nae litakaemwangukia Serea kaaa akawa vumbi. 

19 Waandishi na makuhani wakuu wakataka kumtia 
mikono kwa wakati uwo; wakawacha wenyeji, kwani 
walijua kwamba mithali hii amewanenea wao. 20 
Wakamvizhia-vizhia, wakatoa na wapelelezi wakajifanye 
kuwa ni watu wa kweli, illi kumtwaa katika maneno 
kumbaka wapate mtia katika enzi na amri ya hakimu. 21 

Pee masiala, wakanena, Tumekujua, Mwalimu, 

rOOQIE 


LUKA 20 185 


kuwa wasema na kufunza ya haki, nawe hukubali uso 
wa mtu, lakini wafunza hakika ndia yakwe Mwenyiezi 
Mngu: 22 Jee, ni halali kumpa taja Kaisari, au la? 
23 Yeye akatambua hila zao: akawambia, 24 Niony- 
eshani dinari. Ina sura na maandishi ya nani? Waka- 
jibu ni ya Kaisari. 25 Akawambia, Haya basi, Kaisari 
mpeni vya Kaisari, na Mngu vya Mngu. 26 Wasipate 
lishika neno lile mbele za wenyeji: wakataajabu katika 
jawabu zakwe, wakanyamaa. 

27 Wakamwendea na wengine katika Masadukai, 
hao wasemao kwamba hakuna kufufuliwa Wakamuu- 
liza masiala, 28 wakanena, Mwalimu, Musa alituandi- 
kia kwamba, mtu afiliwapo ni nduguye nae yuna mke 
wala hakuzaa, namtwae yule mkewe amsimamishie 
kizazi nduguye. 29 Basi, palikuwa na watu sabaa 
ndugu moja, wa kwanza akaoa mke akafa, hajazaa mwa- 
na: 30 akaolewa yule mke ni wa pili, 31 na wa 
tatu: ikawa kama hivyo, wakafa wote sabaa wasiate 
watoto. 32 Baadae akafa yule mke nae. 33 Basi ka- 
tika kufufuliwani atakuwa m mke wa nani? kwani 
aliolewa ni watu sabaa. 34 Jesu akawambia, Wana wa 
ulimwengu huu huoa na kuozwa; 35 lakini wahasibiwao 
kuwa ni watu wa kuupata ulimwengu ule, na kule ku- 
fufuka katika wafu, hawaoi, hawaozwi: 36 kwa kuwa 
hawawezi kufa tena watu hao, kwani wao wamekuwa 
mtindo mmoja na malaika, tena ni wana wa Mwenyiezi 
Mngu, kwa hivyo walivyokuwa wana wa kufufuliwanı. 
37 Lakini, ya kuwa wafu hufufuka, Musa nae alifunua 
wazi katika sura iletayo habari ya Mti, hapo amtajapo 
Bwana kuwa ni Mngu wa Iburahimu, Mngu wa Isaaka, 
Mngu wa Jakubu. 38 Nae hawi Mngu wa wafu, lakini 
ni wa walio hai: kwani watu wote wa hai kwakwe. 39 
Wakamjibu wengine katika waandishi, wakamwambia, 
Ewe Mwalimu, umesema vyema. 40 Kwani hawakusu- 
butu tena kumuuliza masiala. 

Google 


186 LUKA 21 


41 Akawauliza, Husemaje watu kwamba Masihi ni 
mwana wa Daudi? 42 Kwani mwenyewe Daudi yua- 
sema katika Chuo cha Zaburi: 

Bwana alimwambia Bwana wangu, 
Keti katika mkono wangu wa kuume, 

43 Hata nishe kuweka adui zako wakawa nta-za- 
nyayo tini ya maguu yako. 44 Daudi basi yuamwita 
Bwana, nae amekuwaje ni mwanawe? 

45 Wa katika kumsikiza wale wenyeji wote, akawa- 
mbia wanafunzi wakwe: 46 Jilindeni na waandishi, 
wapendeleao kutembea na nguo ndefu-ndefu, na kupe- 
nda kuamkuzana masokoni, na kuketi mbele misikitini, 
na kukaa mbele karamuni; 47 walao majumba ya 
wajane, na kufanya ndefu sala zao illi kupata sifa. 
Hao ndio watakaopatikana ni hukumu kuu. 

21 AKIVUA mato akawaona matajiri watiao sadaka 
zao katika vyombo vya kanzi: 2 akamuona na mwa- 
namke mmoja mjane wa kimasikini yuatia mle roboo- 
pesa mbili. 3 Akasema, Hakika nawambia, huyu 
mwanamke mjane ametia zaidi ya wote; 4 kwani 
hawa wote walivyotia masadakani ni katika kuzidi 
kwao, nae huyu katika upungufu wakwe ametia vitu 
vyakwe vyote alivyokuwa navyo. 

5 Na watu wengine wa katika kusumlia mambo ya 
hekalu, ilivyopambwa pambo la mawe mema na tunu. 
Akawambia: 6 Hayo muyaangaliayo, zitakuja siku 
ambazo katika siku hizo halitasalia jiwe juu ya mwenziwe 
pahali hapa lisilopomoshwa nti Wakamuuliza, 
wakanena, Mwalimu, yatakuwa lini mambo hayo? na 

ishara yakwe ni ipi yatakapokuwa karibu hayo? 8 
Akasema, Angaliani msije mkangia ujingani, kwani 
watakuja watu wangi kwa jina langu, waseme, Mimi 
ndiye; tena, Umekurubia wakati wakwe: basi msiwa- 
andame hao. 9 Nanywi msikiapo habari za vita na 
mishindo-shindo, msiche, kwani haya hayana budi 


Google 


LUKA 21 187 


yatakuwa kwanza, lakini ule mwisho bado haujawa 
karibu. 
10 Ndipo akawambia : Taifa itaondoka itafulia juu 
a taifa wenziwe, na ufaume juu ya ufaume, 11 tena 
utangia na mitetemo mikuu ya nti, na ndaa nyingi, na 
matauni mwahali mwengine-mwengine, na matisho na 
ishara kuu kutoka mbinguni. 12 Lakini kwanza yasi- 
jangia haya yote, watawatia mikono juu yenu na kuwa- 
udhi, kwa kuwatanganya na watu wa misikitini na 
kuwatia chumbani, huku mkipelekwa mbele ya wafaume 
na mahakimu kwa ajili ya jina langu. 13 Itawageukia 
kuwa ushuhuda. 14 Basi kusudiani myoyoni mwenu, 
kutoangalia kutengeza mbele mtakalojibu. 15 Kwani 
mimi waapa za kanwa na maarifa wasiyoweza watesi 
wenu wote kuyakingamia wala kuyanenea kinyume. 
16 Nanywi mtasalitiwa ni wazee wenu, na nduguzenu 
na mbari zenu na rafiki zenu: nao watawatia baadhi 
yenu katika kuuwawa. 17 Tena mtakwenda tukiza kwa 
watu wote, kwa ajili ya jina langu. 18 Wala hautawa- 
tea unywele wa vitwani mwenu hata umoja. 19 
anywi katika kuvumilia kwenu mtaokoa nafusi zenu. 
20 Lakini wakati mtakapoona Jerusalem imezungu- 
kwa ni jeshi nyingi, ndipo hapo mjue kuwa umesha 
kurubia uvundifu wakwe. 21 Wakati huo walio katika 
Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati 
yakwe na wakimbilie nde, na walio katika majimbo 
wasiingie. 22 Kwa kuwa hizo ndizo siku za mapati- 
lizo, illi kwamba yatimie yaliyoandikwa yote. 23 Ole 
mbwao walio na mimba, nao wenyi kuamwisha, katika 
siku hizo! Kwani nti itangia shida nyingi na ghadhabu 
juu ya wenyeji hawa. 24 Nao watakuwa kuanguka 
wa makali ya upanga, na kutekwa nyara kupelekewa 
taifa zote : na Jerusalem itakanyagwa ni zile taifa, hata 
zitimie zamani zao hizo taifa. 25 Tena kutakuwa na 
ishara katika jua na mwezi na nyota, na juu ya nti 
Google 


188 LUKA 22 


dhiki ya taifa zisangaazo kwa kivumi cha bahari na 
msuko-suko wakwe; 26 watu wakivundika myoyo kwa 
kicho na kungojea mambo utakayongia ulimwengu. 
Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitateza-teza. 27 Na 
zamani zile ndipo watakapomuona Mwana wa bin- 
Adamu yuaja ndani ya wingu pamoja na uwezo na enzi 
kuu. 28 Nayo yaanzapo kutokea mambo hayo, tanga- 
mkani nywi, muinue na vitwa vyenu, kwa kuwa huo 
ukombozi wenu wakurubia. 

29 Aliwambia mithali: Utezameni mtini na miti 
wenziwe yote: 30 wakati ishapo tepuza mwaona na 
kutambua nafusini mwenu kuwa majira ya matunda 

ako karibu. 31 Nanywi ni vivyo, muonapo mambo 
aya yaanza kutokea, juani kwamba umekuwa karibu 
ufaume wa Mngu. 32 Ni kweli nawambia kwamba, 
hakitapita kamwe kizazi hiki hata yeshe kutimia yote. 
33 Mbi na nti zitaondoka, lakini maneno yangu 
hayaondoki kamwe. 

34, Basi, jiangalieni msije mkalemewa myoyo yenu 
ni ulaji ifa ulevi na masumbuko ya maisha haya, 
ikawakuta siku ile ghafula kama mgwiwao ni tanzi. 
35 Kwani ndivyo itakavyowangilia watu wote waketio 
juu ya uso wa nti yote. 36 Nanywi angazani-angazani 
killa wakati, na huku mkinyenyekea kwamba mpate 
nguvu mpone katika yale yatakayokuwa yote, illi mpate 
simama mbele za Mwana wa bin-Adamu. 

37 Basi, killa siku mtana alikuwa akifunza hekaluni, 
na usiku akitoka akenda akilala katika kilima kiitwa- 
cho kilima cha Mizeituni. 38 Nae walikuwa waki- 
mwamkia wenyeji wote mle hekaluni, illi kumsikiza. 

22 IKAKURUBIA idi ya mikate isiyotiwa tatu, nayo 
ndiyo iitwayo Idi ya Pasaka. 2 Tena makuhani wakuu 
na waandishi walikuwa kutafuta ndia ya kumuua, kwani 
walikuwa wakiwacha wenyeji. 

3 Shaitani akamngia Judasi, yule aitwae Muisika- 


Google 


LUKA 22 189 


riota, nae ni katika hisabu ya wale kumi na wawili: 
4 akaondoka, akenda akasema na makuhani wakuu na 
wakubwa wa asikari, jinsi atakavyomsaliti nao. 5 
Wakafurahi wakafanya maagano nae ya kumpa fedha. 
6 Akaafikana nao, ikawa kutafuta majira ya kumsaliti 
faragha isiyokuwa na watu. 
7 Ikaja siku ya Isiyo Tatu, ile iliyopasa kutindwa 
kondoo wa Pasaka. 8 Akawatuma Petero na Johana, 
akawambia, Endani mkatuandalie Pasaka tupate mla. 
9 Wakamwambia, Wataka tukuandalie wapi? 10 
Akawambia, Mtakapongia ndani ya mji mtakutwa ni 
mtu ametukua mtungi wa maji: mtu huyo mfuateni 
hata mufikilie nyumba atakayongia; 11 mumwambie 
mwenyi nyumba, Mwalimu akwambia, Ki wapi chumba 
cha kulia nikalie Pasaka mimi na wanafunzi wangu ? 
12 Nae atawaonyesha chumba kikubwa ghorofani kinsha 
tandikwa vyombo: andaliani humo. 13 Wakenda wa- 
kaona vivile kama alivyowambia, wakamuandaa Pasaka. 
14 Hata ulipofika wakati wakwe akaketi chakulani 
eye na wale mitume pamoja nae. 15 Akawambia, 
asaka huyu nimetamani sana kumla pamoja nanywi 
kabula sijapatikana ni mashaka. 16 Kwani nawambia 
kwamba simli kamwe hata yeshe kukamilika mambo 
yakwe katika ufaume wa Mngu. 17 Akapokea kikombe, 
alipokwisha shukuru akasema, Twaani hiki mkagawanye 
nyinywi kwa nyinywi: 18 kwani nawambia kwamba, 
tokea sasa sinwi mimi katika uzao wa mzabibu, hata 
uje ufaume wa Mngu. 19 Akatwaa na mkate, alipo- 
kwisha shukuru akauvunda akawapa, akinena, Huu 
ndio muwili wangu utolewao kwa ajili yenu: fanyani 
neno hili kwa kunikumbuka. 20 Na kikombe nacho 
vivyo hivyo baada ya kwisha kula; yuanena, Kikombe 
hiki ndiyo maagano. mapya ya katika damu yangu, 
imwaywayo kwa ajili yenu. 21 Na haya yote, huu 
ndio, mkono wakwe anisalitiye upo nami hapa mezani! 
Google 


190 LUKA 22 


22 Kwa kuwa Mwana wa bin-Adamu hakika yakwe yu- 
enda kama ilivyoazimiwa kwakwe: pamoja na haya, ole 
mbwakwe mtu baen atakaemsaliti! 23 Wakaanza kuuli- 
zana wao kwa wao, n nani kwao atakaetenda jambo hilo. 

24 Yakaondoka na mashindano kwao: kana kwamba 
n nani adhaniwae kuwa mkubwa. 25 Akawambia, 
Zile taifa-taifa, wafaume wao wawatawàla-tawala, na 
walio na hukumu juu yao huitwa Wafanyaji-wa-wema, 
26 Nyinywi hamwi kama vile: lakini aliye mkubwa 
kwenu nawe kama aliye kijana, na mwenyi kutawala 
kama atumikae. 27 Kwani aliye mkubwa ni yupi, 
yule aliyeketi chakulani au yule atumikae ? Siye yule 
aliyeketi? Lakini mimi katikati yenu nimekuwa kama 
atumikae. 28 Nanywi ndinywi mliodumu nami katika 
kujaribiwa kwangu. 29 Nami ni katika kuwaagizia 
ufaume, kama vile nilivyoagiziwa mimi ni Babaangu ; 
30 mpate kula na kunwa mezani pangu katika ufaume 
wangu : nanywi mtaketi juu ya viti vya enzi, huku 
mkiwahukumu kabila kumi na mbili za Isiraeli. 
31 Ewe Simon, Simon! huyo ndiye, Shaitani amewataka 
kuwapepeta-pepeta kama nganu ipepetwavyo. 32 La- 
kini mimi nimeomba kwa ajili yako, illi kwamba imani 
yako isitindike ; basi nawe ukisha rejea wathubutishe 
nduguzo. 33 Akamwambia, Bwana, mimi niwapo 
pamoja nawe ni tayari kwenda kifungoni au hata kifoni. 
34 Akanena, Nakwambia, Petero, leo halitawika jimbi, 
illa utakwisha nikana mara tatu kutoa nijua. 

35 Akawauliza, Jee, pale nilipowatuma hamna 
kifuko wala mkoba wala viatu, mlipungukiwa ni cho- 
chote? Wakasema, 'A'a! 36 Akawambia, Lakini sasa 
aliye na kifuko nakitukue na mkoba vivyo; na asiye- 
kuwa na upanga auze nguo yakwe anunue. 37 Kwani 
nawambia kwamba maandiko haya hayana budi yata- 
timia kwangu mimi, ya kwamba: Nae alihasibiwa 
myongoni mwa wahalifu. Kwani yanipasayo yana na 


Google 


LUKA 22 191 


matimio yakwe. 38 Wakasema, Bwana, hizi ndizo, 
panga mbili! Akawambia, Yatosha. 

39 Nae akatoka akenda kilima cha Mizeituni kama 
dasituri yakwe. Akaandamwa ni wale wanafunzi nao. 

40 Alipokwisha fika pahali pale akawambia, Ombani. 
kwa Mngu kwamba msingie kujaribiwani. 41 Mwe- 
nyewe akajitenga nao kiasi cha kutupa jiwe, akapiga 
magoti ikawa kuomba ; akanena, 42 Ewe Baba, kwamba 
wapenda, niondolea kikombe hiki. Pamoja na haya, 
yasiwe nipendavyo mimi, yawe upendavyo wewe. 43 
Akatokewa ni malaika mmoja atoka mbinguni, yuamtia 
nguvu. 44 Nae ali katika dhiki, akazidi sana kuomba 
ci zikawa hari zakwe kama magande-gande ya damu 
yakishuka nti. 45 Hata alipoondoka katika kule 
- kuomba kwakwe, akenda kwa wanafunzi wakwe, aka- 
waona wamelala usingizi kwa majonzi; 46 akawambia, 
N nini kulala usingizi? Ondokani muombe kwa Mngu, 
msije mkangia katika kujaribiwa. 

47 Basi yu katika kunena hayo, nao hao ndio, mku- 
tano wa watu; na yule aitwae Judasi, ni mmoja katika 
wale kumi na wawili, amewatangulia mbele yao. Aka- 
msongelea Jesu illi kumbusu. 48 Jesu akamwambia, 
Jee, Judasi, wamsaliti Mwana wa bin-Adamu kwa buso ? 
49 Na wale walio kando-kando yakwe walipoyaona 
mambo yale yatakavyokwenda, w ma, Bwana, jee, 
tuwapige kwa upanga? 50 Mtu mmoja katika wao 
akampiga mtumwa wakwe kuhani mkuu, akamkata 
sikio la upande wa mkono wa kuume. 51 Jesu akajibu 
akasema, Ridhiani kwa haya tuu ! akamgusa sikio lakwe 
akampoza. 52 Jesu akawambia wale waliomjia juu ya- 
kwe, makuhani wakuu na maakida wa hekaluni na wazee, 
Jee, mmetokea kama mumfuliao mwivi, na mapanga na 
magongo? 53 Msininyoshee mikono juu yangu nami 
nili pamoja nanywi killa siku katika hekalu: isipokuwa 
hii ndiyo saa yenu, nayo ndiyo amri yakwe hicho kiza. 

Google 


192 LUKA 22 


54 Wakamshika wakamuongoza, wakenda nae nyu- 
mbani kwa kuhani mkuu. Na Petero alimfuata kwa 
mbali. 55 Nao walipokwisha washa moto katikati ya 
ua, wakiketi pamoja, ilikuwa Petero kuketi katikati 
yao. 56 Kijakazi kimoja akamuona ameketi penyi 
muwanga, akamtulizia mato, akanena, Na huyu alikuwa 
pamoja nae. 57 Akakana, akasema, Ewe. mwanamke, 
simjui! 58 Baadae punde mtu mwengine akimuona 
akamwambia, Nawe u katika wao. Petero akanena, 
Ewe mtu we, si mimi! 59 Kisha baadae kama kitambo 
cha saa moja, mtu mwengine akakaza sana, akasema, 
Hakika yakwe huyu alikuwapo pamoja nae, kwani nae 
ni Mgalili. 60 Petero akasema, Mtu wewe, siyajui 
maana yakwe uneneayo! Yu katika kunena hivi, mara 
likawika jimbi. 61 Bwana akazunguka, akamuangalia 
Petero. Petero akakumbuka maneno ya Bwana, ali- 
yomwambia, kana kwamba: Leo kwanza lisijawika 
jimbi utanikana mara tatu. 62 Akatoka nde, akalia 
kwa utungu. 

63 Kisha wale wanawaume waliomzuia Jesu wali- 
kuwa kumfanyia dhihaka, wakimpiga-piga. 64 Hata 
wakisha mfumba mato ilikuwa kumuuliza-uliza waki- 
nena, Tabiri, n nani aliyekupiga? 65 Ikawa kumtolea 
na maneno mengine mangi kwa kutukana. 

66 Hata kulipokucha, mara ukakutanika mkutano 
wao walio wazee katika wenyeji, makuhani wakuu na 
waandishi. Wakamuongoza wakenda nae katika maji- 
lisi yao, huku wakinena, 67 Wewe kwamba ndiwe 
Masihi, twambie. Akawambia, Nijapowambia hamta- 
sadiki kamwe: 68 tena nijapowauliza neno hamtajibu. 
69 Illa tangu sasa Mwana wa bin-Adamu atakuwa 
kuketi upande wa mkono wa kuume wa nguvu zakwe 
Mwenyiezi Mngu. 70 Wakasema pia wote, Basi wewe 
u Mwana wa Mngu? Akawambia, Nyinywi mwasema 
kwamba mimi ndiye. 71 Wakasema, Tuna haja gani 


Google 


LUKA 23 193 


tena ya ushuhuda? kwani wenyewe tumemsikia kwa 
kanwa lakwe. 

23 UKASIMAMA mkutano wote, wakenda nae kwa 
Pilato. 2 Wakaanza kumshitaki, wanena, Huyu tume- 
muona akipotoa-potoa taifa yetu na kuzuilia kupawa 
taja Kaisari, akisema kwamba mwenyewe ni Masihi, ni 
mfaume. 3 Pilato akamuuliza, akanena, Wewe ndiye 
mfaume wa Mayahudi? Akamjibu akanena, Wewe 
wasema. 4 Pilato akasema nao wale makuhani wakuu 
na makutano ya watu, akawambia, Mtu huyu sioni 
kwakwe neno ovu. 5 Nao wakakaza sana, wasema 
kwamba, Yuawafitini wenyeji, akifunza watu nti nzima 
ya Uyahudi kotekote, tokea Galili mpaka hapa. 6 
Aliposikia Pilato kutajwa Galili akauliza kwamba mtu 
huyu ni Mgalili. 7 Hata kisha alipoipata hakika 
yakwe kuwa yu tini ya hukumu ya Herode, akampeleka 
kwa Herode, kwa kuwa wakati huo alikuwako Jeru- 
salem. 

8 Na Herode alipomuona Jesu, akafurahi sana, kwani 
alikuwa akitamani kumuona tangu hapo, kwa vile ali- 
vyosikia habari zakwe, akitaraji kuona miujiza atakayo- 
itenda yeye: 9 nae akamuuliza-uliza maneno mangi, 
wala asimjibu neno. 10 Wakasimama wale makuhani 
wakuu na waandishi, wakamshitaki kwa kukaza sana. 
11 Na Herode akamfanya duni, na asikari zakwe nao, 
akamfanyia na dhihaka, huku yuamvika uvao mzuri; 
akamrudisha kwa Pilato. 12 Basi siku ileile Pilato na 
Herode wakafanya urafiki ; kwani hapo kwanza wali- 
kuwa na utesi wenyewe kwa wen yewe. 

13 Pilato akawakutanisha makuhani wakuu na watu 
wakubwa na wenyeji, 14 akawambia, Mtu huyu mme- 
niletea kama apotoae watu; nami, huyu ndiye, nilipoa- 
mua mambo yakwe mbele yenu, sikuona kwakwe kosa 
lolote katika mumshitakiyo: 15 wala hata Herode, 
kwani amemrudisha kwetu; nae, huyu ndiye, maai 

Google 


194 LUKA 23 


ndeka kwakwe neno lipasalo mauti. 16 Basi nitamru- 
di, kisha nimfungue. 18 Wakampigia ukelele jamii ya 
waliopo, wasema, Muondoe buyu, utufungulie Baraba. 
19 Nae ni mtu mmoja aliyetupwa gerezani kwa ajili 
ya fitina na uuwaji uliozuka katika mji. 20 Akasema 
nao tena yule Pilato, yuataka kumfungua Jesu. 21 
Wao wakipiga ukelele tuu, wanena, Msalibu! msalibu! 
22 Yeye akawambia mara ya tatu, Kwani, amefanya 
uovu gani huyu? Sikuona kwakwe neno lipasalo mau- 
bi. Basi nitamrudi, kisha nimfungue. 23 Wakakaza 
sana kuinua sauti kumtaka kwamba asalibiwe, sauti Zao 
zikashinda. 24 Pilato akaamua kwamba yawe kama 
watakayo; 25 nae akamfungua yule aliyetupwa gereza- 
ni kwa sababu ya fitina na uuwaji, yule waliyemtaka 
kwakwe; akamtia Jesu katika kutaka kwao. 

26 Hata walipokuwa katika kumuondoa, wakamshi- 
ka mtu mmoja atokae shamba, jina lakwe akiitwa Simon 
Mkurenii, wakamtweka ule msalaba, apate utukua, 
kwenda nao nyuma yakwe Jesu. 

27 Ikawa yeye kuandamwa ni wenyeji mkutano 
mkuu, na wanawake nao wampigiao vifua na kuombo- 
lea kwakwe. 28 Akazunguka Jesu akawalekea, akase- 
ma, Enywi wanawake, wana wa Jerusalem, msinililie 
mimi: liliani nafusi zenu na wenenu. 29 Kwani, hizo 
ndizo, siku zaja watakaposema, Raha nda walio tasa l! 
na ya matumbo yasiyozaa na matiti yasiyoamwisha ! 
30 Ndipo watakapoanza kuiambia milima, Tuangukieni 
juu yetu: na vilima, Tufinikeni. 31 Kwani mambo 
haya kwamba wayatenda katika mti mbiti, jee, katika 
ule mkavu huwaje ? 

32 Wakaja nao na watu wawili tena, mahalifu, kwe- 
nda kuuwawa pamoja nae. 

33 Hata walipofika pahali paitwapo Fuvu la Kitwa, 
hapo ndipo walipomsalibu pamoja na wale mahalifu, 
mmoja upande wa mkono wa kuume, mmoja upande wa 


Google 


LUKA 28 195 


mkono wakushoto. 34 Jesu akasema, Ewe Baba, wasa- 
mehe, kwani hawajui wafanyalo. Walipogawanya mavac 
yakwe, wakafanya kura. 35 Walikuwa wanasimama 
wale wenyeji wakitezama. Na wale wakubwa nao wa- 
kimtolea ufyozi, wanena, Aliokoa wenziwe; najiokoe 
mwenyewe, kwamba ndiye Masihi wakwe Mngu huyu, 
mteule wakwe! 36 Ikawa kumfanyia dhihaka wale 
asikari nao, wakimwendea-endea na kumsongezea siki, 
37 huku wakinena, Wewe kwamba ndiwe mfaume wa 
Mayahudi iokoe nafusi yako. 38 Basi hapo juu yakwe 
palikuwa na anuwani: HUYU NDIYE MFAUME WA 
MAYAHUDI. 

39 Na wale mahalifu wale waliotungikwa, mmoja 
wapo alikuwa kumtukana, yuasema, Wewe hu Masihi? 
okoa nafusi yako na swiswi. 40 Akajibu yule mwenzi- 
we, kwa kumkaripia, akamwambia, Wewe humchi 
Mngu nawe, kwa kuwa u katika laumu n-hu? 41 
Naswi tuna haki, kwani hivi twarudishiwa mfano 
wa vitendo vyetu: lakini huyu hakutenda kamwe 
lisilokuwa. 42 Kisha akanena, Ewe Jesu, nikumbuka 
hapo utakapongia katika ufaume wako. 43 Jesu 
akamwambia, Ni kweli nakwambia, hivi leo utakuwa 
nami peponi. 

44 Na wakati huo ulikuwa kama wa kungia saa 
ya sita, kukafunga kiza nti yote mpaka saa ya tisia, 45 
huku jua likipungua nuru zakwe: pazia ya hekalu 
ikapasuka kati. 46 Nae Jesu akapiga ukelele kwa 
sauti kuu, akanena, Ewe Babaangu, roho yangu naitia 
mikononi mwako. Kusema kwakwe haya akatokwa ni 
roho. 47 Na yule mkubwa wa asikari mia alipoona 
yaliyokuwa, alimtukuza Mwenyiezi Mngu, akinena, 
Hapana shaka, mtu huyu alikuwa mwenyi haki! 48 
Na yale makundi ya watu waliokutanikia kuona mambo 
yale, walipoona yaliyotendeka, wakarudi pia wote huku 
wajipiga-piga awa vyao. 49 Na watu wote waliojua- 


196 LUKA 24 


na nae, na wanawake nao waliokuwa wakifuatana nae 
tokea huko Galili, walikuwa wamesimama kwa mbali, 
watezama mambo haya. 

50 Mara akatokea mtu mmoja jina lakwe akiitwa 
Jusufu, nae ni katika majilisi, ni mtu mwema na kuo- 
ngoka 51 (wala hakuwamo katika shauri na vitendo 
vyao), nae asili yakwe ni mtu wa Arimathea, mji wa 
Mayahudi, tena ni mtu aungojeae ufaume wa Mngu: 
52 mtu huyo akenda kwa Pilato, akamtaka kiwiliwili 
chakwe Jesu. 53 Akakishusha kiwiliwili chakwe, akaki- 
zonga-zonga nguo za katani; akamuweka katika kaburi 
lililotongwa jiweni, halijatiwa maiti popote. 54 Nayo 
siku ile ilikuwa ni siku ya Matengezo, ukangia usiku wa 
kuamkia siku ya sabatu. 55 Wakaandamia wale 
wanawake, wale waliofuatana nae tokea Galili, wakali- 
angalia lile kaburi, na kiwiliwili chakwe kilivyowekwa. 
56 Wakarudi wakafanya tayari manukato na hali-uudi. 
Hata kwa siku ya sabatu wakasitarehe kama maagizo. 

24 KISHA siku ya kwanza ya juma, mwanzo wa ku- 
pambauka, wakenda pale kaburini, wameyatukua yale 
manukato waliyoweka tayari, 2 wakaliona jiwe limeo- 
dolewa kaburini, limebingirishwa kando. 3 Wakangia 
ndani, wasikione kiwiliwili cha Bwana Jesu. 4 Ikawa 
wao wa katika kusangaa kwa neno lile, hawa ndio, watu 
wawili wanawaume wakasimama kando yao, wamevaa 
nguo za kumemetuka. 5 Hata wakingiwa ni khofu, na 
kuinamisha nyuso zao kulekeza nti, wakawambia, Kwa 
nini kumtafuta katika wafu aliye hai? 6 Hapo hapa, 
amefufuka. Kumbukani alivyosema nanywi, nae i 
Galili, 7 akinena kwamba, Imempasa Mwana wa bin- 
Adamu kutiwa mikononi mwa wenyi dhambi, na kusa- 
libiwa, na kufufuka siku ya tatu. 8 Wakayakumbuka 
maneno yakwe. 9 Wakaondoka pale kaburini, waka- 
rudi; wakawapa habari wale watu kumi na mmoja kati- 
ka mambo yale yote, wao na wenziwao pia wote: 10 


Google 


LUKA 24 197 


nao ni Mariamu Mumagidali, na Joana, na Mariamu 
mamae Jakubu ; ikawa wale wake wenziwao pamoja na 
wao kuwambia mitume ya mambo yale. 11 Yakaone- 
kana maneno yao kuwa ni upuuzi kwao, wasıwasadiki. 
12 Yule Petero akaondoka, akenda mbio hata pale 
kaburini, akainama na kutungulia ndani, akaviona vile 
vitambaa vya sanda vimewekwa peke yakwe; akenda , 
zakwe, huku yuataajabu moyoni mwakwe kwa yale 
yaliyokuwa. 


wao katika mambo yale yote yaliyotukia. 15 Nao wa 
katika kusumlia hivi na kuhujiana, Jesu nafusi yakwe 
akakurubia, ikawa kuandamana nao. 16 Lakini yaka- 
zuiliwa mato yao, wasimtambue. 17 Akawambia, Ni 
maneno gani hayo mzungumzayo hivi mkenenda? 
Wakasimama na kukunda nyuso kwa msiba. 18 Aka- 
mjibu mmojawapo jina lakwe akiitwa Kileopa, akamwa- 
mbia, Wewe siku hizi waketi Jerusalem pekeyo hata 
usiyasikie yaliyotukia siku hizi? 19 Akawauliza, Ni 
kama yapi? Wakamwambia, Ni mambo yaliyompata 
Jesu Mnazari, aliyekuwa mtu nabii na uweza wa 
kunena na kutenda mbele za Mwenyiezi Mngu na 
za wenyeji wote: 20 tena jinsi makuhani wakuu 
na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya 
mauti wakamsalibu. 21 Na swiswi tulikuwa tukimtu: 
maini kuwa mtu huyo ndiye atakaewakomboa Isiraeli. 
Pamoja na haya yote, tangu kutendeka mambo hayo les 
pi tatu: 22 isipokuwa wanawake kadhawakadha watu 
wa kikaoni mwetu swiswi wametusangaza, waliokwenda 
kaburini asubuhi namapema; 23 wasikione kiwiliwili 
chakwe, wamekuja wametwambia kwamba wameona 


na malaika m Pd na kuwambia kwamba yu hai. 
OOIE 


198 LUKA 24 


24 Na wengine wa myongoni mwetu wamekwenda ku- 
ko kaburini wameona vivyo hivyo, kama walivyosema 
wanawake; illa yeye hawakumuona. 25 Akawambia, 
Enywi msiokuwa na fahamu, wenyi myoyo mizito ya 
kuamini yote yaliyosemwa ni manabii! 26 Ehe, 
haikumpasa Masihi kupatikana ni mambo haya, na 
kungia katika utukufu wakwe? 27 Akaanza tokea 
kwa Musa na manabii wote, akaweleza-eleza katika ma- 
andiko yote, kuliko mambo yapasayo nafusi yakwe. 28 


Keti pamoja naswi, kwa kuwa kumekuwa karibu 
na kutwa; na jua limekwisha punga tena. Akangia 
ndani illi kuketi nao. 80 Wakati alipoketi nao katika 
chakula, akatwaa mkate akaubarikia, na kuuvunda, 
kisha akawapa. 31 Yakafumbuka mato yao wakamta- 
mbua, kisha akawafitamania. 32 Wakasemezana wao 
kwa wao: Jee, hata myoyo yetu haikutuwaka ndani 
yetu, muda alipokuwa akitusumlia ndiani huku akitu- 
funulia maandiko? 33 Wakaondoka saa ileile, waka- 
rejea Jerusalem, wakawaona wale kumi na mmoja 
wamekutanika, wao na walio pamoja nao, 34 wasema 
kwamba, Bwana ameondoka ufuni kweli-kweli, nae ame- 
mtokea Simon. 35 Ikawa wao kuwapa habari ya 
mambo ya ndiani, na jinsi alivyojulikana ni wao kwa 
kule kuuvunda kwakwe mkate. 

36 Basi wa katika kusumlia maneno haya, mwenye- 
we akasimama katikati yao, akawambia, Amani na iwe 
kwenu. 37 Wakangiwa ni kituko, wakafanya oga, 
ikawa kudhani kwamba yule wamuonae ni roho. 38 
Akawambia, N nini kufazaika, tena n nini kuondokewa 
ni mawazo myoyoni mwenu? 39 Niangaliani mikono 
yangu na maguu yangu, ya kuwa ni mimi nafusi yangu. 
Nishikani-shikani mniangalie, kwani roho haina muwili 
na mifupa, kama munionavyo nayo mimi. 40 Akisha 

Google 


LUKA 24 199 


sema haya akawaonyesha mikono yakwe na maguu 
yakwe. 41 Basi walipokuwa hawajasadiki kwa fura- 
ha waliyaona, wakali kutaajabu, akawambia, Mna cha- 
kula hapa kilicho chote? 42 Wakampa kipande cha 
samaki wa kuoka, 43 akaitwaa akala mbele zao. 

44 Basi akawambia, Haya ndiyo maneno yangu 
niliyokuwa nikiwasumlia nikali pamoja nanywi; ya 
kwamba imepasa kutimia mambo yote niliyoandikiwa 
mimi katika taureti ya Musa na manabii na zaburi. 
45 Ndipo akawafunulia akili zao illi wapate elewa ni 
maandiko. 46 Akawambia, Ndivyo ilivyoandikwa, ku- 
patikana Masihi ni mambo haya, na kufufuka katika 
wafu kwa siku ya tatu; 47 na kuhubiriwa taifa zote 
ya kuzingatia na kusamehewa madhambi kwa Jina 
lakwe, mwanzo tangu Jerusalem. 48 Nyinywi ndinywi 
mashahidi katika mambo haya. 49 Na mimi hapa 
ahadi ya Babaangu naituma ije juu yenu: illa kaani 
mumu mjini, hata muvikwe uweza utokao juu. 

50 Akatoka nao hata palipokabili Bethania, akainua 
mikono yakwe, akawabarikia. 51 Yu katika kuwaba- 
“rikia vile akajitenga nao, ikawa kukwezwa juu mbingu- 
ni. 52 Nao wakamuabudu kisha wakarejea Jerusalem 
na furaha kuu, 53 wakawa ndani ya hekalu daima, 
wa katika kumbarikia Mwenyiezi Mngu. 


Google 


200 JOHANA 1 


INJILI TAKATIFU 


KAMA ALIVYOILETA - 


JOHANA. 


1 HAPO kwanza liko lile Neno, nalo Neno lilikuwa 
kwa Mwenyiezi Mngu, nalo INeno lilikuwa ni Mwenyi- 
ezi Mngu. 2 Hilo lilikuwako mwanzo kwa Mwenyiezi 
Mngu. 3 Vitu vyote vilifanywa kwakwe yeye, wala 
pasipokuwa na yeye hakikufanywa hata kitu kimoja 
ambacho kimefanywa. 4 Ndani yakwe mlikuwa na 
uzima, nao uzima ulikuwa ni muwanga wao wana-Ada- 
mu. 5 Nao muwanga hung'ara katika kiza, wala kiza. 
hakikuupata. 6 Alitokea mtu mmoja ametumwa ku- 
toka kwa Mngu, jina lakwe Johana. 7 Huyo alikuja 
kwa ushuhuda, apate ushuhudia ule muwanga, watu 
wote wapate amini kwa ajili yakwe. 8 Hakuwa mu- 
wanga yeye, alikuja apate ushuhudia muwanga. 9 
Ulikuwako muwanga ulio kweli, umtiao muwanga killa 
mtu, ukingia katika ulimwengu. 10 Alikuwamo uli- 
mwenguni, nao ulimwengu ulifanywa kwakwe huyo, 
wala ulimwengu haukumjua. 11 Alikujia vyakwe, wa- 
le wakwe wasimpokee yeye. 12 Na kadiri ya waliom- 
twaa akawapa amri, kufanyika wao vijana vya Mwenyi- 
ezi Mngu, hao waaminio kwa jina lakwe: 13 walio- 
zaliwa, si kwa damu, wala kwa kupenda kwa muwili, 
wala kwa kupenda kwa mtumume, isipokuwa kwa Mwe- 
nyiezi Mngu. 14 Nalo Neno likafanywa muwili, lika- 
bua kati yetu, naswi tukauona utukufu wakwe,—utukufu 


kama wa mzaliwa pekee, aliyetoka kwa Baba,—limeja- 
Google 


JOHANA 1 201 


wa n neema na kweli. 15 Johana akamshuhudia, aka- 
piga na kelele, anena, Huyu ndiye niliyesema kwamba, 
Mwenyi kuja nyuma yangu amekuwa kunitangulia, kwa 
kuwa alikuwa mbele yangu. 16 Kwa kuwa katika 
kujaa kwakwe swiswi tumetwaa sote, tumetwaa na ne- 
ema juu ya neema. 17 Kwa kuwa sharia ilipawa kwa 
mikono ya Musa, neema na kweli vilikuwa kwa mtkono 
ya Jesu Masihi. 18 Hakuna aliyemuona Mngu, po- 
pote; Mwana mzaliwa pekee, mwenyi kuwa katika kifua 
cha Baba, ndiye huyo aliyefunua. 

19 Na huu ndio ushuhuda wakwe Johana, wakati 
Mayahudi walipotuma kwakwe makuhani na Walawi 
kutoka Jerusalem, kwenda muuliza, Ndiwe nani? 20 
Nae akakubali, wala hakukana ; akakubali, akasema, 
Mimi siye Masihi. 21 Wakamuuliza, N nini basi? Ndi- 
we Elija wewe? Akasema, Siye mimi.—Wewe ndi- 
ye nabii? Akajibu, Si mimi. 22 Basi wakamwambia, 
Ndiwe nani? tupate wapa jawabu waliotuleta. Wase- 
maje kwa nafusi yako? 23 Akasema, Ndimi sauti ya 
apigae kelele barani, Inyosheni ndia ya Bwana, kama 
alivyosema nabii Isaia. 24 Nao walitumwa kutoka 
kwa Mafarisai. 25 Wakamuuliza, wakamwambia, Kwa- 
ni wewe kubaputizi, kwamba wewe hu Masihi, wala hu 
Elija, wala hu yule nabii? 26 Johana akawajibu, ase- 
ma, Mimi nabaputizi kwa maji; kati yenu amesimama 
huyo msiyemjua nyinywi, 27 mwenyi kuja nyuma 
yangu, ambae si kiasi changu kumfungulia kigwe cha 
kiatu chakwe. 28 Haya yalikuwa Bethania ng'ambu 
ya Jorodan, pahali alipokuwa Johana akibaputizi. 

29 Siku ya pili yakwe yuamuona Jesu amjia, akase- 
ma, Huyu ndiye, Kijana-cha-kondoo cha Mwenyiezi 
Mngu, kiondoacho dhambi za ulimwengu. 30 Huyu 
ndiye nliyenena habari yakwe, Kwaja mtu-mume nyuma 
yangu aliyekuwa kunitangulia, kwa kuwa alikuwa mbe- 
le yangu, saaa sikumjua mimi; illa apate fanywa 


202 JOHANA 1 


wazi kwa Isiraeli, ndipo nilipokuja mimi nikibaputizi 
kwa maji. 32 Akashuhudia Johana, yuasema kwamba, . 
Nimemuona Roho ashuka kama vile ndiwa kutoka 
mbinguni na kukaa juu yakwe. 33 Nami sikumjua 
yeye; lakini huyo aliyenileta kubaputizi kwa maji, hu- 
yo alinambia, Utakaemuona Roho amshukia juu yakwe 
na kukaa juu yakwe, huyo ndiye mwenyi kubaputizi 
kwa Roho Mtakatifu. 34 Nami nimeona, tena nime- 
shuhudia, ya kuwa huyu ni Mwana wa Mngu. 

35 Tena siku ya pili yakwe Johana alikuwa amesi- 
mama na wawili katika wanafunzi wakwe: 36 akam- 
uona Jesu yuenenda, akasema, Huyu ndiye, Kijana-cha- 
kondoo cha Mwenyiezi Mngu! 37 Wale wanafunzi 
wawili wakamsikia yuanena, wakamfuata Jesu. 38 
Akazunguka Jesu, kisha akiwaona walivyomfuata, aka- 
wambia, Mwatafutani? Wakamwambia, Rabii (nalo 
fasiri yakwe ni, Ewe Mwalimu), wakaa wapi? 39 Aka- 
wambia, Ndooni, nanywi mtaona. Wakaja basi waka- 
muona aketipo, wakaketi kwakwe siku ile, Ilikuwa 
kama saa ya kumi. 40 Ni Andarea, nduguye Simon 
Petero, aliyekuwa ni mmoja katika wawili bao waliosikia 
na Johana habari ile, wakamfuata. 41 Huyu akamzu- 
mbua kwanza Simon, nduguye halisa, akamwambia, 
Tumempata Mesia, ambalo fasiri yakwe ni Khristo 
(Masihi), 42 Akampeleka kwa Jesu. Jesu alipo- 
muona akamwambia, U Simon mwana wa Jona; 
wewe utaitwa Kefa, litafusiriwalo Petero (au, Jiwe). 

43 Siku ya pili yakwe akapendelea kuondoka kwenda 
Galili, akamuona Filipu: Jesu akamwambia, Nifuata. 
44 Nae Filipu alikuwa mtu wa Bethisaida, mtu wa mji 
wa Andarea na Petero. 45 Filipu akamzumbua Na- 
thanaeli, akamwambia, Tumemuona aliyeandikiwa ni 
Musa katika taureti, na vyuo vya manabii, nae ni Jesu 
mwana wa Jusufu, ni mtu wa Nazarethi. 46 Nathana- 
eli akamwambia, Nazarethi yaweza kutoka kitu chema ? 


Google 


JOHANA 2 203 


Filipu akamwambia, Ndoo ukaangalie. 47 Jesu aka- 
muona Nathanaeli yuamjia, akamtaja, Huyu ndiye, 
Muisiraeli kwa -y hamuna hila ndani yakwe! 
48 Nathanaeli akamwambia, Wanijua wapi ? Jesu aka- 
mjibu akamwambia, Kwanza Filipu hajakwita, ulipoku- 
wa tini ya mtini, nilikuona mimi. 49 Nathanaeli 
akamjibu, Rabii, wewe ndiye Mwana wa Mngu, wewe 
ndiye Mfaume wa Isiraeli. 50 Jesu akamjibu akamwa- 
mbia, Waamini kwa kuwa nlikwambia, Nimekuona 
tini ya mtini? Utaona makubwa kupita haya. 
51 Akamwambia, Ni kweli, ni kweli nawambia, mtazi- 
ona mbingu kufunguka, na malaika wakwe Mwenyiezi 
Mngu wakwea wakishuka juu ya Mwana wa bin- 
Adamu. 

2 HATA siku ya tatu kulikuwa na harusi Kana ya 
Galili, na mamae  yasba alikuwa papo. 2 Na Jesu na 
wanafunzi wakwe walikuwa wamekwitwa harusini. 
3 Hata ilipowatindikia divei, mamae Jesu akamwa- 
mbia, Hawana divei 4 Jesu akamwambia, N'na nini 
mimi na wewe, mwanamke? Haijajasaa yangu. 5 Ma- 
mae akawambia watumishi, Awambialo lote, fanyani. 
6 Napo palikuwa na kasiki sita za mawe zimesimama 
kama kutawadha kwao Mayahudi, killa moja yakundu- 
kia kiasi cha nzio mbili tatu. 7 Jesu akawambia, 
Jazani maji kasiki. Wakazijaza tele. 8 Akawambia, 
Tekani sasa, mkampelekee mkuu wa kikao. Wakam- 
pelekea. 9 Hata mkuu wa kikao alipoyaonda maji, 
yamekuwa divei, wala hajui itokapo; wajuao ni wale 
watumishi walioyateka maji: mkuu wa kikao akamwita 
bwana-harusi; 10 kisha akamwambia, Killa mtu kwa- 
nza huleta divei njema, hata watu wakisha kunwa 
sana, akaleta isiyokuwa nzuri: nawe divei nzuri umei- 
zuia hata sasa. 11 Mwanzo huu wa ishara zakwe alifa- 
nya Jesu Kana ya Galili, akaufanya wazi utukufu 
wakwe; w nzi wakwe wakaamini kwakwe. - 


Go gie 


204 JOHANA 8 


12 Baada ya haya akashukia Kaperinaum, mwenye- 
we na mamae na nduguze na wanafunzi wakwe, waka- 
kaa huko siku zisizokuwa nyingi. 

13 Na Pasaka ya Mayahudi ilikuwa karibu, na Jesu 
alikwea akenda Jerusalem. 14 Akaona katika hekalu 
watu wauza ng'ombe na kondoo na ndiwa, na wenyi 
kubadili pesa wamekaa. 15 Akafanya kikoto cha ka- 
mbaa,akawatoa wote katika hekalu, kondoo kwa ng'ombe, 
na pesa za wenyi kuvunda pesa akazimwaya, akazipin- 
dua na meza zao; 16 akawambia wenyi kuuza ndiwa, 
Yaondoeni haya humu, msiifanye nyumba ya Babaangu 
ni nyumba ya biashara; 17 Wakakumbuka wanafunzi 
wakwe kuwa imeandikwa, Wivu wa nyumba yako uta- 
nila. 18 Basi Mayahudi wakamjibu, wakamwambia, Ni 
ishara gani utuonyeshayo hata ukafanya haya? 
19 Akawajibu Jesu akawambia, Ivundeni hekalu hii, 
nami kwa siku tatu taisimamisha. 20 Basi wakasema 
Mayahudi, Hekalu hii imejengwa kwa myaka arubaini 
na sita, nawe utaisimamisha kwasiku tatu? 21 Nae 
alisema katika hekalu ya muwili wakwe. 22 Basi hapo 
aliposimamishwa kutoka kwa wafu, wanafunzi wakwe 
wakakumbuka ya kuwa amesema neno hili ; wakayaami- 
ni yale maandiko, na neno lile alilolinena Jesu. 

23 Hata alipokuwapo Jerusalem wakati wa Pasaka 
katika idi, wakaamini watu wangi kwa jina lakwe, wa- 
kiona ishara zakwe alizokuwa akifanya. 24 Nae mwe- 
nyewe Jesu asiiaminishe nafusi yakwe kwao, kwa vile 
awajuavyo watu wote; 25 na kwa vile asivyokuwa 
na haja yeye ya mtu kushuhudia habari ya bin-Adamu, 
kwani alikuwa akijua mwenyewe lililo katika bin- 
Adamu. 

3 PALIKUWA na mtu mmoja katika Mafarisai jina 
lakwe akiitwa Nikodemo, nae ni mkubwa katika Maya- 
hudi. 2 Huyo akamwendea Jesu usiku, akamwambia, 


Ewe Rabii, twakujua u mwalimu, umekuja kutoka kwa 
Google 


JOHANA 8 205 


Mngu, kwani hapana awezae kuzifanya ishara hizo ufa- 
nyazo wewe isipokuwa Mwenyiezi Mngu yu pamoja nae. 
8 Jesu akamjibu akamwambia, Ni kweli, ni kweli, na- 
kwambia, asipozaliwa mtu uzazi utokao juu, asipozaliwa 
upya mtu, hawezi kuuona ufaume wa Mwenyiezi Mngu. 
4 Nikodemo akamwambia, Huwaje mtu kuzaliwa ali 
mzee? Aweza kungia mara ya pili tumboni mwa ma- 
mae akazaliwa? 5 Jesu akamjibu, Ni kweli, ni kweli, 
nakwambia, asipozaliwa mtu kwa maji na Roho, hawezi 
kuungia ufaume wa Mwenyiezi Mngu. 6 Kilichozaliwa 
kwa muwili ni muwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni 
roho. 7 Sione ajabu ya kuwa nimekwambia, Imewapa- 
sa kuzaliwa uzazi utokao juu, kuzaliwa upya. 8 Upepo 
huvumia upendako, na sauti yakwe waisikia, illa huuoni 
utokeako, wala wendeako. Ndivyo awavyo killa aliye- 
zaliwa kwakwe Roho.. 9 Nikodemo akamjibu, akam- 
wambia, Mambo haya huwaje, hata yakawa hivyo? 
10 Jesu akamjibu akamwambia, Wewe u mwalimu wa 
Isiraeli, na haya hayakwelei? 11 Ni kweli, ni kweli, 
nakwambia, Swiswi twanena tuyajuayo, twashuhudia 
tuliyoyaona, wala ushuhuda wetu hamuukubali. 12 
Kwamba nimewambia ya duniani msiamini, mtaaminije 
nikiwambia ya mbinguni? 13 Tena hakuna aliyepaa 
akenda mbinguni illa huyo aliyeshuka mbinguni, nae 
huyo ni Mwana wa bin-Adamu mwenyi kuwako mbi- 
nguni. 14 Tena kama Musa alivyomuinua nyoka ka- 
tika bara, imempasa Mwana wa bin-Adamu kuinuliwa 
vivyo: 15 illi kwamba killa mwenyi kuamini kwakwe 
awe na uzima wa milele. 

16 Kwani Mwenyiezi Mngu jinsi alivyoupenda 
ulimwengu, amewapa watu Mwanawe mzaliwa pekee, 
killa mwenyi kuamini kwakwe asipotee, awe na uzima 
wa milele, 17 Kwani Mwenyiezi Mngu hakumtuma 
Mwanawe kuja ulimwenguni kwamba akauhukumu 
Ra a c maii ulimwengu upate okoka kwakwe. 


206 JOHANA 8 


18 Mwenyi kuamini kwakwe hahukumiwi; asiyeamini 
amekwisha hukumiwa, kwa kuwa hakuamini kwa jina 
la Mwana mzaliwa pekee wa Mngu. 19 Nayo ndiyo 
hukumu, hiyo, ya kuwa muwanga umengia ulimwe- 
nguni, watu wakakipenda kiza zaidi ya muwanga, 
kwani zile kazi zao zilikuwa mbovu. 20 Kwani killa 
mwenyi kutenda ya aibu autukia muwanga, nae hawe- 
ndei muwanga, zisije : zikakashifiwa zile kazi zakwe. 
21 Na mwenyi kufanya kweli huwendea muwanga, illi 
kazi zakwe zipate fanywa wazi, ya kuwa zimetendwa 
katika Mngu. 

22 Baada ya haya alikwenda Jesu na wanafunzi 
wakwe nti ya Judea; ikawa kukaa huko pamoja nao, 
akibaputizi. 23 Na Johana nae alikuwa akibaputizi 
Ainon, nako ni karibu na Shalim, kwa kuwa huko maji 
ni mangi, watu wakimwendea na kubaputizwa. 
24 Kwani Johana alikuwa hajatiwa bado gerezani. 
25 Basi, kukangia mashindano ya wanafunzi wa Johana 
na Yahudi mmoja katika habari ya tahara. 26 Waka- 
mwendea Johana, wakamwambia, Ewe Rabii, huyo 
mliyekuwa nyote ng'ambu ya Jorodan, huyo uliyemshu- 
hudia, mbona yuabaputizi; nae watu wote humwendea. 
27 Akajibu i Awe akasema, Hawezi mtu kupokea 
lolote, isipokuwa alilopawa kutoka mbinguni. 28 Nyi- 
e wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema, 

imi siye Masihi, illa nimetumwa mimi mbele yakwe. 
29 Aliye nae bibi-harusi, ndiye bwana-harusi : na yule 
rafikiye bwana-harusi aliyesimama na kumsikiza, aifura- 
hia sana ile sauti yakwe bwana-harusi. Basi hii furaha 
yangu niliyo nayo imetimia. 30 Imepasa yeye kukua, 
mimi kupungua. 

31 Ajae kutoka juu, huyu yu juu ya yote. Atokae 
duniani, huyu ni mtu wa duniani, nae anena ya duniani, 
Ajae kutoka mbinguni, huyu yu juu ya yote. 32 Ali- 
yoyaona akayasikia, ndiyo ayashuhudiayo, wala hapana 

Google 


JOHANA 4 207 


aukubaliye ushuhuda wakwe. 33 Aliyeukubali ushu- 
huda wakwe amepiga muhuri ya kwamba Mwenyiezi 
Mngu ni kweli. 34 Kwani aliyetumwa ni Mwenyiezi 
Mngu huyanena maneno yakwe Mwenyiezi Mngu. 
Kwani Mngu hapi kwa kipimo yule Roho. 35 Yeye 
Baba ampenda Mwana, nae amempa vitu vyote kuwa 
navyo mkononi mwakwe. 36 Aaminiye kwa Mwana, 
huyu yuna uzima wa milele; na asiyemtii Mwana 
hataona uzima, illa ghadhabu za Mwenyiezi Mngu 
zimemkalia juu yakwe. : 

4 BASI,pale alipojua yeye Bwana kwamba wamesikia 
Mafarisai kwamba Jesu afanya wanafunzi akibaputizi 
watu wangi kuliko Johana 2 (wala siye Jesu nafusi 
yakwe aliyewabaputizi, illa wanafunzi wakwe), 3 aka- 
ata nti ya Judea, akenda zakwe Galili mara ya pili. 
4 Nae alikuwa hana budi ya kupita ndani ya Samaria. 
5 Basi akapita katika mji mmoja wa Samaria ukiitwa 
Sukharu, pahali karibu na kiwanda Jakubu alichompa 
Jusufu mwanawe. 6 Na kisima cha Jakubu kilikuwa 
papo. Basi kwa vile alivyokuwa amechoka Jesu kwa 
kama wakati wa saa ya sita. 7 Akaja mwanamke wa 
humo Samaria, kuja kuteka maji. Jesu akamwambia, 
Nipa maji ninwe. 8 Kwani wanafunzi wakwe wali- 
kuwa wameondoka wamekwenda mjini kununua vyakula, 
9 Basi yule mwanamke wa Samara akamwambia, 
Imekuwaje wewe Yahudi kunitaka maji ya kunwa, 
nami ni mwanamke wa Samaria? Kwani Mayahudi 
hawatangamani nao watu wa Samaria, 10 Jesu aka- 
mjibu akamwambia, Kwamba ulikijua kile kipawa cha 
M wenyiezi Mngu, nae n nani akwambiae, Nipa maji 
ninwe, ungelimtaka yeye, nae angekupa maji yaliyo hai. 
11 Mwanamke akamwambia, Ewe Bwana, hata cha 
kutekea huna, na kisima ni kikubwa; basi umeyapata 
wapi maji yaliyo hai? 12 Wewe u mkubwa kuliko 


Google 


208 JOHANA 4 
babaetu Jakubu aliyetupa kisima, akanwa tumo yeye 


na wanawe na nyama zakwe za mji? 13 Jesu akamjibu 
akamwambia, Maji haya killa mwenyi kunwa ataona 
tena kiu; 14 illa anwae maji ntakayompa mimi haoni 
kiu milele, awae yote, isipokuwa maji hayo ntakayompa 
mimi yatakuwa ndani yakwe ni kijito cha maji ya 
kububujikia uzima wa milele. 15 Mwanamke aka- 
mwambia, Nipa nami maji hayo, Bwana, nisipate ona 
kiu, wala nisije hapa nikiteka maji. 16 Jesu akamwa- 
mbia, Enda kamwite mumeo, uje nae hapa. 17 Mwa- 
namke akamjibu akamwambia, Sina mume mimi. Jesu 
akamwambia, Una haki ulivyosema, Sina mume; 
18 kwani waume uliokuwa nao ni watu watano, na 
uliye nae sasa siye mumeo: hivi umesema kweli. 
19 Mwanamke akamwambia, Ewe Bwana, nakuona u 
nabi. 20 Babazetu walikuwa wakiabudu katika 
kilima hiki, nanywi mwasema kwamba Jerusalem 
ndiko kufaako kuabudu. 21 Jesu akamwambia, 
Niamini mwanamke: yaja saa ambayo hamtamuabudu 
Baba katika kilima hiki wala hata Jerusalem. 22 Nyi- 
nywi mwaabudu msichokijua; swiswi twaabudu tuki- 
juacho: kwa kuwa wokofu hutoka kwa Mayahudi. 
23 Lakini yaja saa, nayo ipo sasa, ambayo waabuduo 
halisi watamuabudu Baba katika roho na kweli. Kwani 
Baba awatafuta watu kama hao, wenyi kumuabudu. 
24 Ni roho Mwenyiezi Mngu; nao wenyi kumuabudu 
imewapasa kuabudu katika roho na kweli. 25 Mwa- 
namke akamwambia, Nimejua: ya kuwa yuaja. Mesia 
(ambae aitwa Masihi): atakapokuja huyo, atatufunulia 
mambo yote. 26 Jesu akamwambia, Mimi mwenyi 
kusema nawe ndiye huyo. 

27 Yu katika hayo wakaja wanafunzi wakwe; ikawa 
kutaajabu kwa vile asemavyo na mwanamke; asiseme 
mmojawapo, Watakiani? au, Kwani kusema nae? 
28 Basi yule mwanamke akauata mtungi wakwe, akao- 

Google 


JOHANA 4 209 


ndoka akenda mjini; akawambia wale watu, 29 Twe- 
ndeni, mkamuangalie mtu aliyenambia nliyoyatenda 
yote: kwenda huyu akawa ndiye Masihi? 30 Waka- 
toka mjini kumwendea. 31 Kitambo hicho ikawa wana- 
funzi wakwe kumtaka, wamwambia, Ewe Rabii, laa 
chakula. 32 Akawambia, Chakula nnacho mimi nyi- 
nywi msichokijua. 33 Basi wanafunzi walikuwa 
kusemezana, wenda mtu amemletea chakula? 
34 Jesu akawambia, Mimi chakula changu ni kutenda 
mapenzi yakwe aliyenileta, na kuitimiza kazi yakwe. 
35 Nyinywi hamsemi kwamba, Huwa baada ya miezi 
mine yakaja mavuno? Haya ndiyo, nawambia, inuani 
mato yenu, mkayaangalie mashamba, ya kuwa yamekwi- 
sha kuwa meupe kwa mavuno. 36 Mwenyi kuvuna 
hupokea mshahara, akakusanya matunda kwa maisha 
ya milele, yule mwenyi kupanda apate furahi pamoja 
na mwenyi kuvuna. 37 Kwani katika habari hii lime- 
kuwa kweli neno lile, ya kwamba, Mmoja hupanda, mwe- 
nziwe akavuna. 38 Mimi nliwatuma mukayavune 
msiyoyataabikia: waliotaabika “ni wengine, nanywi 
mmengia katika taabu yao... 

39 Na katika mji ule ni wangi Wasamaria walioamini 
kwakwe kwa ajili ya maneno ya yule mwanamke aliye- 
shuhudia ya kwamba, Alinambia nliyoyatenda yote. 
40 Hata walipomwendea wale Wasamaria, ilikuwa 
kumtaka akae kwao; ikawa kukaa siku mbili. 41 
Wakaamini watu wangi zaidi kwa ajili ya neno lakwe ; 
42 wakimwambia mwanamke, Sasa twaamini, wala si 
kwa ajili ya usemayo wewe; kwani tumesikia wenyewe, 
tena tumemjua huyu, ya kuwa hakika yakwe ni Mwo- 
kozi wa ulimwengu. 

43 Hata baada ya siku mbili hizo akaondoka huko, 
akenda Galili. 44 Kwani mwenyewe Jesu alishuhudia 
ya kwamba, nabii hapati hishima katika nti yakwe yeye. 
45 Basi e Paa fika Galili wenyewe Wagalili 

Google 


210 JOHANA 5 


wakampokea, kwa kuwa ni watu walioyaona yote 
aliyoyatenda Jerusalem wakati wa idi; kwani nao 
walikwenda huko idi. 

46 Basi akenda tena Kana ya Galili, huko alikoyafa- 
nya divei yale maji; nako kulikuwa na mtu mmoja wa 
ufaume mwanawe hawezi Kaperinaum. 47 Huyo 
aliposikia kwamba Jesu amekuja Galili kutoka Judea, 
akaondoka akamwendea, akamtaka ashuke, aje akampo- 
ze mwanawe, kwani yuataka kufa. 48 Basi Jesu aka- 
mwambia, Msipoona ishara na mambo ya ajabu, hamta- 
amini kamwe. 49 Mtu wa ufaume akamwambia, Ewe 
Bwana, shuka kisijafa kitoto changu. 50 Jesu aka- 
mwambia, Enenda, mwanayo yu hai. Akaliamini yule 
mtu lile neno aliloambiwa ni Jesu, akenda. 51 Nae 
yu katika kushuka, akatokewa ni watumwa wakwe, 
wamwambia ya mtoto wakwe kuwa hai. 52 Basi 
akawauliza habari ya saa aliyoanza kuona vyema. 
Ndipo wakamwambia, Jana wakati wa saa sabaa homa 
ilimuata. 53 Basi akajua babae kwamba ndiyo saa 
ile aliyoambiwa ni Jesu, Mwanayo yu hai; akaamini, 
yeye na nyumba yakwe nzima. 54 Hii ndiyo ishara 
ya pili tena aliyoifanya Jesu, alipokwisha kwenda Galili 
kutoka Judea. 

5 BAADA ya haya ilikuwa idi ya Mayahudi, Jesu 
akakwea akenda Jerusalem. 

2 Na huko Jerusalem, Lango la Kondoo, kuna 
birika, yaitwa Kihibirania Bethesida, ina matao matano. 
3 Humo walikuwa wamelala wagonjwa kundi zima; 
vipofu, viguu, waliopooza. 5 Na pabali hapo' pana 
mtu, hawezi muda wa myaka thalathini na mi- 
nane. 6 Mtu huyo Jesu alipomuona amelala, nae 
alimjua kwamba sasa yuna siku nyingi, akamwambia, 
Wataka upoe uwe mzima? 7 Yule mgonjwa akamjibu, 
Ewe Bwana, sina mtu wa kunitia birikani wakati 
wa kutezeshwa maji, ela wakati nijao mimi huwa mtu 


Google 


JOHANA 5 211 


mwengine ashuka mbele yangu. 8 Jesu akamwambia, 
Inuka, tukua na kitanda chako wenende. 9 Mara ile 
akapoa yule mtu; akatukua kitanda chakwe, akenenda. 

Nayo siku ile ilikuwa ya sabatu. 10 Basi ilikuwa 
Mayahudi kumwambia yule aliyepozwa, Leo ni sabatu, 
wala si halali kwako kukitukua kitanda. 11 Nae 
akawajibu, Huyo aliyenipoza ndiye aliyenambia, Kitu- 
kue kitanda chako wende. 12 Wakamuuliza, N nani 
huyo mtu aliyekwambia, Tukua wenende? 13 Nae 
aliyepozwa hamjui n nani; kwani Jesu alitoka kati, 
kwa kuwapo ghasia pahali hapo. 14 Baada ya haya 
Jesu akampata katika hekalu, akamwambia, Angalia, 
umepozwa ; usikose tena, usije ukakutwa n neno dhaifu 
zaidi. 15 Akaondoka yule mtu, akenda akawapa 
habari Mayahudi, ya kwamba Jesu ndiye aliyempoza. 
16 Ikawa ndiyo sababu ya Mayahudi kumuudhi Jesu, 
kwa vile alivyokuwa akitenda mambo haya kwa siku ya 
sabatu. 17 Jesu akawajibu, Babaangu hata sasa akali 
akitenda kazi, nami natenda kazi. 18 Basi kwa ajili 
ya neno hili, wakazidi Mayahudi kutafuta ndia ya 
kumuua, kwa kuwa hakuivunda sabatu tuu, alimwita 
na Mwenyiezi Mngu babae, akawa mwenyi kujifanya 
sawa na Mwenyiezi Mngu. 

19 Basi Jesu akawajibu akawambia, 

Ni kweli, ni kweli, nawambia, hawezi Mwana kute- 
nda neno kwa nafusi yakwe, isipokuwa amuonalo Baba 
yualitenda ; kwani bayo ayatendayo yeye ndiyo ayate- 
ndayo Mwana vivile. 20 Kwani Baba ampenda yeye 
Mwana, nae humuonyesha mambo yote ayatendayo 
mwenyewe; atamuonyesha na kazi za kupita hizi, 
mpate taajabu. 21 Kwani vile Baba awasimamishavyo 
wafu akiwapa uhai, na Mwana nae huwapa uhai vilevi- 
le hao atakao kuwapa. 22 Kwani Baba nae hamuhu- 
kumu mtu, illa hukumu yote amempa Mwana; 23 
watu wote wapate muhishimu Mwana, kama vile 


Google 


212 JOHANA 5 


wamuhishimuvyo Baba. Asiyemuhishimu Mwana ha- 
muhishimu Baba aliyemleta. 24 Ni kweli, ni kweli, 
nawambia ya kwamba, mwenyi kusikia neno langu, 
na kumuamini aliyenileta, yuna uzima wa milele, wala 
hangii katika hukumu, illa amekwisha pita kutoka 
mautini kungia uzimani. 25 Ni kweli, ni kweli nawa- 
mbia ya kwamba, saa yaja, tena sasa imekwisha kuwapo, 
wafu watakapoisikia sauti yakwe Mwana wa Mngu, nao 
wakisha isikia watakuwa hai. 26 Kwani kama vile 
Baba alivyo na uzima ndani ya nafusi yakwe, ndivyo 
alivyompa Mwana nae, kuwa na uzima ndani ya nafusi 
yakwe: 27 nae amempa amri ya kufanya hukumu, 
kwa kuwa ni Mwana wabin-Adamu. 28 Msitaajabuni 
kwa hayo; kwa kuwa yaja saa, watakayoisikia sauti 
yakwe wote walio makaburini, 29 watoke nde; 
waliofanya mema kwa kufufuliwa kwa uzima, waliofanya 
mabaya kwa kufufuliwa kwa hukumu. 

30 Siwezi mimi kufanya neno kwa nafusi yangu; ni 
kama nisikiavyo, hivyo nihukumuvyo. Nami hukumu 
yangu ni ya haki, kwa kuwa sitafuti mapenzi yangu 
mimi, illa mapenzi yakwe aliyenileta. 31 Nikiwa 
najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli 
32 Mwenyi kunishuhudia mimi ni mwengine, nami ni- 
mejua kuwa ni kweli ushuhuda wakwe anishuhudiao. 
33 Mlituma ujumbe nyinywi kwa Johana akaishu- 
hudia ile kweli. 34 Nami siupokei kwa mtu ushuhuda ; 
illa nayasema haya, nyinywi mupate okoka. 35 Ali- 
kuwa yule ndiye taa ya kuwaka na kung'ara: nanywi 
mliona vyema kuufurahia kitambo kidogo ule muwa- 
nga wakwe. 36 Nami ushuhuda nlio nao ni ukubwa 
kuliko ule wa Johana: kwani hizo kazi alizonipa 
Baba kuzitimiza, hizo nizitendazo, ndizo zinishuhudiazo, 
ya kuwa aliyenituma ni Baba. 37 Nae Baba aliyenileta, 
yeye amenishuhudia. Hamjasikia sauti yakwe popote, 
wala sura zakwe hamjaziona. 38 Na neno lakwe ha- 

Google 


JOHANA 6 213 


mnalo lenyi kukaa ndani yenu; kwa kuwa hamu- 
muamini huyo aliyetumwa nae. 39 Mwatafuta ka- 
tika maandiko, kwa hivyo mujidhaniavyo kuwa na uzi- 
ma wa milele humo; nayo ndiyo yanishuhudiayo. 
40 Nanywi hamtaki kunijia mkapata kuwa na 
uzima. 41 Utukufu sipokei kwa watu. 42 Illa 
nimewajua nyinywi, ya kwamba mapenzi yakwe 
Mwenyiezi Mngu hamnayo ndani ya nafusi zenu. 43 
Mimi nimekuja kwa jina la Babaangu, nanywi hamni- 
pokei; atakapokuja mtu mwengine kwa jina lakwe 
yeye, mtampokea. 44 Mwaweza wapi kuamini nyi- 
nywi, watu mpokeanao utukufu wenyewe kwa wenye- 
we, msioutafuta utukufu upatikanao kwa Mwenyiezi 
Mngu aliye pweke? 45 Msione kuwa tawashitaki kwa 
Baba; yuko awashitakiye, nae ni Musa, huyo mumtu- 
mainiye, 46 Kwani kwamba mlimuamini Musa, mnge- 
niamini mimi; kwani ndiye aliyeandika habari yangu. 
47 Nanywi kwamba maandiko yakwe hamuyaamini, 
mtayaamini wapi maneno yangu ? 

6 BAADA ya haya akaondoka Jesu akenda ng'ambu 
ya bahari ya Galili, nayo ndiyo bahari ya Tiberia. 2 
Akaandamwa ni watu makundi-makundi, kwa kuwa wa- 
likuwa waziona ishara awafanyiazo wenyi magonjwa. 3 
Akak wea kilimani Jesu, akaketi huko pamoja na wanafu- 
nzi wakwe. 4 Na Pasaka ilikuwa karbu, nayo ndiyo idi 
yao Mayahudi. 5 Basi Jesu akainua mato A ioii hata 
alipowaona ni wangi sana watu wamjiao, akamwambia 
Filipu, Tukanunue wapi mikate, hawa wapate kula? 
6 Nalo alilinena kwa kumjaribu, kwani aliyajua mwe- 
nyewe atakayokuja yafanya. 7 Filipu akamjibu, Mika- 
te ya dinari miateni haiwatoshi killa mmoja akatwaa 
kidogo. 8 Mmoja katika wanafunzi wakwe, Andarea, 
nduguye Simon Petero, akamwambia, 9 Hapa pana 
kijana kimoja, yuna mikate mitano ya shairi, na samaki 
wawili È a p ni kitu gani hicho, cha kuwatosha watu 

OOIE 


214 JOHANA 6 


wangi hivi? 10 Jesu akasema, Watengezeni watu wa- 
keti nti. Napo palikuwa na majani mangi mabiti pahali 
hapo. Basi wakaketi, watu waume hisabu yao wapata 
alifu tano. 11 Basi Jesu akaitwaa mikate, hata alipo- 
shukuru akaweneza walioketi, na katika wale samaki 
vilevile, kadiri ya walivyotaka. 12 Hata walipokwisha 
shiba, akawambia wanafunzi wakwe, Kusanyani mako- 
mbo yaliyosalia, kisipotee kitu. 13 Basi wakayakusa- 
nya ; wakajaza vikapu kumi na viwili, makombo yato- 
kayo katika mikate mitano ya shairi, yamewasalia 
waliokula. 14 Basi wale watu walipoona ishara aliyoi- 
fanya, wakasema, Huyu ndiye kweli nabii ajae ulimwe- 
nguni. 

15 Basi alipojua Jesu ya kwamba wataka kuja 
kumtukua kwa nguvu kumfanya mfaume, akajitenga, 
akenda tena kilimani pekee. 

16 Hata ilipongia Jioni wakateremka wanafunzi 
wakwe wakenda upande wa bahari. 17 Wakapanda 
chomboni; ikawa kwenenda ng'ambu ya bahari, kwenda 
Kaperinaum. Na wakati huo kumekwisha funga 
kiza, nae Jesu hajawafikia; 18 tena bahari yaanza 
kuusha kwa upepo mwingi uvumao. 19 Basi walipo- 
kwisha vuta makasia mwendo wa mitupo ya mshare 
ishirini na mitano, au thalathini, wakamuona Jesu 
yuenenda juu ya bahari, nae amekuwa karibu nacho 
chombo: wakacha. 20 Nae akawambia, Ni mimi: 
msiche! 21 Basi wakapendelea kumtwaa kumtia cho- 
mboni: mara hiyo chombo kikafikilia nti waliyokuwa 
wakiyendea. 

22 Kwa siku ya pili yakwe, ule mkutano wa watu 
uliosimama ng'ambu ya bahari, waliona hakuna tena 
chombo huko illa kimoja, na Jesu walimuona hakungia 
pamoja na wanafunzi wakwe mle chomboni, walioondoka 
ni wanafunzi peke yao,—23 lakini vilikuja vyombo 
vyatoka Tiberia, karibu na pahali hapo walipokula mi- 

Google 


JOHANA 6 215 


kate wakati Bwana aliposhukuru,—24 basi ule mkutano 
walipomuona Jesu ya kuwa hako huko wala wanafunzi 
wakwe, wakangia wenyewe mle vyomboni, wakenda hata 
Kaperinaum, kwenda kumtafuta Jesu. 25 Hata wa- 
lipomuona ali ngambu ya bahari, wakamwambia, Ewe 
Rabii, umekuja lini hapa? 26 Jesu akawajibu, akase- 
ma, Ni kweli, ni kweli nawambia, hivi hamunitafuti kwa 
mlivyoziona ishara, isipokuwa kwa mlivyokula katika 
ile mikate mkashiba. 27 Msitumike kutuma vyakula 
ambavyo vyaharibika, tumikani kutuma ambavyo ni 
vya kudumu katika maisha ya milele, mtakavyopawa ni 
Mwana wa bin-Adamu; kwani huyo ndiye a g e 
muhuri ni Baba, maana, Mwenyiezi Mngu. 28 Basi 
wakamwambia, Tufanyeje basi, tupate tumika katika 
kazi za Mwenyiezi Mngu? 29 Jesu akawajibu, akawa- 
mbia, Hii ndiyo kazi yakwe Mwenyiezi Mngu: ya nyi- 
nywi kuamini kwakwe aliyetumwa nae. 30 Basi 
wakamwambia, Wafanya ishara gani wewe, tupate ona, 
tukuamini ? watendani? 31 Babazetu walla mana 
barani, kama ilivyoandikwa: Aliwapa mikate kula 
itokayo mbinguni. 32 Basi Jesu akawambia, Ni kweli, 
ni kweli nawambia; mikate itokayo mbinguni hakuwapa 
Musa, illa Babaangu yuawapa mkate utokao mbinguni, 
wa kweli: 33 kwani mkate wakwe Mwenyiezi Mngu 
ni huo ushukao mbinguni, uupao uzima ulimwengu. 34 
Basi wakamwambia, Bwana, siku zote tupe mkate huo. 
35 Jesu akawambia, Mimi ndio mkate wa uzima : mwe- 
nyi kuja kwangu haoni ndaa kamwe, wala mwenyi kua- 
mini kwangu hashikwi ni kiu popote. 36 Illa niliwa- 
mbia ya kwamba mmeniona, kisha hamuamini. 37 
Chote hicho anipacho Baba chaja kwangu; nae ajae 
kwangu simtupi nde kamwe. 38 Kwani hivi sikushuka 
mbinguni kutaka kufanya mapenzi yangu, illa mapenzi 
yakwe aliyenileta. 39 Nayo haya ndiyo mapenzi 
ai Aa mya ya kwamba, katika hilo alilonipa lote 


216 JOHANA 6 


nisipoteze kitu, nilisimamishe kwa siku ya mwisho. 40 
Kwani mapenzi yakwe Babaangu ni haya: Killa mwe- 
nyi kumuangalia Mwana na kuamini kwakwe, awe na 
uzima wa milele; tena tamsimamisha mimi kwa siku 
ya mwisho. 

41 Basi ilikuwa Mayahudi kumnung'unikia, kwa ali- 
vyosema, Mimi ndio mkate ulioshuka mbinguni. 42 
Ikawa kusema, Huyu siye Jesu mwana wa Jusufu, 
tumjuae babae na mamae? Mbona sasa asema, Nime- 
shuka mbinguni? 43 Jesu akawajibu, akawambia, 
Msinung'unike nyinywi kwa nyinywi. 44 Hakuna 
mtu awezae kunijia, asipovutwa ni yeye Baba aliyenileta : 
nami tamsimamisha kwasiku ya mwisho. 45 Imeandi- 
kwa katika vyuo vya manabii, Nao watakuwa watu wa- 
liofunzwa ni Mwenyiezi Mngu, wote. Killa mtu aliyesi- 
kia na Babaangu akajifunza, huja kwangu. 46 Si kwa- 
mba mtu amemuona Baba, illa huyo atokae kwa Mwe- 
nyiezi Mngu, huyo ndiye aliyemuona Baba. 47 Ni kweli, 
ni kweli, nawambia: mwenyi kuamini yuna uzima wa 
milele. 48 Mimi ndio mkate wa uzima. 49 Babazenu 
barani walikula mana, wakafa. 50 Huo ndio mkate 
ushukao mbinguni; wa mtu kuula wala asife. 51 Mimi 
ndio mkate uishio, ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu 
akila katika mkate huu, ataishi milele: naam, mkate 
ntakaoutoa mimi ndio nyama ya muwili wangu kwa ajili 
ya uzima wa ulimwengu. 

52 Basi ikawa kuteta Mayahudi wenyewe kwa wenye- 
we, wasema, Aweza wapi mtu huyu kutupa nyama ya 
muwili wakwe kuila? 53 Basi Jesu akawambia, Ni 
kweli, ni kweli nawambia, ya kwamba, msipoila nyama 
ya muwili wakwe Mwana wa bin-Adamu, na kuinwa 
damu yakwe, hamna uzima nyinywi ndani yenu. 54 
Mwenyi kuila nyama ya muwili wangu na kuinwa damu 
yangu yuna uzima wa milele, nami tamsimamisha kwa 
siku ya mwisho. 55 Kwani nyama ya muwili wangu 


Google 


JOHANA 6 217 


ndicho chakula cha kweli, damu yangu ndicho kinwewa 
cha kweli. 56 Mwenyi kuila nyama ya muwili wangu, 
na kuinwa damu yangu, hudumu ndani yangu, nami 
ndani yakwe. 57 Kama vile alivyonituma yeye Baba 
aishiye, na vile niishivyo mimi kwa huja yakwe Baba; 
ndivyo na yule mwenyi kunila atakavyoishi kwa huja 
yangu. 58 Huu ni ule mkate ulioshuka mbinguni: si 
kama vile walivyokula mababa, wakafa,—mkate huu 
mwenyi kuula ataishi milele, 59 Maneno haya aliya- 
sema msikitini, alipokuwa akifunza watu Kaperinaum. 

60 Basi wangi katika wanafunzi wakwe waliposikia 
wakasema, Ni gumu neno hili; n nani awezae kulisikia? 
61 Nae Jesu akijua nafusini mwakwe ya kunung'unika 
wanafunzi wakwe kwa neno hili, akawauliza, Haya ya- 
wakunguwaza? 62 Jee, mumuonapo Mwana wa bin- 
Adamu kupaa huko alikokuwa mbele? 63 Ile roho 
ndiyo itiayo uzima; muwili haufai chochote. Maneno 
niliyoyasema nanywi ndiyo roho, ndio uzima. 64 Illa 
kuna wengine myongoni mwenu wasioamini. Kwani 
alikuwa amejua tangu mwanzo, yeye Jesu, ni kina nani 
hao wasioamini, nae n nani atakaemsaliti. 65 Akasema, 
Ndipo nikawambia kwamba, Hakuna mtu awezae kunijia 
asipokuwa aliyepawa ni Babaangu. 

66 Kwa ajili ya haya wakarejea nyuma wangi katika 
wanafunzi wakwe, wasije tena wakitembea nae. 67 
Basi Jesu akawauliza wale kumi na wawili, Jee, nanywi 
mwapenda kuondoka? 68 Simon Petero akamjibu, 
Tumwendee nani, Bwana? Wewe una maneno ya uzi- 
ma wa milele. 69 Naswi tumeamini, tena tumejua 

a kwamba ni wewe Mtakatifu wa Mwenyiezi Mngu. 
70 Jesu akawajibu, Jee, sikuwatagua nyinywi watu 
kumi na wawili? Nanywi mmoja wenu ni shaitani. 71 
Nae aliyemtaja ni Judasi wa Simon Muisikariota ; 
kwani huyu ndiye atakaekuja kumsaliti; nae ni katika 
wale watu kumi na wawili. 


Google 


218 JOHANA 7 


'7 KISHA baada ya haya alikuwa akitembea Jesu nti 
ya Galili; kwani hakuwa akipenda kutembea Judea, 
kwa kuwa Mayahudi wamtafuta kumuua. 2 Basi ili- 
kuwa karibu idi ya Mayahudi, Idi ya Ujenzi wa Viba- 
nda. 3 Ndipo wakamwambia wale nduguze, Ondoka 
hapa, wende Judea ; wapate wanafunzi wako nao kuzio- 
na kazi zako utendazo. 4 Kwani hakuna mtu atendae 
neno kwa siri, akataka mwenyewe awe mtu wa kujuli- 
kana. Kazi hizi kwamba wazitenda, ifanye wazi kwa 
ulimwengu nafusi yako. 5 Kwani hata ndugu zakwe 
hawakuamini kwakwe. 6 Basi Jesu akawambia, Hau- 
jafika wakati wangu: nyinywi wakati wenu siku zote 
upo. 7 Nyinywi ulimwengu hauwezi kuwatukia: mimi 
wanitukia, kwa kuwa naushuhudia ya kwamba kazi 
zakwe ni mbovu. 8 Kweani nyinywi mwende idi: 
mimi sikwei bado idi hii, kwa kuwa wakati wan 
haujatimia bado. 9 Alipowambia hayo ikawa kuawa 
kuko Galili. i 

10 Hata nduguze walipokwisha kwea idi, kisha nae 
akakwea, si kama endae wazi illa kwa siri. 11 Basi 
ilikuwa Mayahudi kumtafuta huko idi, nao wakisema, 
Yuko wapi yule? 12 Nayo ni mangi manung'uniko 
yaliyongia mkutanoni mwao, hawa wasema, Ni mtu 
mwema; na hawa wasema, Siyo ! ela yuawapoteza watu. 
13 Na haya yote, pasiwe na mtu aliyesema habari yakwe 
wazi, kwa kuwachelea Mayahudi. 

14 Hata ikifika kati ya idi, akakwea Jesu akangia 
hekaluni, ikawa kufunza watu. 15 Basi ıkawa Maya- 
hudi kutaajabu, wasema, Amepataje mtu huyu kuijua 
ilimu, nae hajafunzwa? 16 Basi akawajibu Jesu, aka- 
sema, Mafunzo yangu mwenyi nayo si mimi, yana yeye 
aliyenileta. 17 wA Mpigo zaa mtu kuyatenda mapenzi 

akwe, na katika yale mafunzo atayajua, ndiyo yatokayo 
wa Mwenyiezi Mngu ama nanena kwa nafusi ya 
18 Mwenyi kunena kwa nafusi yakwe hutafuta utuku- 
Google 


JOHANA 7 219 


fu wa nafusi yakwe, illa atafutae utukufu wa mwenyi 
kumleta ni mtu wa kweli, wala ndani yakwe hamna 
batil. 19 Aliyewapa sharia si Musa? wala hapana 
mmoja wenu aifanyae sharia. Kwani nyinywi kuta- 
futa kuniua? 20 Wakamjibu mkutano, Una pepo! N 
nani atafutae kukuua? 21 Jesu akawajibu akawambia, 
Kazi moja naliitenda, nanywi nyote mwataajabu. 22 
Musa aliwapa kule kutahiri kwa ajili ya hayo (si 
kwamba yatoka kwa Musa, illa kwa wale mababa), na- 
nywi kwa siku ya sabatu mwampasha mtu tahara. 23 
Kwamba mtu apashwa tahara kwa siku ya sabatu, kwa 
maana isije ikavundwa sharia ya Musa, jee, mwanikasi- 
rikia kwa vile nilivyompoza mtu kotekote kwa siku ya 
sabatu? 24 Msihukumu kwa kudhani; fanyani huku- 
mu iliyo ya haki. 

25 Basi wakasema wengine katika watu wa Jerusa- 
lem, Huyo siye watu wamtafutae kumuua? 26 Nae 
huyo ndiye, anena waziwazi, wala hawamwambii neno 
liwalo lote. Kwenda wakawa wamemjua kweli huyo 
wale wakubwa kwamba ndiye Masihi? 27 Lakini hu- 
yo twamjua atokapo: na Masihi atakapokuja, hapana 
mwenyi kumjua atokapo. 28 Basi akapiga kelele 
Jesu, afunza vile katika hekalu, asema, Mimi mwanijua, 
kisha na nitokapo mwapajua; tena sikuja kwa nafusi 
yangu : illa ni wa kweli huyo aliyenileta, huyo msiye- 
mjua nyinywi. 29 Mimi nimemjua yeye, kwa kuwa 
natoka kwakwe, nae ndiye aliyenituma. 30 Basi ika- 
wa kutafuta ndia ya kumshika, wala hapana aliyempe- 
lekea mkono, kwa kuwa saa yakwe ilikuwa haijaja bado. 
31 Na katika ule mkutano ni watu wangi walioamini 
kwakwe: wakasema, Jee, na atakapokuja Masibi, atafa- 
nya ishara zaidi ya alizofanya huyu? 32 Mafarisai 
waliusikia ule mkutano wa watu wanung'unika-nung'u- 
nika kama hayo kwa ajili yakwe, makuhani wakuu 
na Mafarisai wakatuma wangojezi kwenda kumshika. 

Google 


220 JOHANA 7 


83 Basi Jesu akawambia, Bado kitambo kidogo nikali 
pamoja nanywi, kisha nenda kwa aliyenileta. 34 Mtani- 
tafuta msinione; wala nilipo mimi nyinywi hamuwezi 
kuja. 35 Basi Mayahudi wakasemezana wao kwa wao, 
Huyu atakwenda wapi hata swiswi tusimuone ? Kwenda 
akawendea matawanyikano ya Mayunani, akawafunza 
Mayunani? 36 N neno gani hilo alilolisema, Mtanita- 
futa msinione, wala nilipo mimi nyinywi hamuwezi 
kuja? 
3Y Hata siku ya mwisho, ni siku kuu katika idi yao, 
akasimama Jesu, akapiga kelele, asema, Mtu akiwa 
na kiu naje kwangu, akanwe. 38 Mwenyi kuamini 
kwangu, kama erje yalivyonena maandiko, Ndani 
ya tumbo lakwe mtatoka maji yaliyo hai mikondo- 
mikondo. 39 Nalo neno hili alilisema kwa maana 
a Roho watakae kumpata hao walioamini kwakwe; 
wani Roho alikuwa bado, kwa kuwa Jesu alikuwa 
hajatukuzwa. 40 Basi wengine katika makutano wali- 
posikia maneno haya wakanena, Huyu ndiye kweli 
nabii. 41 Wengine wakinena, Huyu ndiye Masihi. 
Wengine wakanena, Kwani Masihi atoka Galili? 42 
Jee, hayakunena maandiko kwamba atokako Masihi ni 
katika uzao wa Daudi, tena ni kutoka Bethilehemu, kijiji 
alichokaa Daudi? 43 Basi yakangia matangukano hu- 
mo makutanoni kwa ajili yakwe. 44 Wengine wakata- 
ka kumshika, pasiwe na mtu aliyempelekea mkono juu 
akwe. 
i 45 Basi wakaja wale wangojezi kwa makuhani 
wakuu na Mafarisai; wao wakawambia, Mbona hamku- 
mleta? 46 Wangojezi wakawajibu, Hajanenapo mtu 
hivi. 47 Basi Mafarisai wakawajibu, Jee, nanywi m- 
mepotea? 48 Katika wakubwa kuna nani aliyeamini 
kwakwe, au katika Mafarisai kuna nani? 49 Isipoku- 
wa huu mkutano wa watu usioijua sharia umelaaniwa, 
50 Akasema nao Nikodemo, yule aliyemwendea hapo 


Google 


JOHANA 8 221 


mbele, nae ni mmoja myongoni mwao, 51 Jee, sharia 
yetu yamhukumia mtu adhabu isijasikia nae, akajuliwa 
atendayo? 52 Wakamjibu wakamwambia, Jee, nawe 
u mtu wa Galili ? Tafuta uangalie, kuwa Galili hakusi- 
mami nabii. [53 Wakenda kila mmoja nyumbani 
kwakwe. 

8 YEYE Jesu akenda kilima cha Mizeituni. 2 Hata 
alifajiri akangia tena hekaluni, akendewa ni wenyeji 
pia wote; akaketi, ikawa kuwafunza. 3 Waandishi na 
Mafarisai wakamleta mwanamke, amefumaniwa uzinzini. 
Walipomuweka katikati, 4 wakamwambia, Mwalimu, 
mwanamke huyu amefumaniwa mumohumo yuazini. 
5 Basi katika sharia Musa alituagiza kuwaua wanawake 
namna hii, kwa kuwapiga kwa mawe. Basi wewe wase- 
maje kwakwe? 6 Nalo neno hili walilisema kwa 
kumuonda, wapate la kumshitaki . . . Yeye Jesu akai- 
namia nti akaandika nti kwa chanda. 7 Hata wakikaza 
kumuuliza akainuka, akawambia, Asiyekuwa na dhambi 
kwenu naanze kumtupia jiwe, 8 Kisha akainama nti 
tena, aandika nti kwa chanda. 9 Wao waliposikia ili- 
kuwa kutoka mmoja mmoja, waanza tangu wazee hata 
wa mwisho: akasalia pekee Jesu; na mwanamke ali 
kati. 10 Hata Jesu alipoinuka akamwambia, Ewe 
mwanamke, wa wapi hao? Hapana mmoja aliyeku- 
hukumu? 11 Akamwambia, Hapana mmoja, Bwana. 
Jesu akamwambia, Nami sikuhukumu. Enenda wala 
tangu sasa usikose tena.) 

12 Ndipo Jesu aliposema nao mara ya pili, anena, 
Mimi ndio muwanga wa ulimwengu : anifuatae henendi 
kizani kamwe, atakuwa na muwanga wa uzima. 13 
Basi Mafarisai wakamwambia, Wewe wajishuhudia 
mwenyewe: ushuhuda wako si kweli. 14 Jesu akawa- 
jibu akawambia, Nijapokuwa najishuhudia mwenyewe, 
ushuhuda wangu ni kweli ; kwa kuwa najijua nitokako, 
na nendako nakujua. Nyinywi hamunijui nitokako, 

Google 





222 JOHANA 8 


wala nendako. 15 Nyinywi mwahukumu kama muwili 
uhukumuvyo. Mimi simuhukumu mtu. 16 Nami na- 
wapo mwenyi kuhukumu, hukumu yangu ni kweli; kwa 
kuwa mimi si peke yangu, illa ni mimi, na Baba aliye- 
nileta. 17 Kisha imeandikwa katika sharia yenu na- 

0, ya kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli. 18 
Mimi ndimi mwenyi kujishuhudia mwenyewe; nae 
Baba aliyenileta anishuhudia. 19 Basi ikawa kumuu- 
liza, Yuko wapi Babaako ? Jesu akawajibu: Hamunijui 
mimi wala Babaangu hamumjui. Kwamba mlinijua 
mimi, na Babaangu mngemjua. 20 Maneno haya aliya- 
nena pale pawekwapo kanzi, ali akifunza ndani ya he- 
kalu: wala hapana mtu aliyemshika, kwa kuwa saa 
yakwe ilikuwa haijaja bado. 

21 Basi akawambia mara ya pili, Mimi naondoka, 
nanywi mtanitafuta, na katika dhambi zenu mtakufa. 
Nendako mimi nyinywi hamuwezi kuja. 22 Basi ika- 
wa Mayahudi kusema, Jee, atajiua mwenyewe, kwa 
kuwa anena, Nendako mimi nyinywi hamuwezi kuja? 
23 Akasema nao, Nyinywi mu katika ya tini-tini; mi- 
mi ni katika ya juu. Nyinywi mu katika ulimwengu 
huu ; mimi si katika ulimwengu huu. 24 Ndipo ha- 
wambia mtakufa katika madhambi yenu. Kwani 
msiponiamini kuwa mimi ndiye, mtakufa katika ma- 
dhambi yenu. 25 Basiikawa kumuuliza, Wewe u nani ? 
Jesu akawambia, Hata hilo niwambialo tangu "mwanzo. 
26 Nna mambo mangi ya kuyasema katika habari yenu 
na kuyahukumu, illa aliyenileta ni kweli, nami niliyoya-; 
sikia nae, ndiyo niwambiayo huu ulimwengu. 27 
Hawakujua kwamba yuawatajia Baba. 28 Basiakane- 
na Jesu, Mtakapomuinua Mwana wa bin-Adamu, ndipo 
mtakapojua ya kuwa ni mimi; tena ya kuwa sifanyi 
neno kwa nafusi yangu, illa ni kama alivyonifunza Ba- 
ba, nisemavyo maneno haya. 29 Nae aliyenileta yu 
pamoja namı, hakuniata pekeyangu, kwa kuwa nafanya 

Google 


JOHANA 8 223 
mimi sikuzote yapendekezayo kwakwe. 80 Alipo 


akisema hayo watu wangi wakaamini kwakwe. 

31 Basi ikawa Jesu kusema nao Mayahudi waliomua- 
mini: Nyinywi mkikaa ndani ya neno langu, mu wanafu- 
nzi wangu kweli. 32 Nanywi mtaijua kweli, nayo 
kweli itawafanya kuwa mahuru. 33 Wakamjibu, Tu 
uzao wakwe Iburahimu, wala hatujawa watumwa wa 
mtu; nawe wanenaje, Mtaatika mahuru? 34 Akawa- 
jibu Jesu, Ni kweli, ni kweli nawambia, killa atendae 
dhambi ni mtumwa wa dhambi. 35 Mtumwa hakai 
nyumbani sikuzote: mwana yuakaa sikuzote. 36 Basi 
akiwa atawafanya mahuru Mwana, mtakuwa mahuru 
kweli. 37 Nimewajua kuwa mu uzao wakwe Iburahimu, 
lakini mwatafuta ndia ya kuniua, kwa kuwa neno la- 
ngu halina nafasi ndani yenu. 38 Hayo niliyoyaona 
kwa Baba ndiyo niyasemayo; nanywi mu vivyo: mli- 
yoyasikia na babaenu ndiyo muyatendayo. 39 Wakam- 
jibu wakamwambia, Babaetu ni Iburahimu. Akawam- 

ia Jesu, Kwamba mu vijana vya Iburahimu mngetenda 
kazi zakwe Iburahimu. 40 Nanywi sasa mwatafuta 
ndia ya kuniua: mtu niliyewambia kweli niliyoisikia 
na Mwenyiezi Mngu. Haya hakufanya Iburahimu. 41 
Nyinywi mwazitenda kazi za babaenu. Wakamwam- 
bia, Swiswi hatukuzaliwa kwa ukahaba, Baba tunae 
mmoja: ni Mwenyiezi Mngu. 42 Jesu akawambia, 
Kwamba Mwenyiezi Mngu alikuwa babaenu, mngeli- 
nipenda mimi. Kwani mimi nalitoka ndani ya Mwenyi- 
ezi Mngu nimekuja hapa; kwani mimi sikuja kwa 
nafusi yangu, aliyenituma ni yeye. 43 Mbona hamu- 
yatambui haya yangu nisemayo! Ni kwa kuwa hamu- 
wezi kusikia neno langu. 44 Nyinywi mu katika 
babaenu Ibilisi, na tamaa za babaenu ndizo mpendazo 
kuzitenda. Yeye alikuwa muua-watu tangu mwanzo, 
wala hakusimama ndani ya kweli, kwa kuwa hamna 
kweli ndani yakwe. Wakati asemapo uwongo asema 


Google 


224 JOHANA 9 


kwa aliyo nayo, kwa kuwa ni mwongo; ni babaakwe 
hayo. 45 Nami kwa hivyo niinenavyo kweli, hamnia- 
mini. 46 N nani kwenu anishuhudiae kwa dhambi? 
Kwamba nainena kweli, n nini kutoniamini nyinywi ? 
47 Aliye katika Mwenyiezi Mngu huyasikia maneno 
yakwe Mwenyiezi Mngu. Nyinywi kwa ajili ya neno 
hili hamumsikii, kwa kuwa hamu katika Mwenyiezi 
Mngu. 48 Mayahudi wakamjibu, wakamwambia, 
Hatukusema vyema swiswi, U Msamaria, nawe una 
pepo? 49 Jesu akawajibu, Mimi sina pepo; mimi 
namuhishimu Babaangu, nanywi mwanivundia hishi- 
ma. 50 Nami utukufu wangu siutafuti. Yuko auta- 
futae, nae akihukumu. 51 Ni kweli, ni kweli nawa- 
mbia, Mtu atakaposhika neno langu, haoni mauti 
milele. 52 Mayahudi wakamwambia: Sasa tumekuta- 
mbua kuwa una pepo. Iburahimu amekufa, na mana- 
bii wamekufa, nawe wanena, Mtu atakaposhika neno 
langu haondi mauti milele, 53 Wewe u mkubwa ku- 
liko babaetu Iburahimu ? nae alikufa, na manabii wali- 
kufa. Wajifanya u nani? 54 Jesu akawajibu, Mimi 
nikiwa najitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. 
Yuko Babaangu anitukuzae, ambae mwasema kwamba 
ni Mngu wenu. 55 Nanywi hamkumtambua ; illa 
mimi nimemjua. Nami nitakaposema simjui, nitakuwa 
mwongo, mfano wenu nyinywi. Illa mimi nimemjua, 
na neno lakwe nalishika. 56 Babaenu Iburahimu ali- 
furahi kwa vile atakavyoiona siku yangu ; akaiona aka- 
furahi. 57 Basi Mayahudi wakamwambia, Hujawa 
mwana wa myaka hamsini, nawe umemuona Iburahi- 
mu? 58 Jesu akawambia, Ni kweli, ni kweli nawa- 
mbia, Kwanza Iburahimu hajakuwako, mimi niko. 59 
Basi wakaokota mawe kutaka kumpiga, Jesu akajifita, 
akatoka hekaluni. 

9 NAE yu hali ya kupita, akamuona mtu, nae ni ki- 
pofu tangu kuzaliwa kwakwe, 2 Wanafunzi wakwe 


Google 


JOHANA 9 225 


wakamuuliza, wanena, Rabii, aliyekosa n nani? ni huyu 
au ni wazazi wakwe, hata akazaliwa kipofu? 3 Jesu 
akawajibu, Hakukosa huyu, wala wazazi wakwe; ni 
kwa maana kwakwe zipate fanywa wazi kazi zakwe 
Mwenyezi Mngu. 4 Imetupasa kutenda kazi zakwe 
aliyenileta, bado kukali mtana; usiku waja, wakati 
asioweza mtu kutendakazi. 5 Mimi muda wa kuwamo 
ulimwenguni ni muwanga wa ulimwengu. 6 Aliposema 
haya, akatema mate nti, akafanya tope kwa yale mate, 
akampaka za mato zile tope, 7 akamwambia, Enda 
kanawe birika ya Siloam,—fasiri yakwe ni, Tume. 
Basi akenda akanawa, akaja aona. 8 Basi wale jirani, 
na wale waliomuona zamani kuwa ni masikini mwenyi 
kuomba, wakawa kunena, Jee, huyu siye aliyekuwa 
akiketi akiomba? 9 Wengine wakanena, Huyu ndiye, 
Wengine wakinena, Hasha, lakini amefanana nae. 
Yule mwenyewe akanena, Ni mimi, 10 Basi ikawa 
kumuuliza, Ulipataje kufunuliwa mato yako? 11 Yule 
akawajibu, Huyo mtu aitwae Jesu alifanya tope akani- 
paka za mato, akanambia, Enda Siloam ukanawe. 
Basi nikenda, nikanawa, kisha nikaona. 12 Waka- 
mwambia, Yuko wapi huyo? Akanena, Simjui alipo. 
13 Wakamuongoza kwa Mafarisai huyo aliyekuwa 
kipofu zamani. 14 Nayo ilikuwa sabatu siku hiyo 
aliyozifanya tope Jesu, na kumfunua mato yakwe. 
15 Basi ikawa kumuuliza tena wale Mafarisai nao, 
jinsi alivyopata kuona. Akawambia, Alinitia' tope za 
mato, nikanawa; nami sasa naona, 16 Basi ikawa 
kusema wengine katika Mafarisai, Mtu huyo hakuwa 
kutoka kwa Mwenyiezi Mngu, kwa kuwa hashiki saba- 
tu. Wakasema wengine, Aweza wapi mtu mwenyi 
dhambi kufanya ishara kama hizo? Ikawa kutangu- 
kana wao kwa wao. 17 Basi wakamwambia tena yule 
kipofu, Wasemaje kwakwe, hata apatae kukufunua 
mato? Akasema, N nabil 18 Basi hawakuamini 
GO gle | H 


226 JOHANA 9 


Mayahudi kwakwe, ya kuwa alikuwa kipofu kisha 
akaona, hata hapo walipokwisha weta wazazi wakwe 
yule aliyepata kuona. 19 Wakawauliza, wanena, 
Jee, huyu ndiye mwenenu musemae kwamba aliza- 
hwa kipofu? Amepataje basi kuona hivi sasa? 20 
Wakajibu wazazi wakwe, wakasema, Huyu twamjua 
kuwa ni mwenetu, na kuwa alizaliwa kipofu; 21 la- 
kini hivyo aonavyo sasa hatuijui jinsi yakwe; wala 
aliyemfunua mato yakwe, swisw1 hatumjui n nani. Mu- 
ulizeni mwenyewe; ni mtu mzima, habari yakwe nase- 
me mwenyewe. 22 Maneno haya waliyasema wazazi 
wakwe kwa walivyokuwa wakiwacha Mayahudi: kwani 
Mayahudi walikuwa wamekwisha fanya mashauri, ya 
kwamba mtu atakapomuungama yule kuwa Masihi 
atapigiwa marufuku ya misikiti. 23 Ndipo waliposema 
wazazi wakwe, Ni mtu mzima; muulizeni yeye. 24 
Basi wakamwita mara ya pili yule mtu aliyekuwa kipo- 
fu, wakamwambia, Utukufu mpe Mwenyiezi Mngu! 
Swiswi tumemjua mtu huyo kuwa ni mwenyi dhambi. 
25 Basi yule akawajibu, Kama yu mwenyi dhambi 
sijui, nijualo ni hili moja: kuwa mimi niliyekuwa kipo- 
fu, hivi sasa naona. 26 Basi wakamuuliza, Alikufanyi- 
ani? alikufunua mato kwajinsigani? 27 Akawajibu, 
Hivi nimekwisha wambia, hamkusikia. N nini kutaka 
kunisikia mara ya pili? Jee, nanywi mwataka muka- 
fanywe wanafunzi wakwe? 28 Wakamtukana; waka- 
sema, Wewe u mwanafunzi wakwe yule, swiswi tu 
wanafunzi wa Musa. 29 Swiswi tumemjua Musa kuwa 
Mwenyiezi Mngu alinena nae, illa huyo hatumjui aliko- 
toka. 30 Yule mtu akawajibu, akawambia, Kumbe 
hili ndilo la ajabu, la nyinywi kutomjua alikotoka, 
nae ndiye aliyenifunua mato. 31 Mwenyiezi Mngu 
twamjua kuwa hawasikii wenyi dhambi; illa awapo 
mtu ni mcha-Mngu na mapenzi yakwe ayafanya, huyo 
ndiye amsikiae. 32 Tangu milele hayajasikiwa ya mtu 


Google ` 


JOHANA 10 227 


kumfunua mwenziwe mato aliyezawa kipofu. 33 Hu- 
yo kwamba si mtu atokae kwa Mngu hangeweza kute- 
nda neno. 34 Wakamjibu wakamwambia, Wewe uli- 
zawa katika madhambi kabisa, nawe watufunza swiswi!|! 
Wakamtoa nde. 

35 Akasikia Jesu kwamba wamemtoa nde; akenda 
akampata, akasema, Wewe waamini kwa Mwana wa 
Mngu? 36 Yule akamjibu akamwambia, Nae n nani, 
Bwana, nipate muamini? 37 Jesu akamwambia, We- 
we umemuona, kisha ndiye asemae nawe. 38 Akase- 
ma, Naamini, Bwana. Akamuabudu. 39 Kisha Jesu 
akasema, Mimi nimekuja humu ulimwenguni kwa hu- 
kumu, wasioona wapate ona, na waonao wafanywe 
vipofu. 40 Maneno haya wakayasikia wengine katika 
Mafarisai, watu walio pamoja nae, wakamuuliza, Jee, 
naswi tu vipofu? 41 Jesu akawambia, Kwamba mu 
vipofu hamngekuwa na dhambi, nanywi hivi mwasema, 
Twaona; dhambi zenu zimekaa vivyo. 

10 NI kweli, ni kweli nawambia, asiyengia kwa 
mlangoni katika zizi la kondoo, akweae kwa pengine, 
ni mwivi huyo, tena ni mpokonyi. 2 Na angiae kwa 
mlangoni ndiye mtunga wao kondoo. 3 Yeye ndiye 
afunguliwae mlango ni mngojezi, nao kondoo huisikia 
sauti yakwe, akaweta kondoo zakwe killa mmoja kwa 
jina lakwe, akawaongoza nde. 4 Akisha watoa nde 
wale wakwe wote, huwatangulia mbele yao; nao kondoo 
humfuata, kwa kuwa waijua sauti yakwe. 5 Na mtu 
mgeni hawamfuati, wamkimbia, kwa kuwa hawazijui 
sauti za wageni. 6 Simo hii aliwambia Jesu, wala 
wasiyatambue ni maneno gani aliyonena nao. 

7 Basi akawambia mara ya pili Jesu, Ni kweli, 
ni kweli nawambia, mimi ndimi mlango wao kondoo. 
8 Waliokuja mbele yangu wote ni wevi, tena ni wapo- 
konyi; na kondoo hawakuwasikia. 9 Mimi ndio 
mlango; na atakapongia kwangu mimi ataokoka, nae 


228 JOHANA 10 


atangia ndani akitoka nde, na malisha atayaona. 10 
Mwivi haji illa kwa kwiba na kutinda na kuangamiza: 
mimi nilikuja wapate kuwa na uzima, kisha wawe nao 
kwaungi. 11 Mimi ndimi mtunga mwema. Mtunga 
mwema huuweka nti uhai wakwe kwa ajili ya kondoo. 
12 Mtu muajiriwa ambae si mtunga, mtu yasiyokuwa 
mali yakwe wale kondoo, humuona m'bwa-mwitu yuaja, 
akawaata kondoo akakimbia, yule m'bwa-mwitu akawa- 
kamata na kuwatawanya-tawanya; 13 kwa kuwa ni 
muajiriwa yeye, wala hayafikirı ya kondoo. 14 Mi- 
mi ndimi mtunga mwema; nami hao wangu nawajua, 
nao wanijua walio wangu, 15 kama Baba anijuavyo, 
nami nimjuavyo Baba; tena uhai wangu nauweka nti 
kwa ajili ya kondoo. 14 Nami nna kondoo wengine, wa- 
siokuwa wa zizi hili ; nao hao imenipasa kuwaongoza, na 
sauti yangu wataisikia : kisha, watakuwa ni kundi moja, 
mtunga mmoja. 17 Kwa ajili ya hayo Baba yuanipe- 
nda, kwa kuwa mimi nauweka nti uhai wangu illi 
niutwae tena. 18 Hakuna mtu aniondoleae uhai wangu, 
illa nauweka nti mwenyewe. Nna amri ya kuuweka 
nti; nna na amri ya kuutwaa tena. Maagizo haya ni- 
liyapokea kwa Babaangu. 

19 Ikangia tena Mayahudi kutangukana wao kwa 
wao kwa ajili ya maneno haya. 20 Wakasema wangi 
katika wao, Yuna pepo, kisha ana wazimu; kwani 
kumsikia nyinywi? 21 Wakasema wengine, Maneno 
hayo siyo ya aliyepagawa ni pepo. Pepo aweza ku- 
wafunua vipofu mato ? 

22 Basi ilikuwa ni idi ya kuanziza huko Jerusalem ; 
ni siku za baridi; 23 na Jesu alikuwa atembea ndani 
ya hekalu, matao ya Solomon. 24 Basi Mayahudi 
wakamzunguka, wamwambia, Hata lini kutuangika roho 
zetu? Kwamba wewe u Masihi, twambie waziwazi. 
25 Jesu akawajibu, Naliwambia, hamuamini. Kazi 
nifanyazo kwa jina la Babaangu, ndizo zinishuhudiazo. 


Google 


JOHANA 11 229 


26 Illa nyinywi hamuamini, kwa kuwa hamumo 
katika kondoo zangu. 27 Kondoo zangu husikia sauti 
yangu, nami nawajua; kisha wanifuata, 28 nami 
nawapa uzima wa sikuzote: wala milele hawapotei, 
wala hakuna mtu atakaeninyang'anya kondoo zangu 
mikononi mwangu. 29 Babaangu aliyenipa ni mku- 
bwa kuliko wote, wala hakuna mtu awezae kumnyang'- 
anya Baba mkononi mwakwe. 30 Mimi na Baba tu 
kitu kimoja. 31 Wakaokota tena mawe Mayahudi illi 
kumpiga. 32 Jesu akawajibu, Kazi nzuri nyingi nime- 
waonyesha zitokazo kwa Baba; katika kazi hizo ni ipi 
munipigiayo kwa mawe? 33 Mayahudi wakamjibu, 
Si kwa ajili ya kazi njema tukupigavyo kwa mawe, 
isipokuwa kwa kutukana Mngu, na kwa vile ujifanya- 
vyo nafusi yako u Mngu, nawe u bin-Adamu. 34 Jesu 
akawajibu, Haikuandikwa katika sharia yenu, Mimi na- 
lisema, Mu waungu? 35 Kwamba aliwasema ni wa- 
ungu, wale waliojiliwa n neno la Mwenyiezi Mngu, wala 
hayawezi kutanguka Maandiko: 36 Jee, mtu niliyesa- 
fiwa ni Baba, akanituma kuja ulimwenguni, nyinywi 
mwanambia natukana, kwa vile nlivyosema, Mimi ndiye 
Mwana wa Mngu? 37 Kwamba sizitendi kazi za 
Babaangu, msiniamini. 38 Kwamba nazitenda, ijapo- 
kuwa hamniamini mimi, aminini zile kazi, ńñpate jua 
na kufahamu ya kwamba Baba yu ndani yangu, nami 
ni ndani ya Baba. 39 Ikawa kutafuta tena ndia ya 
kumshika; akatoka mikononi mwao. 

40 Akenda zakwe tena ng'ambu ya mto wa Jorodan, 
pahali alipokuwa Johana akibaputizi pale kwanza, 
akakaa kuko. 41 Akendewa ni watu wangi, wakinena, 


mtu wa yaa F mtu wa katika kijiji wakaacho 
Google 


230 JOHANA 11 


Mariamu na Maritha nduguye. 2 Nae Mariamu ndiye 
aliyempaka Bwana manukato, akamfuta maguu kwa 
nywele zakwe; ndiye aliyekuwa hawezi yule nduguye, 
yule Lazaro. 3 Basi wale nduguze wanawake wakatu- 
ma ujumbe kumwendea, kusema, Ewe Bwana, huyo 
umpendae hawezi. 4 Jesu aliposikia, akasema, Ugo- 
njwa huu si wa mauti, umekuwa kwa ajili ya utukufu 
wakwe Mwenyiezi Mngu, apate tukuzwa Mwana wa 
Mngu. 5 Basi Jesu alikuwa akimpenda Maritha na 
nduguye na Lazaro. 6 Basi alipokwisha sikia ya 
kwamba hawezi, hapo ndipo alipokaa muda wa siku 
mbili pabali papale alipokuwa. 7 Kisha baadae 
akawambia wanafunzi wakwe, Twendeni tena nti ya 
Judea. 8 Wanafunzi wakamwambia, Ewe Rabi, hivi 
Mayahudi walikuwa wakikutafuta kukupiga kwa mawe, 
nawe wenda kuko tena? 9 Jesu akawajibu, Saa za . 
mtana si kumi na mbili? Akiwa mtu yuenenda na 
mtana, hakunguwai, kwa kuwa yuauona muwanga wa 
ulimwengu huu. 10 Illa akenenda na usiku hukungu- 
waa, kwa kuwa muwanga haumo ndani yakwe. 11 
Hayo aliyasema: kisha baada yakwe akawambia, Laza- 
ro yule rafiki yetu amelala usingizi, mimi nenda nipate 
muamsha. 12 Basi wale wanafunzi wakamwambia, 
Ewe Bwana, kwamba amelala atapona. 13 Illa aliyo- 
nenea Jesu ni mauti yakwe, nao walidhani kwamba 
aneneayo ni kulala kwa usingizi. 14 Basi hapo ndipo 
Jesu alipowambia wazi, Lazaro amekufa. 15 Nami 
nafurahi kwa ajili yenu, mupate amini, kwa vile nilivyo- 
kuwa sipo. Lakini na twendé kwakwe. 16 Basi 
Thoma aitwae Pata akawambia wanafunzi wenziwe, 
Naswi twende tukafe pamoja nae. 

17 Basi alipofika Jesu, akamuona hivi apata siku nne 
kuwa kaburini. 18 Nayo Bethania ilikuwa karibu 
a Jerusalem kama mwendo wa mitupo ya mshare 
umi na mitano. 19 Kisha wamekuja watu wangi 


Google 


JOHANA 11 231 


katika Mayahudi, kwa Maritha na Mariamu, wapate 
watoa majonzi ya msiba wa nduguyao. 20 Basi 
Martha aliposikia kwamba yuaja Jesu, akenda kumula- 
ki; na Mariamu ali ameketi nyumbani. 21 Basi Mari- 
tha akamwambia Jesu, Bwana, kwamba ulikuwapo 
hapa, asingelikufa ndugu yangu. 22 Hata hivi sasa 
nimejua ya kuwa kadiri ya utakavyomuomba Mwe- 
nyiezi Mngu, Mwenyiezi Mngu atakupa. 23 Jesu aka- 
mwambia, Atafufuka nduguyo. 24 Maritha akamwa- 
mbia, Najua atafufuka katika kufufuliwani, siku ya 
mwisho. 25 Jesu akamwambia, Mimi ndimi LE 
kufufuliwa, nami ndimi maisha. Aaminiye kwangu 
ajapokuwa amekufa, ataishi. 26 Na killa mtu aishiye 
na kuamini kwangu, hafi milele. Jee, waamini haya? 
27 Akamwambia, Naam, Bwana; mimi nimeamini 
ya kuwa wewe ndiwe Masihi, yule Mwana wa Mngu, 
yule mwenyi kuja ulimwenguni. 28 Nae alipokwisha 
sema hayo, akaondoka akenda akamwita Mariamu, yule 
nduguye, faraghani, akasema, Mwalimu yupo, nae 
akwita. 29 Hata yule aliposikia, akainuka upesi 
akenda kwakwe. 30 Yeye Jesu alikuwa hajangia 
Maritha. 31 Basi wale Mayahudi walio pamoja nae 
nyumbani, wale wamtoao majonzi, walipomuona Mari- 
amu alivyoinuka upesi na kutoka nde, wakamfuata, 
'kwa kudhani kwamba yuenda kaburini akalie. 32 
Basi yule Mariamu, .alipokuja pale alipo Jesu, ali- 
pomuona, akaangukia maguuni pakwe, huku amwambia, 
Ewe Bwana, kwamba wewe ulikuwapo, asingelikufa 
ndugu yangu. 33 Basi Jesu alipomuona yualia, na 
Mayahudi waliomuandama walia, akakasirika rohoni 
akasumbuka moyo wakwe. 34 Akasema, Mnamuweka 
wapi? Wakamwambia, Ewe Bwana, ndoo, ukaangalie. 
35 Jesu akatokwa ni matozi. 36 Basi ikawa Mayahu- 
di kupena, Angaliani, jinsi alivyokuwa akimpenda ! 
OOIE 


232 JOHANA 11 


37 Wakasema wengine katika wao, Jee, asingeweza 
huyu aliyemfunua mato yule kipofu, kumfanya na huyo 
asife? 38 Basi Jesu, yuakasirika vile nafusini mwakwe 
mara ya pili, akafika kaburini. Nayo ilikuwa ni pango, 
na jiwe limewekwa juu yakwe. 39 Jesu akanena, 
Liondoeni jiwe. Martha, nduguye yule aliyekufa, aka- 
mwambia, Ewe Bwana, hivi amekuwa atoa uvundo, 
kwani leo ni maiti wasiku nne. 40 Jesu akamwambia, 
Sikukwambia, ya kwamba ukiamini utauona utukufu 
wakwe Mwenyiezi Mngu? 41 Basi wakaliondoa lile 
jiwe. Na Jesu akainua mato yakwe juu, akasema, 
Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. 42 Nami 
nalijua ya kuwa wewe hunisikia killa wakati; lakini 
kwa ajili ya mkutano wa waliosimama kando niliyanena, 
wapate amini kuwa ndiwe uliyenituma. 43 Akisema 
hayo, akapiga ukelele kwa sauti kuu: Lazaro, tokea 
nde. 44 Akatoka yule aliyekufa, ili hali amefungwa 
sanda maguuni na mikononi, na uso wakwe umefungwa 
mandili. Jesu akawambia, Mfungueni, mumuate enende. 

45 Basi wangi katika wale Mayahudi waliokuja kwa 
Mariamu, walioona aliyoyafanya, wakaamini kwakwe. 
46 Wengine katika wao wakenda kwa Mafarisai waka- 
wambia aliyoyafanya Jesu. 

47 Basi ndipo wale makuhani wakuu na wale 
Mafarisai walipokutanisha mkutano wa baraza, wanena, 
Tufanyeje? kwa kuwa mtu huyo afanya ishara nyingi. 
48 Tutakapomuata hivi, watu wote wataamini kwakwe; 
kisha Warumi watakuja, waondoe pahali petu na taifa 
yetu. 49 Akasema mmoja katika wao, nae ni Kaiafa, 
aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawambia, Nyi- 
nywi hamna mjualo, 50 wala hamuhasibu kuwa 
yawafaa nyinywi afe mtu mmoja kwa ajili ya wenyeji, 
wala isiangamie taifa nzima. 51 Wala haya hakuyase- 
ma kwa nafusi yakwe; illa kwa vile alivyokuwa kuhani 
mkuu mwaka ule alitabiri ya kwamba yuataka kufa 


Google 


JOHANA 12 233 


Jesu kwa ajili ya taifa; 52 wala si kwa ajili ya taifa 
tuu, isipokuwa apate wakusanya pamoja vijana vya 
Mwenyiezi Mngu waliotawanyikana. 53 Basi tangu 
siku ile wakafanya mashauri wapate muua. 

54 Basi Jesu alikuwa henendi tena dhahiri kwa 
Mayahudi, akaondoka huko akenda pande za mashamba 
karibu na bara, hata mji uitwao Efiraim, akawa kukaa 
kuko pamoja na wanafunzi wakwe. 55 Nayo ilikuwa 
karibu idi yao ya Pasaka wale Mayahudi, wakakwea 
watu wangi kwenda Jerusalem kabula ya Pasaka, 
watoka mashamba kwenda kujitakasa. 56 Basi ikawa 
kumtafuta Jesu, wasemezana wao kwa wao, hali wame- 
simama katika hekalu: Mwaonaje? mwasema haji 
idi? 57 Nao makuhani wakuu na Mafarisai walikuwa 
wameagiza, ya kwamba, mtu atakapomjua alipo, aonye- 
she, illi wapate mshika, 

12 BASI Jesu kwa siku ya sita mbele ya Pasaka 
alikwenda Bethania kule aliko Lazaro, yule aliyeinu- 
liwa ni Jesu kumtoa kwa wafu. 2 Basi wakamfanyia 
karamu huko; na aliyekuwa akiandaa ni Maritha, na 
Lazaro ni mmoja katika wale walioketi chakulani 
pamoja nae. 3 Basi Mariamu akenda akatwaa manu- 
kato, hali-uudi safi ya thamani nyingi, kiasi cha ratili 
moja, akampaka Jesu maguu, akamfuta maguu kwa 
nywele zakwe; nyumba ikajaa harufu ya hali-uudi 
4 Illa Judasi Muisikariota, ni mmoja katika wana- 
funzi, nae ndiye atakaemsaliti, akasema, 5 Kwani 
hii hali-uudi haikuuzwa kwa roboo thalatha mia, 
wakapawa masikini? 6 Nayo aliyasema, si kwa 
kuwahurumia kwakwe masikini, isipokuwa kwa kuwa 
ni mwivi, tena kwa kuwa ndiye mtukua-dawati, akitu- 
kua na vilivyotiwa. 7 Basi Jesu akasema, Muate; ni 
kwa maana aiweke hata siku ya kuzikwa kwangu. 
8 Kwani masikini siku zote mnao pamoja nanywi ; 
mimi hamnami siku zote, 

rOOQIE 


234 JOHANA 12 


9 Basi lile kundi kuu la watu katika Mayahudi 
lilitambua ya kuwako yeye huko, wakaja; wala si kwa 
ajili ya Jesu tuu, isipokuwa wapate muona Lazaro nae, 
aliyemuinua kumtoa kwa wafu. 10 Lakini makuhani 
wakuu walifanya shauri kutaka kumuua Lazaro nae; 
11 kwa kuwa watoka watu wangi kwa Mayahudi 
kwa ajili yakwe, wakiamini kwa Jesu. 

12 Siku ya pili yakwe, watu wangi waliokuja idi 
wakasikia kwamba Jesu yuaja Jerusalem. 13 Waka- 
twaa makuti ya mitende, wakatoka nde kwenda kumla- 
ki, wakipiga kelele : Hosana! amebarikiwa ajae kwa 
“Jina la Bwana, nae ndiye Mfaume wa Isiraeli! 14 
Jesu akampata mwana wa punda akampanda ; kama 
ilivyoandikwa: 15 Usifanye khofu, binti-Sayun! hu- 
yu ndiye, Mfaume wako yuaja ameketi juu ya mwana 
wa punda. 16 Mambo haya hawakuyatambua wana- 
funzi wakwe hapo kwanza, illa alipokwisha tukuzwa 
Jesu ndipo wakafahamu kwamba mambo haya alia- 
ndikiwa zamani, tena haya ndiyo waliyomtendea. 17 
Basi watu wa mkutano ule umuandamao walikuwa wa- 
kishuhudia kuwa alimwita Lazaro kutoka kaburini, 
akamwinua kumtoa kwa wafu. 18 Kwa ajili ya hayo 
nao wakenda kuonana nae mkutano wa: watu, kwa 
kuwa wamesikia alivyoifanya ishara hiyo. 19 Basi 
Mafarisai wakasemezana, Angaliani jinsi msivyofani- 
kiwa! Huo ndio, ulimwengu umekwenda muandama 
nyuma yakwe ! 

20 Basi walikuwako Mayunani kadhawakadha, watu 
katika wakweao kwenda kuabudu idi hiyo; 21 basi 
hawa wakamwendea Filipu, yule mtu wa Bethisaida ya 
Galili; nae wakimuuliza, wasema, Bwana, twapenda 
tukamuone Jesu. 22 Akenda Filipu, akamwambia 
Andarea. Akenda Andarea na Filipu, wakamwambia 
Jesu. 23 Jesu akawajibu, akasema, Imefika saa 
atakayotukuzwa Mwana wa bin-Adamu. 24 Ni kweli, 


Google 


JOHANA 12 235 


ni kweli nawambia: ile tembe ya nganu ikisha anguka 
mtangani, isipokufa, itaketi iyo pekee; illa ifapo huzaa 
uzao ungi. 25 Mwenyi kuupenda uhai wakwe aupoteza, 
na autukiae uhai wakwe katika ulimwengu huu huu- 
weka hata uzima wa milele. 26 Mtu akinitumikia 
nanifuate, nami nilipo, na mtumishi wangu atakuwa 
papo. Mtu akinitumikia, Babaangu atamuhishimu. 
27 Sasa roho yangu imefazaika. Nisemeje? Baba, 
niokoa na saa hii. Lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyo- 
ijia saa hii. 28 Baba, litukuze Jina lako. Basi ikaja 
sauti yatoka mbinguni: Nimelitukuza, kisha talitukuza 
tena. 29 Basi ule mkutano uliokuwa umesimama, 
ulioisikia, ulikuwa kunena, Kunapiga raadi. Wengine 
wakisema, Ni malaika amenena nae. 30 Akajibu Jesu 
akasema, Si kwaajili yangu ilivyotokea sauti hii, ni ajili 
yenu. 31 Sasa yamekuwa maamzi ya ulimwengu huu; 
sasa mkubwa wa ulimwengu huu atatupwa nde. 82 
Nami nikiinuliwa juu ya nti, watu wote tavutia nafusi 
yangu. 33 Nayo aliyanena kwa kuonyesha ni mauti 
gani atakayokufa. 34 Basi wakamjibu ule mkutano: 
Swiswi tumesikia katika taureti ya kwamba Masihi 
hudumu milele; nawe wanenaje, Imepasa kuinuliwa 
Mwana wa bin-Adamu? N nani huyo Mwana wa bin- 
Adamu? 35 Basi akawambia Jesu, Bado kitambo 
kidogo, huu muwanga ukali kati yenu. Enendani mli 
nao huu muwanga msije mkapatikana ni kiza Na 
enendae kizani hakujui endeako. 36 Mkali na huu 
muwanga, uaminini huu muwanga, mupate kuwa wana 
wa muwanga. 

Hayo aliyasema Jesu, kisha akenda akawafitamania. 
37 Nao ijapokuwa amewafanyia mbele yao ishara hizo 
nyingi, lakini wasiamini kwakwe: 38 lipate timia lile 
neno la nabii [Isaia alilolisema: Bwana, n nani 
aliyeamini habari yetu? Kisha n nani aliyefunuliwa 
mkono wa Bwana? 39 Ndipo wasiweze kuamini, kwa 


Google 


236 JOHANA 18 


kuwa amesema tena Isaia; 40 Amewatosa mato, kisha 
amewafanya migumu myoyo yao: wasije wakaona kwa 
mato yao, wakafahamu kwa myoyo yao; wakarejea, 
nikawapoza. 41 Maneno haya aliyasema Isaia, kwa 
kuwa aliuona utukufu wakwe, akanena habari yakwe. 
42 Pamoja na haya, hata katika wakubwa mlikuwa na 
wangi i e ie kwakwe; lakini kwa ajili ya Mafarisai 
hawakudhihirisha, wasije wakapigiwa marufuku ya misi- 
kiti: 43 kwa kuwa walipenda utukufu kwa watu zaidi 
ya utukufu kwa Mwenyiezi Mngu. 

44 Jesu akapiga ukelele, akasema, Mwenyi kuamini 
kwangu mimi, haamini kwangu mimi, aamini kwa 
aliyenileta. 45 Na anionae mimi amuona aliyenileta. 
46 Mimi nimekuja kuwa muwanga katika ulimwengu, 
illi killa aaminiye kwangu asidumu kizani, 47 Kisha 
mtu akisikia maneno yangu asiyashike, mimi simuhu- 
kumu. Kwani sikuja illi kuuhukumu ulimwengu, 
isipokuwa nipate uokoa ulimwengu. 48 Mwenyi kuni- 
kataa, asiyeyakubali maneno yangu, anae mwenyi 
kumuhukumu. Hilo neno nililolisema ndilo litakalo- 
muhukumu siku ya mwisho. 49 Kwa kuwa mimi 
sikusema yatokayo kwa nafusi yangu, isipokuwa Baba 
aliyenileta, yeye amenipa maagizo ya nitakayonena na 
nitakayosema. 50 Nami nimejua ya kuwa maagi 
yakwe huwa uzima wa milele. Basi niyasemayo mimi, 
ni kama alivyonambia Baba, ndivyo niyasemavyo, 

13 HATA kabula ya idi ya Pasaka, Jesu kwa vile 
alivyojua saa yakwe kuwa imefika, atakayoondoka yeye 
katika ulimwengu kumwendea Baba, kwa kwam 
aliwapenda hao wakwe ndani ya ulimwengu, akawa- 

nda hata mwisho. 2 Kisha wakati wa chakula, 

bilisi alipokwisha mtia moyoni Judasi mwana wa Simon 
Muisikarıota ya kumsaliti, 3 na Jesu ali amejua kuwa 
amepawa vitu vyote mikononi mwakwe ni Babae, tena 
ya kuwa alitoka kwa Mngu kisha yuenda kwa Mwenyi- 


Google 


JOHANA 13 237 


ezi Mngu, 4 akainuka hapo chakulani, akaweka 
kando mavao yakwe, akatwaa kitambaa akajifunga 
kiunoni. 5 Kisha ndipo akatia maji tasani, ikawa 
kuwanavya maguu wanafunzi na kuwafuta kwa kitambaa 
alichojifunga. 6 Basi akamwendea Simon Petero. 
Akamwambia, Ewe Bwana, wewe waninavya maguu 
mbona! 7 Jesu akamjibu akamwambia, Niyafanyayo 
mimi wewe huyajui sasa, utayajua baadae. 8 Petero 
akamwambia, Huninavyi maguu yangu milele. Jesu 
akamjibu, Nisipokunavya huna fungu kwangu. 9 Simon 
Petero akamwambia, Usininavye maguu tuu, ninavya na 
mikono na kitwa. 10 Jesu akamwambia, Aliyekwisha 
oga, hana haja illa ya kunawa maguu; yu safi kotekote: 
nanywi mmekuwa safi, lakini si nyote. 11 Kwani 
alimjua amsalitiye ; ndipo aliposema, Si nyote mlio safi. 

12 Basi alipokwisha wanavya maguu, na kuyatwaa 
mavao yakwe, na kuketi mara ya pili, akawambia, 
Jee, mwayajua niliyowafanyia? 13 Nyinywi mwanita, 
Mwalimu, Bwana; nanywi mwanena vyema, kwani ni 
mimi. 14 Basi kwamba mimi nimewanavya maguu, 
nami ni Bwana wenu, ni Mwalimu wenu, imewapasa 
nanywi kunavyana maguu nyinywi kwa nyinywi. 15 
Kwani nimewapa kielelezo, ya kwamba, hivyo nili- 
vyowafanyia mimi nanywi mfanye vivyo. 16 Nikweli, 
ni kweli nawambia, mtumwa hawi mkubwa kuliko 
bwana wakwe, wala mtume hawi mkubwa kuliko aliye- 
mpeleka. 17 Kwamba mmeyajua haya, mmebarikiwa 
mtakapoyatenda. 18 Siyataji yenu nyote, mimi nime- 
wajua niliowatagua ; lakini yapate timia Maandiko, 
Mwenyi kula mkate wangu, ameniinulia kisigino cha- 
kwe juu yangu. 19 Tangu sasa nawambia yasijawa, 
mpate amini hapo yatakapokuwa, ya kuwa ni mimi. 
20 Ni kweli, ni kweli nawambia, mwenyi kumkubali 
nimletae yote anikubali mimi, na anikubaliye mimi, 
amkubali aliyenileta. 

Google 


238 JOHANA 13 


21 Alipokwisha yasema haya Jesu, akafazaika roho- 
ni, akashuhudia akanena, Ni kweli, ni kweli nawambia, 
mmoja wenu atanisaliti. 22 Wakaangaliana wanafunzi, 
kwa kuwa na tashuishi wao, kuwa aliyemtaja n nani? 
23 Alikuwa ameketi hapo mmoja katika wanafunzi 
wakwe, amelalia kifuani pa Jesu, nae Jesu alikuwa 
akimpenda. 24 Nae huyo Simon Petero akampungia 
mkono, akamwambia, Twambie n nani amtajae? 25 
Akajibenua hivi ubavuni mwa Jesu, akamuuliza, Ewe 
Bwana, nnani? 26 Basi Jesu akamjibu, Ndiye huyo 
nitakaemtovyea kipande cha mkate na kumpa. Basi 
alipokwisha kitovya kile kipande, akakitwaa na kumpa 
Judasi mwana wa Simon Muisikariota. 27 Hata baada 
ya kukipokea kile kipande ndipo hapo akangiwa ni She- 
itani. Basi Jesu akamwambia, Hayo uyafanyayo yafa- 
nye upesi. 28 Basi neno hili hapana mmoja katika 
walioketi hapo aliyelijua ni kwa maana gani alivyo- 
mwambia. 29 Kwani ilikuwa wengine kudhani ni kwa 
Judasi kuitukua dawati, ndiyo maana ya Jesu kumwa- 
mbia, Kanunue tulivyo na haja navyo kwa siku ya idi: 
au la ni kwamba akawape masikini kitu. 30 Basi yule 
alipokwisha kipokea kile kipande, akatoka mara ile; 
nao ulikuwa usiku. 

31 Basi yule alipokwisha toka nde, Jesu akanena, Ni 
sasa kutukuzwa kwakwe Mwana wa bin-Adamu, na 
Mwenyiezi Mngu kutukuzwa ndani yakwe; 32 na 
Mwenyiezi Mngu atamtukuza ndani ya nafusi yakwe, 
kisha atamtukuza mara. 33 Enywi watoto, bado ki- 
tambo kidogo nikali pamoja nanywi. Mtanitafuta, 
kisha itakuwa kama nilivyowambia Mayahudi: Nende- 
ako mimi nyinywi hamuwezi kuja; nami sasa nawa- 
mbia nyinywi kama hayo. 34 Maagizo mapya nawa- 
pa, nayo ndiyo: Pendanani nyinywi kwa nyinywi; 
illi kwamba kama nilivyowapenda mimi, nanywi mupe- 
ndane vivyo. 35 Kwa hayo watajua watu wote kwa- 


Google 


JOHANA 14 239 


mba nyinywi mu wanafunzi kwangu, mtakapokuwa na 
mapenzi nyinywi kwa nyinywi. 

36 Simon Petero akamuuliza, Ewe Bwana, wenda- 
pi? Jesu akamjibu, Nendeako mimi huwezi kunifua- 
ta hivi sasa, lakini utanifuata baadae. 37 Petero 
akamwambia, Ewe Bwana, kwani nisiweze kukufua- 
ta sasa? Uhai wangu tauweka nti kwa ajili yako. 
38 Jesu akamjibu, Ehe, uhai wako utauweka kwa 
ajili yangu? Ni kweli, ni kweli, nakwambia: leo 
haliwiki jimbi hata uishe nikana mara tatu. 

14 MSIFAZAIKE myoyo yenu; mwaamini kwa 
Mwenyiezi Mngu, na kwangu mimi aminini. 2 Katika 
nyumba ya Babaangu mna makao mangi; na kwamba 
haikuwa hivyo ningeliwambia, kwa kuwa nenda kuwa- 
tengezea pahali. 3 Nami nitakapokwenda na kuwate- 
ngezea pahali takuja tena, kisha tawakaribisha kwa 
nafusi yangu, illi mimi nilipo nanywi muwe papo. 4 
Na huko nendeako mimi mwaijuandia. 5 Thoma aka- 
mwambia, Ewe Bwana, wendeako hatukujui, tutaijuaje 
ndia? 6 Jesu akamwambia, Mimi ndiyo ndia, mimi 
ndiyo kweli, mimi ndio uzima; mtu haji kwa Baba illa 
anipite mimi. 7 Kwamba mlinijua, na Babaangu 
mngelimjua. Toka sasa mwamjua, kisha mmemuona. 
8 Filipu akamwambia, Ewe Bwana, tuonyeshe yeye Ba- 
ba, yatutosha. 9 Jesu akamwambia, Nimekuwa pamoja 
nanywi muda huu wote nawe usinijue, Filipu? Aliye- 
niona mimi amemuona yeye Baba. Mbona unanena, 
Tuonyeshe Baba? 10 Jee, huamini kuwa mimi ni 
ndani ya Baba, nae Baba yu ndani yangu? Maneno 
niwambiayo siyasemi kwa nafusi yangu; lakini yeye 
Baba akaavyo ndani yangu hutenda kazi zakwe. 11 
Niaminini kuwa mimi ni ndani ya Baba, nae Baba yu 
ndani yangu. Au la, niaminini kwa ajili ya zile kazi, 
tuu! 12 Ni kweli, ni kweli nawambia, mwenyi kua- 
mini kwangu mimi kazi nitendazo mimi nae atazitenda, 


Google 


240 JOHANA 14 


atatenda na kubwa kuliko hizi; kwa kuwa mimi nenda 
kwa Baba. 13 Na mtakalotaka kwa jina langu talifa- 
nya, liwalo lote: apate tukuzwa yeye Baba kwakwe 
Mwana. 14 Mtakaponitaka neno kwa jina langu tali- 
fanya. 15 Mkinipenda mtayashika maagizo yangu. 
16 Nami tamtaka Baba, nae atawapa Msaada mwengi- 
ne, apate kuwa pamoja nanywi milele, 17 nae ni Ro- 
ho wa kweli, ulimwengu usioweza kumtwaa, kwa kuwa 
haumuoni wala haumjui. Nyinywi mwamjua, kwa 
kuwa aketi kwenu, nae atakuwa ndani yenu. 18 Sita- 
waata mayatima: naja kwenu. 19 Bado kitambo kido- 
go ulimwengu haunioni tena, illa nyinywi mwaniona; 
kwa hivyo niishivyo mimi nanywi mtaishi. 20 Kwa 
siku ile mtajua nyinywi kwamba mimi ni ndani ya 
Babaangu, nanywi mu ndani yangu, nami ni ndani ye- 
nu. 21 Mwenyi kuwa nayo maagizo yangu na kuya- 
shika, huyo ndiye anipendae : nae mwenyi kunipenda, 
atapendwa yeye ni Babaangu, nami tampenda, kisha 
tamfunulia nafusi yangu. 22 Judasi akamwambia, nae 
siye Muisikariota, Ewe Bwana, imekuwaje wewe kuta- 
ka kujifunua kwetu swiswi, wala si kwa ulimwengu ? 
23 Jesu akamjibu akamwambia, Mtu akinipenda, ata- 
shika neno langu, nw Babaangu atampenda; naswi 
tutakuja kwakwe, tufanye makao kwakwe. 24 Amye- 
nipenda hashiki maneno yangu: nalo neno mlisik alo, 
si langu mimi, n la Baba aliyenileta. 

25 Maneno haya nimewambia nili kwenu. 26 L: ki- 
ni yule Msaada, yule Roho Mtakatifu atakaeletwa ni 
Baba kwa jina kaa yeye atawafunza mambo yote, 
nae atawakumbusha niliyowambia yote. 27 Nawaatia 
amani. Amani yangu nawapa. Si kama upavyo uli- 
mwengu hivyo niwapavyo mimi. Myoyo yenu isifazai- 
ke, wala isifanye khofu. 28 Mlinisikia nilivyowambia, 
Nenenda, kisha nawajia. Kwamba mwanipenda, mnge- 
furahi kwa vile nilivyosema, Nenda kwakwe Baba ; kwa 


Google 


JOHANA 15 241 


kuwa yeye Baba ni mkubwa kuliko mimi. 29 Nami 
nimewambia sasa kabula yasijawa, illi, yatakapokwisha 
kuwa, mpate amini. 30 Sina mangi tena nitakayowa- 
mbia, kwani yuaja mkubwa wa ulimwengu huu; wala 
hana alilo nalo ndani yangu. 31 Lakini ulimwen 
upate nijua kwamba nampenda Baba; kisha kama vile 
alivyoniagiza Baba, ndivyo nitendavyo. Inukani, twende. 
15 MIMI ndio mzabibu wa kweli, na mkulima wakwe 
ni Babaangu. 2 Killa tawi ndani yangu lisilozaa matu- 
nda yeye huliondoa, na killa tawi lizaalo matunda, yeye 
hulisafi, lizidi kuzaa matunda. 8 Nyinywi mmekuwa 
safi tangu hapo, kwa ajili ya neno nililowambia. 4 
Kaani ndani yangu, nami nikae ndani yenu. Kama 
vile lisivyoweza tawi kuzaa matunda kwa nafusi yakwe, 
lisipokaa ndani ya mzabibu, wala nyinywi hamuwezi, 
msipokaa MWA SW 5 Mimi ndio mzabibu, matawi 
ni nyinywi. Mtu ambae akaa ndani yangu, nami 
nikiwa ndani yakwe, huzaa matunda mangi huyo, kwa 
kuwa pasipo mimi hamuwezi kufanya neno liwalo lote, 
6 Mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nde kama tawi 
"tupwavyo, akakauka; nayo watu huyakusanya na 
kuyatupa motoni, yakateketea. 7 Mkikaa ndani yangu, 
na maneno yangu yakikaa ndani yenu, takani mpendalo 
lote, nanywi mtafanyiwa. 8 Kwa hilo hutukuzwa 
Babaangu : ya kwamba mzae matunda mangi; nanywi 
mtakuwa wanafunzi kwangu. 9 Kama alivyonipenda 
Baba, nami nimewapenda nyinywivivyo, Kaani katika 
mapenzi yangu. 10 Mtakapoyashika maagizo yangu, 
mtakaa katika mapenzi yangu, vivile kama ia aaan 
ka mimi maagizo ya Babaangu, na kukaa katika mapenzi 
yakwe. 11 Maneno haya nimewambia, kwamba furaha 
yangu mimi ipate kuwamo ndani yenu, na furaha yenu 
ipatetimia. 12 Haya ndiyo maagizo yangu mimi: mu- 
pendane nyinywi kwa nyinywi, kama nilivyowapenda. 
18 Mtu hana mapenzi kuzidi haya, ya yeye kuweka nti 
Google 


242 JOHANA 15 


uhai wakwe kwa ajili ya rafiki zakwe. 14 Nyinywi 
mmekuwa rafiki zangu, mfanyapo hayo niwaagizayo. 
15 Tangu sasa siweti watumwa, kwa kuwa mtumwa 
hajui afanyalo bwana wakwe; nimeweta rafiki nyi- 
nywi, kwa kuwa killa nililosikia na Babaangu nimewa- 
juvisha. 16 Hamkunitagua mimi, nimewatagua nyi- 
nywi, kisha nimewaweka, illi mwenende mkizaa matu- 
nda, na matunda yenu yapate kaa; illi kwamba killa 
mumtakalo Baba kwa jina langu awape lilo, 17 
Mambo haya nawaagiza, mupate pendana nyinywi kwa 
nyinywi. 18 Kwamba ulimwengu wawatukia nyi- 
nywi, juani kwamba ulinitukia mimi kwanza usijawatu- 
kia nyinywi. 19 Kwamba mu watu wa ulimwenguni, 
ulimwengu ungependa ambacho ni chakwe; lakini kwa 
hivyo nyinywi msivyokuwa watu wa ulimwenguni, na 
kwa vile mimi nilivyowatagua katika ulimwengu, ndipo 
ikawa ulimwengu wawatukia. 20 Kumbukani lile 
neno nililowambia: Mtumwa hawi mkubwa kuliko 
bwana wakwe. Kwamba waliniudhi mimi, na nyinywi 
watawaudhi; kwamba walilishika neno langu, na lenu 
watalishika. 21 Lakini hayo yote watawatenda kwa 
ajili ya jina langu: kwa kuwa hawamjui aliyenileta. 
22 Kwamba sikuja nikanena nao, wasingekuwa na 
dhambi: lakini sasa hawana udhuru wa hizi dhambi 
zao. 23 Mwenyi kunitukia mimi amtukia na Babaa- 
ngu. 24 Kwamba sikutenda kati yao kazi hizo ambazo 
hajazitenda mtu mwengine yoyote, wasingekuwa na 
dhambi: nao sasa wamekwisha niona na kunitukia, 
mimi na Babaangu pia. 25 Illa haya yamekuwa, lipate 
timizwa lile neno lililoandikwa katika taureti yao: la 
kwamba, Walinitukia bure. 26 Lakini atakapokuja 
yule Msaada ntakaewaletea mimi kutoka kwa Baba, 
nae ndiye Robo wa kweli mwenyi kutoka kwa Baba, 
huyo ndiye atakaenishuhudia. 27 Nanywi shuhudiani, 
kwa kuwa mu pamoja nami tangu mwanzo. 


Google 


JOHANA 16 243 


16 MANENO haya nimewambia msije mkakungu- 
wazwa. 2 Watawapigia marufuku ya misikiti; kisha 
saa yaja ambayo killa mwenyi kuwaua atajidhania kuwa 
amsongezea Mwenyiezi Mngu ibada. 3 Nayo haya wa- 
tayafanya, kwa kuwa hawakumjua Baba wala mimi. 4 
Illa maneno haya nimewambia, illi kwamba itakapokuja 
saa yakwe mpate yakumbuka, ya kuwa haya ndiyo 
niliyowambia. Nayo haya sikuwambia tangu mwanzo, 
kwa vile nilivyokuwa pamoja nanywi. 5 Lakini sasa 
naondoka nenda kwakwe aliyenileta; wala hapana 
mmoja wenu aniulizae, Wenda wapi? 6 Illa kwa hivyo 
nilivyowambia maneno haya, mmejawa ni huzuni myo- 
yo yenu. 7 Pamoja na haya, niwambiayo ni kweli: 
yawafaa niondoke; kwani nisipoondoka, yule Msaada 
hatawajia: nami nikenda, nitampeleka kwenu. 8 Nae 
huyo atakapokuja, ataushuhudia uovu ulimwengu, kwa 
dhambi na kwa haki na kwa hukumu: 9 Kwa dha- 
mbi, kwa kuwa hawaamini kwangu mimi; 10 kwa 
haki, kwa kuwa naondoka, nenda kwa Baba, wala 
hamnioni tena; 11 kwa hukumu, kwa kuwa mkubwa 
wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. 12 Bado 
nikali na maneno mangi ya kuwambia, lakini hamu- 
wezi kuyatukua hivi sasa. 13 Illa yeye atakapokuja, 
yule Roho wa kweli, atawaongoza awatie katika kweli 
yote; kwani hatanena kwa nafusi yakwe, illa kadiri ya 
atakayosikia atanena, na mambo yajayo atawahubiri. 
14 Yule ndiye atakaenitukuza mimi: kwa kuwa ata- 
twaa katika yangu awahubiri nyinywi. 15 Mambo 
yote aliyo nayo Baba ni yangu. Ndipo hasema kwamba 
yule hutwaa katika yangu na kuwahubiri nyinywi. 
16 Kuna kitambo kidogo hamnioni tena, kuna na 
kitambo kidogo cha pili nanywi mtaniona. 17 Basi 
wakasema wanafunzi wakwe wengine wao kwa wao, N 
neno gani hilo atwambialo: Kuna kitambo kidogo 
wala hamnioni, kuna na kitambo kidogo tena, nanywi 

Google 


244 JOHANA 16 


mtaniona ; na hilo, Kwa kuwa nenda zangu kwa Baba ? 
18 Basi walisema, N nini hilo anenalo: Kitambo 
kidogo? Hatuyajui aneneayo. 19 Alijua Jesu kwa- 
mba wapenda kumuuliza, akawambia, Jee, muulizanayo 
hivi nyinywi kwa nyinywi ndiyo haya: ya mimi kuwa- 
mbia, Kuna kitambo kidogo nanywi hamnioni; kuna 
na kitambo kidogo cha pili nanywi mtaniona? 20 Ni 
kweli, ni kweli nawambia: nyinywi mtalia muombolee, 
ulimwengu utafurahi: nyinywi mtakuwa na majonzi, 
lakini yale majonzi yenu yatageuzwa furaha. 21 Mwa- 
namke azaapo huwa na majonzi, kwa kuwa imefika saa 
yakwe; lakini akisha mzaa yule mwana, haukumbuki 
tena ule utungu kwa ajili ya furaha afurahiayo mtu 
kuzaliwa ulimwenguni. 22 Nanywi hivi sasa mna 
majonzi; lakini nitawaona tena; na myoyo yenu 
itafurahi, na ile furaha yenu mtu hawaondolei kamwe. 
23 Hata siku ile hamtaniuliza neno lolote tena mimi. 
Ni kweli, ni kweli nawambia, mtakapomtaka neno 
Baba atawapa kwa jina langu. 24 Hivi hamjataka 
neno kwa jina langu: takani, mtapawa; furaha yenu 
ipate timizwa. 

25 Maneno haya nimesema nanywi kwa mifano; saa 
yaja ambayo sitasema nanywi kwa mifano tena, illa 
habari ya Baba taweleza waziwazi. 26 Siku ile mtao- 
mba kwa jina langu. Wala siwambii kwamba nita- 
mtaka Baba mimi kwa ajili yenu; 27 kwani mwenye- 
we Baba 'awapenda kwa vile mlivyonipenda mimi na 
kuniamini, ya kuwa mimi nilitoka kwa Baba. 28 
Nilitoka kwa Baba nikangia ulimwenguni; tena hivi 
nauata ulimwengu, nenda zangu kwa Baba. 29 Waka- 
sema wanafunzi wakwe, Kumbe sasa wanena waziwazi, 
wala husemi mfano uwao wote. 30 Sasa tumekujua 
kuwa mambo yote umeyajua; wala huna haja ya kuuli- 
zwa ni mtu. Kwa neno hili twaamini ya kuwa ulitoka 
kwa Mngu. 31 Jesu akawajibu, Hivi sasa mwaamini? 


Google 


JOHANA 17 245 


32 Hiyo ndiyo, yaja saa, tena imekwisha fika, ya 
nyinywi kwenda kutawanyikana, killa mtu kwao kwao, 
muniate mimi pekeyangu: nami si pekeyangu, kwa 
kuwa Baba yu pamoja nami. 83 Maneno haya nime- 
wambia nyinywi, illi ndani yangu muwe na amani. 
Ndani ya ulimwengu nyinywi mna matungu: lakini 
tangamkani ; mimi nimeushinda ulimwengu. 

17 MANENO hayo aliyasema Jesu; akainua mato 
yakwe mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha fika; 
mtukuze Mwanayo, illi Mwanayo akutukuze wewe. 
2 Kama vile ulivyompa amri katika killa muwili; 
illi kwamba killa ulichompa kuwa nacho apate wapa 
. wao uzima wa milele 3 Na uzima wa milele ni huu, 
. ya kwamba wakujue wewe u Mwenyiezi Mngu aliye 
pweke wa kweli, nae uliyemtuma, Jesu Masihi. 4 Mi- 
mi nimekutukuza juu ya nti; ile kazi uliyonipa nime- 
kwisha ifanya. 5 Nawe sasa nitukuza, Baba, pamoja 
na nafusi yako, kwa utukufu niliokuwa nao pamoja na- 
we, huu ulimwengu usijakuwako. 6 Jina lako nime- 
wafunulia wale watu ulionipa katika ulimwengu: 
walikuwa wako wewe, nawe umenipa niwe nao; 
na neno lako wamelishika. 7 Sasa wamekwisha jua, 
kwamba kadiri ya mambo uliyonipa yatoka kwako; 
8 kwa kuwa maneno uliyonipa mimi nimewapa wao; 
wakayapokea, wakajua kweli kwamba nilitoka kwako, 
wakaamini ya kuwa ni wewe uliyenituma. 9 Mimi 
nna haja nawatakia; siutakii ulimwengu, nawatakia 
hao ulionipa, kwa kuwa wao ni wako wewe. 10 Na 
killa ambalo ni langu, ni lako; na ambalo ni lako, ni 
langu; nami nimetukuzwa ndani yao. 11 Wala simo 
tena mimi ulimwenguni, na wao wamo ulimwenguni; 
nami naja zangu kwako. Baba mtakatifu, walinde kwa 
jina lako ulilonipa, wapate kuwa kitu kimoja kama 
vile swiswi. 12 Wakati nilipokuwapo na wao pamoja, 
nilikuwa nikiwatunza kwa jina lako ulilonipa; nami 


Google 


246 JOHANA 17 


nikiwalinda, wala hapana mmoja katika wao aliyepotea, 
isipokuwa yule mwana wa upotevu, yapate timia yale 
maandiko. 13 Nami sasa naja zangu kwako; na haya 
nayasema ulimwenguni, illi kwamba furaha yangu 
wawe nayo hali imetimia nafusini mwao. 14 Mimi 
nimewapa neno lako, na ulimwengu wawatukia, kwa 
kuwa wao si watu wa ulimwenguni, kama ambavyo 
mimi si wa ulimwenguni. 15 Si kwamba nakutaka 
uwatoe ulimwenguni, illa nakutaka uwalinde na yule 
muovu. 16 Si wa ulimwenguni hawa, kama ambavyo 
mimi si wa ulimwenguni. 17 Watakase kwa ile kweli; 
hilo neno lako ndiyo kweli. 18 Kama vile ulivyonitu- 
ma mimi kunitia ulimwenguni, ndivyo nami nilivyowa- 
tuma wao kuwatia ulimwenguni. 19 Nami kwa ajili . 
yao najitakasa mwenyewe, illi kwamba nao wapate ta- 
kaswa katika kweli. 20 Wala si hawa tuu niwatakiao, 
nawatakia na waaminio kwangu kwa sababu ya neno 
lao; 21 illi wote wawe kitu kimoja; kama ambavyo 
wewe, Baba, u ndani yangu nami ni ndani yako; illi 
kwamba nao wawe ndani yetu: ulimwengu upate 
amini ya kuwa nalitumwa ni wewe. 22 Nami huo 
utukufu ulionipa nimewapa wao; wapate kuwa kitu 
kimoja, kama ambavyo swiswi tu kitu kimoja: 23 iwe 
mimi ndani yao, wewe ndani yangu, kwamba wapate 
kamilika kuwa kitu kimoja, illi ulimwengu ujue 
kwamba ulinituma, tena uliwapenda wao kama ulivyo- 
nipenda mimi. 24 Hicho ulichonipa mimi, Baba, nape- 
nda hapo nilipo mimi, nao wawe papo pamoja nami; 
wapate uona huo utukufu wangu, ulionipa: kwa kuwa 
ulinipenda mbele ya kuanzizwa ulimwengu. 25 Baba 
mwenyi haki, huu ulimwengu haukukujua, lakini mimi 
nimekujua, na hawa wamejua kwamba nalitumwa 
ni wewe: 26 nami nimekwisha wajuvisha jina lako ; 
tena nitawajuvisha lilo, mapenzi hayo uliyonipenda 
yapate kuwa ndani yao, nami niwe ndani yao, 


Google 


JOHANA 18 247 
18 ALIPOKWISHA yanena hayo Jesu, akatoka 


moja na wanafunzi wakwe akenda ng'ambu ya fumbi la 

idiron pahalı palipokuwa na busitani : akangia ndani, 
yeye na wanafunzi wakwe. 2 Na yule Judasi yule 
mwenyi kumsaliti nae alipajua pahali pale, kwani Jesu 
alikwenda sana huko akikutana na wanafunzi wakwe. 
3 Basi Judasi, alipokwisha twaa kile kikozi cha asi- 
kari, na wangojezi watokao kwa makuhani wakuu na 
Mafarisai, akaja zakwe huko na fanusi, na taa za fimbo, 
na silaha. 4 Basi Jesu, ali hali ya kujua yamkutayo 
yote, akatoka nde, na kuwauliza, Mwamtafuta nani? 5 
Wakamjibu, Jesu Mnazan. Jesu akawambia, Ni mimi. 
Na Judasi, yule mwenyi kumsaliti, alikuwa amesimama 
pamoja nao. 6 Basi hapo alipowambia, Ni mimi, 
wakarudi nyuma, wakaanguka na nti. 7 Basi akawau- 
liza mara ya pili, Mwamtafuta nani? Wakanena, Jesu 
Mnazari. 8 Akajibu Jesu, Nimekwisha wambia kuwa 
ni mimi; basi kwamba ni mimi munitafutae, waateni 
hawa wende zao. 9 Illi kwamba lipate timia lile neno 
alilolinena, ya kwamba, Hao ulionipa, hapana mmoja 
aliyenipotea. 10 Basi Simon Petero yuna upanga 
ameshika, akaufuta, akamtema mtumwawe kuhani 
mkuu, akamkata sikio la mkono wa kuume, Na yule 
mtumwa jina lakwe akiitwa Maliko. 11 Basi Jesu 
akamwambia Petero, Utie upanga wako alani. Ki- 
kombe alichonipa Baba nisikinwie ? 

12 Basi kile kikozi, na yule amiri, na wale wango- 
jezi wao Mayahudi, wakamshika Jesu wakamfunga, 
13 wakampeleka kwa Anna mbele, kwani alikuwa 
mkwewe Kaiafa, yule aliyekuwa kuhani mkuu mwaka 
ule 14 Na Kaiafa ndiye aliyewapa shauri Maya- 
hudi, ya kwamba afaa kufa mtu mmoja kwa ajili ya 
wenyeji. l 

15 Akaandamwa Jesu ni Simon Petero na mwana- 
funzi mmoja mwenziwe, Na mwanafunzi huyo alikuwa 


Google 


248 JOHANA 18 


amejulikana kwa kuhani mkuu; wakangia wote na 
Jesu katika behewa ya kuhani mkuu. 16 Lakini Pete- 
ro alikuwa amesimama nde mlangoni. Basi akatoka 
mwanafunzi mwenziwe, yule aliyejulikana kwa kuhani 
mkuu, akasema na mngojezi wa mlango, akenda aka- 
mleta ndani yule Petero. 17 Basi yule kijakazi yule 
angojeae mlango akamwambia Petero, Jee, nawe hu- 
mo katika wanafunzi wakwe mtu huyu ? Yeye akase- 
ma, Si mimi. 18 Na wale watwana na wale wangojezi 
walikuwa wamesimama, wamefanya moto wa makaa 
kwa baridi iliyokuwako, ikawa kuota moto: nae Pete- 
ro alikuwa amesimama, wakiota moto wote. 

19 Basi yule kuhani mkuu akamuuliza Jesu kuliko 
wanafunzi wakwe na kufunza kwakwe. 20 Jesu aka- 
mjibu, Mimi maneno yangu nimewambia ulimwengu, 
waziwazi. Mimi nimefunza watu siku zote misikitini 
hata hekaluni, mwahali wakutanamo Mayahudi wote 
wala sikusema lolote siri. 21 N nini kuniuliza mimi ? 
Hayo nliyosema nao watu waulize walioyasikia. Hawa 
ndio, wayajua niliyonena mimi. 22 Kusema -kwakwe 
haya, mtu mmoja aliyesimama kando, katika wale wa- 
ngojezi, akamtia msubukuo Jesu, akasema, Ndivyo 
umjibuvyo kuhani mkuu? 23 Jesu akamjibu, Kwa- 
mba nimesema viovu, ushuhudie uovu ; kwamba nime- 
sema vyema, wanipigiani ? 24 Basi Anna akamtuma 
kwa Kaiafa, yule kuhani mkuu, nae amefungwa. 

25 Na Simon Petero alikuwa amesimama akiota mo- 
to. Basi wakamwambia, Jee, nawe humo katika hisa- 
bu ya wanafunzi wakwe? Yeye akakana, akanena, 
Si mimi. 26 Mmojawapo katika watumwa wa kuhani 
mkuu, ni jamaa yakwe yule aliyekatwa sikio ni Petero, 
akanena, Jee, mimi sikukuona pamoja nae pale busita- 
nini? 27 Bası akakana tena Petero : mara hiyo lika- 
wika jimbi. 

28 Basi wakamtoa Jesu huko kwa Kaiafa, wakenda 

Google 


JOHANA 18 249 


nae hata nyumba ya uliwali : kukawa alifajiri. Na we- 
nyewe hawakungia ndani ya nyumba ya uliwali, wasije 
wakatiwa najisi, wapate kula Pasaka. 29 Basi Pilato 
akawatokea nde, kisha akasema, Mna mambo gani mu- 
mshitakiyo mtu huyu? 30 Wakamjibu, wakamwa- 
mbia, Mtu huyu kwamba hakuwa muovu hatungemleta 
mbele yako. 931 Basi Pilato akawambia, Mtwaeni 
nyinywi mkamubukumu kama sharia yenu. Ma- 
yahudi wakamwambia, Swiswi hatuna rukhusa ya 
kumuua mtu: 32 lipate timia lile neno lakwe Jesu, 
alilolinena kwa kuonyesha ni mauti gani atakayo- 
kufia 

33 Basi akangia mara ya pili ndani ya nyumba ya 
uliwali yule Pilato; akamwita Jesu, akamuuliza, Wewe 
ndiye mfaume wa Mayahudi? 34 Jesu akamjibu, 
Unenavyo hili ni kwa nafusi yako, au umeambiwa ni 
watu habari yangu? 35 Pilato akamjibu, Mimi ni 
Yahudi? Hiyo taifa yako na makuhani wakuu ndio 
waliokuleta mbele yangu. Umefanyani? 36 Akajibu 
Jesu, Ufaume wangu hautoki katika ulimwengu huu: 
na kwamba watoka katika ulimwengu huu ufaume 
wangu, watumishi wangu wangepigana sasa, nisije 
nikatiwa mikononi mwa Mayahudi; illa sasa ufaume 
wangu si wa humu. 37 Basi Pilato akamuuliza, Jee, 
wewe u mfaume? Akajibu Jesu, Wewe mwenyewe - 
wasema kwamba ni mfaume, Ni kwa ajili ya haya 
nilivyozaliwa, tena ni kwa ajili ya haya nilivyongia 
ulimwenguni: illi nipate ishuhudia ile kweli. Killa 
mtu aliye upande wa ile kweli husikia sauti yangu. 
38 Pilato akamuuliza, Ni kitu gani kweli? 

Nae akisha sema neno hili, akawatokea mara ya pili 
wale Mayahudi, na kuwambia, Mimi sioni kwakwe batili. 
89 Lakini kwenu kuna ada, ya mimi kuwafungulia mtu 
mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwapenda niwafu- 
ngulie ama wa Mayahudi? 40 Basi wakapiga kelele 


250 JOHANA 19 


tena, wakanena, Simfungue huyu, mfungue Baraba. 
Nae Baraba alikuwa mkata-ndia. 

19 NDIPO hapo Pilato akamtwaa Jesu, akampiga 
mjeledi. 2 Wale asikari wakasuka taji ya miba, 
wakamvika kitwani mwakwe. Wakamvika na nguo ya 
rangi ya zambarau. 3 Ikawa kumwendea na kusema, 
Salamu, Mfaume wa Mayahudi, na kumtia misubukuo. 
4 Akatokea nde Pilato, mara ya pili : akawambia, Huyu 
ndiye, nawaletea nde, mupate mjua kwamba sioni batili 
kwakwe. 5 Basi akatokea nde Jesu, amevaa ile taji ya 
miba na ile nguo ya rangi ya zambarau. Akawambia, 
Huyu ndiye, mtu, ka 6 Basi wale makuhani wakuu 
na wangojezi, walipomuona, wakapiga kelele, wasema, 
Kamsalibu ! kamsalibu! Pilato akawambia, Mtwaeni 
nyinywi mkamsalibu; kwani mimi sioni batili kwakwe. 
7 Mayahudi wakamjibu, Swiswi tuna sharia yetu; hata 
kwa sharia hiyo asitahili mauti: kwa kuwa amejifanya 
Mwana wa Mngu. 8 Basi aliposikia Pilato neno hili 
akazidi kufanya khofu; 9 akangia tena katika 
nyumba ya uliwali, akamuuliza Jesu, Watokea wapi? 
wala Jesu asimjibu. 10 Basi Pilato akamuuliza, Je ee, 
husemi nami? Wewe hunijui ya kuwa mimi nna amri 
ya kukuata, nna na amri ya kukusalibu? 11 Jesu 
akamjibu, Hungekuwa na amri kwangu mimi kwa 
lolote, kwamba hukupawa kutoka juu. Kwa ajili ya 
hayo, aliye na dhambi sana ni yule aliyenitia mikononi 
mwako. 12 Kwa sababu hiyo ikawa Pilato kutafuta 
ndia ya kumuata. Illa Mayahudi walikuwa wakipiga 
kelele, wasema, Ukimuata mtu huyu, hu rafikiye 
Kaisari. Killa ajifanyae mfaume humtusha Kaisari. 
13 Basi Pilato aliposikia maneno yale akamtoa nde 
Jesu ; akaketi juu ya baraza ya hukumu, pahali paitwa 
Sakafu ya Mawe, Kihibirania chakwe ni Gabatha. 14 
Nayo ilikuwa ni siku ya kuandalia idi ya Pasaka, kama 
wakati wa saa yasita. Akawambia Mayahudi, Huyu 

Google 


JOHANA 19 251 


ndiye, mfaume wenu, huyu. 15 Basi wakapiga kelele, 
Kamuondoe ! kamuondoe! kamsalibu! Pilato akawa- 
mbia, Jee, mfaume wenu nimsalibu? Wakajibu 
makuhani wakuu, Hatuna swiswi mfaume illa Kaisari. 
16 Ndipo hapo basi akamsongeza kwao apate salibiwa. 

Basi wakamshika Jesu: 17 naeameutukua msalaba 
wakwe yeye, akenda nde ya mji, akenda pahali paitwa 
Fuvu la Kitwa, na pahali hapo Kihibirania paitwa 
Gologotha; 18 wakamsalibu papo, na watu wawili 
tena pamoja nae, huku mmoja na huku mmoja, yeye 
Jesu yu katikati. 19 Pilato akaandika na anuwani, 
akaibandika juu ya msalaba, nayo imeandikwa: JESU 
MNAZARI, MFAUME WA MAYAHUDI. 20 Basi na hiyo 
anuwani wakaisoma watu wangi katika Mayahudi, kwa 
kuwa pahali hapo ni karibu na mji, hapo aliposalibiwa 
Jesu: nayo iliandikwa Kihibirania na Kilatini na Kiyu- 
nani. 21 Basi ikawa kumwambia Pilato makuhani 
wakuu wa Mayahudi, Usiandike, ni Mfaume wa Maya- 
hudi; andika kwamba, Alisema yule, Mimi ndiye 
Mfaume wa Mayahudi. 22 Akajibu Pilato, Niliyoya- 
andika nimekwisha yaandika. 23 Basi wale asikan 
walipokwisha msalibu Jesu, ndipo walipotwaa nguo za- 
kwe wakafanya mafungu mane, killa asikari mmoja fungu 
moja : wakatwaa na kanzu yakwe. Nayo ilikuwa haina 
mshono kanzu, imefumwa nzima tokea juu hata tini. 
24 Basi wakasemezana wao kwa wao, Na tusupasue: 
tuifanye kura itakuwa ya nani. Yapate timia yale 
maandiko yanenayo: Waligawanya nguo zangu wao kwa 
wao, wakafanya na kura ya uvao wangu. Haya basi, 
ndiyo waliyoyafanya wale asikari. 25 Na hapo katika' 
msalaba wa Jesu walikuwa wamesimama mamae, na 
nduguye mamae Mariamu mkewe Kileopa, na Mariamu 
Mmagidali. 26 Basi Jesu kuwaona kwakwe mamae na 
yule mwanafunzi wamesimama kando, mwenyewe aliye- 
mpenda, akamwambia mamae, Mwanamke, huyu ndiye, 


Google 


252 JOHANA 19 


mwanayo, huyu! 27 Kisha akamwambia yule mwana- 
funzi, Huyu ndiye, mamaako! Basi tangu saa ile yule 
mwanafunzi akamtwaa akamtia nyumbani mwak we. 

28 Baada ya hayo Jesu, ali hali amejua kuwa mambo 
yote sasa yamekwisha, yapate timia yale maandiko, 
akasema, Nna kiu. 29 Palikuwa pamewekwa chombo 
hapo kimejaa siki; basi wakatwaa isipinji iliyojaa siki 
wakaitia katika ufito wa mzobi, wakamsongezea kanwa- 
ni. 30 Basi Jesu alipoipokea siki akasema, Imekwisha; 
akainamisha kitwa akasallimu roho. 31 Basi wale 
Mayahudi, kwa vile ilivyokuwa siku ya kutengeza, 
wasipate chelewa wale maiti juu ya misalaba hata siku 
ya sabatu, kwani ilikuwa siku kuu siku ya sabatu ile, 
wakamtaka Pilato kwamba yavundwe maguu yao, 
waondolewe. 32 Basi wakenda wale asikari wakamvu- 
nda maguu yule wa kwanza na mwenziwe yule waliyea- 
ngikwa wote: 33 hata walipomwendea Jesu, waka-' 
muona amekwisha kufa, wasimvunde maguu; 34 
isipokuwa mmojawapo katika wale asikari akamtoma 
fumo la ubavu, mara akatokwa ni damu na maji. 35 
Nae aliyeyaona ameshuhudia, na ushuhuda wakwe ni 
wa kweli, nae huyo amejua kuwa ni mwenyi kusema 
kweli yeye, nanywi mupate amini. 36 Kwani yalikuwa 
haya illi yapate timia yale maandiko: Mfupa wakwe 
hautavundika. 37 Kisha yasema tena maandiko 
mengine, Watamuinulia mato huyo waliyemtumbua. 

38 Hata baada ya haya yule Jusufu, yule mtu wa 
Arimathea, ambae alikuwa mwanafunzi wa Jesu, nae 
kwa siri, kwa khofu aliyo nayo ya Mayahudi, akamtaka 
rukhusa Pilato ya kuuondoa muwili wakwe Jesu. 
Pilato akampa rukhusa. Basi akenda akauondoa 
muwili wakwe. 39 Akenda Nikodemo nae, yule 
aliyemwendea usiku hapo kwanza, ametukua matanga- 
mano ya manemane na subili, yapata kama ratili mia. 
40 Basi wakautwaa muwili wa Jesu, wakaufunga nguo 


Google 


JOHANA 20 253 


za katani, pamoja na yale manukato, kama dasituri ya 

Mayahudi katika kuzika. 41 Na pahali pale aliposa- 

libiwa palikuwa na busitani, na ndani ya busitani mna 

kaburi jipya, ambalo halijazikwa mtu. 42 Basi pahali 

hapo, kwa ajili ya ile siku yao Mayahudi ya kutengeza, 

jia vile lilivyokuwa karibu lile kaburi, wakamzika 
esu. 

20 HATA siku ya kwanza ya ijumaa yule Mariamu 
Mmagidali akenda na mapema, kukali kw iza, hata 
kaburini; akaliona jiwe limeondolewa katika kaburi. 

2 Basi akenda mbio, akamwendea Simon Petero, 
akamwendea na yule mwanafunzi mwenziwe, yule ali- 
yekuwa Jesu akimpenda, akawambia, Wamemtoa 'Bwa- 
na kaburini wamekwenda nae: hatumjui walipomuwe- 
ka. 3 Akatoka Petero na yule mwanafunzi mwenziwe, 
ikawa kwenenda hata kaburini. 4 Nao wenda mbio 
wote, yule mwanafunzi mwenziwe akamshinda Petero 
kwa mbio, akapata kaburini mbele, 5 Kisha akatu- 
ngulia, akaiona sanda imewekwa nti, wala asingie. 
6 Basi Simon Petero nae akaja, amfuata yule, aka- 
ngia ndani ya kaburi; akaiona sanda imewekwa; 7 
na mandili iliyokuwa kitwani mwakwe, haikuwekwa 
pamoja na sanda, imekundwa-kundwa imewekwa paha- 
1 peke yakwe. 8 Basi, ndipo bapo akangia na yule 
mwanafunzi mwenziwe, yule aliyefika kwanza kaburi- 
ni, akaona, akaamini. 9 Kwani walikuwa hawajalijua 
lilivyoandikwa, kwamba imempasa kuinuka kutoka 
kwa wafu. 10 Basi wakaondoka wale wanafunzi mara 
ya pili kwenda kwao. 

11 Na Mariamu alikuwa amesimama kaburini kwa 
nde, yualia ; basi yu hali ya kulia akatungulia ndani ya 
kaburi; 12 akaona malaika wawili wenyi nguo nyeu- 
pe wameketi, mmoja upande wa kitwani, mmoja upa- 
nde wa maguuni, hapo ulipolazwa muwili wa Jesu. 13 
kakamaa N Mwanamke, waliliani? Akawambia, Ni 

DOGgIC 


254 JOHANA 20 


kwa kuwa wamemuondoa Bwana wangu; waia simjui 
walipomuweka. 14 Yuasema maneno haya akazungu- 
ka nyuma, akamuona Jesu amesimama, wala hamjui 
kuwa ndiye Jesu. 15 Jesu akamwambia, Mwanamke, 
waliliani? Wamtafuta nani? Yule amdhania ni mli- 
nzi wa busitani, akamwambia, Ewe Bwana, kwamba 
umemtukua wewe nambia ulipomuweka, nende mimi 
nikamuondoe. 16 Jesu akamwambia, Mariamu! Yule 
akazunguka, kisha akamwambia Kihibirania, Raboni! 
maana yakwe, Ewe Mwalimu. 17 Jesu akamwambia, 
Usiniguse, kwani sijapaa kwenda kwa Babaangu. Ela 
enda kwa ndugu zangu ukawambie, Mimi napaa nenda 
kwa Babaangu, nae ndiye Babaenu ; nenda kwa Mngu 
wangu, nae ndiye Mngu wenu. 18 Akenda Mariamu 
Mmagidali akiweleza wanafunzi, ya kwamba, Nimemu- 
ona Bwana; akaweleza na alivyoambiwa nae maneno 
hayo. 

9 Basi siku ileile, nayo ni ya sabatu-mosi, kulipoku- 
twa, ile milango imekwisha fungwa pale walipokuwapo 
wanafunzi, maana kwa khofu waliyo nayo ya Mayahudi, 
akenda Jesu akasimama katikati ; akawambia, Amani 
iwe kwenu! 20 Aliposema hayo, akawaonyesha miko- 
no yakwe na ubavu wakwe. Ndipo wakafurahi wana- 
funzi kwa kumuona Bwana. 21 Basi Jesu akawambia 
tena, Amani iwe kwenu! Kama vile alivyonituma 
Baba, nami nawapeleka vivyo. 22 Akisema haya 
akawavuvia, akawambia, Twaani Roho Mtakatifu. 23 
Kadiri ya watu muwasameheo madhambi, yamesamehe- 
wa kwao: kadiri ya watu muwazuiliao madhambi, 
yamezuiliwa kwao. 

24 Illa Thoma, nae ni mmoja katika wale kumi na 
wawili, maana ya jina lakwe ni Pata, hakuwapo pamoja 
nao wakati alipokuja Jesu. 25 Basi wale wanafunzi 
wenziwe walikuwa kumwambia, Tumemuona Bwana. 
Nae akawambia, Mimi nisipoona alama za misumari 


Google 


JOHANA 21 255 


mikononi mwakwe, nikapatika na kidole changu katika 
alama za misumari, nikapatika na mkono wangu katika 
ubavu wakwe, sitaamini kamwe. 

26 Hata baada ya siku nane wanafunzi wakwe wali- 
kuwamo tena mle, na Thoma yu pamoja nao: Jesu 
akenda, milango imekwisha fungwa, akasimama katika- 
ti akasema, Amani iwe kwenu! 27 Kisba akamwa- 
mbia Thoma, Lete hapa hicho kidole chako ukaangalie 
mikono yangu ; lete na mkono wako, uupatike ubavuni 
mwangu; nawe usiwe mtu asiye imani, iwe na imani. 
28 Thoma akamjibu akamwambia, Bwana wangu, tena 
Mwenyiezi Mngu wangu! 29 Jesu akamwambia, Ni 
kwa kuwa umeniona ndipo umeamini? Wamebarikiwa 
hao wasioona nao wakaamini. 

30 Haya basi, kuna na ishara nyingi tena alizozitenda 
Jesu mbele za wale wanafunzi, zisizoandikwa katika 
chuo hiki; 31 illa zimeandikwa hizi mupate muamini 
Jesu kuwa ndiye Masihi, Mwana wa Mngu; kisha kwa- 
mba katika kuamini kwenu muwe na uzima katika 
` Jina lakwe. 

21 BAADA ya hayo Jesu akawaonyesha tena nafusi 
yakwe wale wanafunzi katika bahari ya Tiberia; na 
kuwaonyesha kwakwe ni hivi. 2 Walikuwa pahali 
pamoja, Simon Petero, na Thoma, maana ya jina lakwe 
ni Pata, na Nathanaeli, mtu wa Kana ya Galili, na wa- 
le wana wa Zebedi, na watu wawili tena katika wana- 
funzi wakwe. 3 Simon Petero akawambia, Nenda vua. 
Wakamwambia, Naswi twakuandama. Wakatoka, 
wakenda wakapanda dauni; usiku ule wasipate kitu. 
4 Hata kulipokucha, Jesu akasimama ufuoni, wale wana- 
funzi wasimjue kuwa ndiye Jesu. 5 Basi Jesu akawa- 
mbia, Enywi vijana, mna kitoweo chochote mlicho 
nacho? Wakamjibu, Hatuna. 6 Akawambia, Itieni 
nyavu upande wa chombo wa mkono wa kulia : mtapa- 
ta. Basi wakaitia, kisha wasiweze kuivua tena kwa 


Google 


256 JOHANA 21 


ajili ya ungi wa samaki. 7 Basi yule mwanafunzi, 

esu aliyekuwa akimpenda, akamwambia Petero, Ndiye 
Bwana. Basi Simon Petero aliposikia kwamba ni 
Bwana, akajifunga kizibao chakwe kiunoni, kwani ali- 
kuwa hakuvaa nguo; akajitupa baharini. 8 Basi wale 
wanafunzi wenziwao wakaja kwa mashua, kwani hawa- 
kuwa mbali na pwani, isipokuwa kiasi cha dhiraa mia- 
teni, huku waikokota ile nyavu ya samaki. 9 Basi 
walipokwisha shukia pwani wakaona makaa ya moto, na 
samaki amelazwa juu, na mkate. 10 Jesu akawambia, 
Leteni katika samaki hao mliowavua hivi, 11 Basi 
Simon Petero akapanda chombom akaivutia pwani nya- 
vu, imejaa samaki wakubwa mia moja na hamsini na 
watatu: na pamoja na kuwa wangi hivyo wale samaki, 
nyavu isiraruke. 12 Jesu akawambia, Ndooni, mkafu- 
ngue kanwa.. Wala hapana mmoja katika wanafunzi 
aliyesubutu kumuuliza, N nani wewe? maana, wamjua 
ni Bwana. 13 Jesu akenda na kuutwaa mkate na 
kuwapa, na samaki vivyo, 14 Hivi ni mara ya tatu 
Jesu kuwaonyesha wanafunzi nafusi yakwe, alipokwisha 
inuka kutoka kwa wafu. 

15 Hata wale walipokwisha fungua-kauwa, Jesu 
akamuuliza Simon Petero, Jee, Simon wa Jona, wani- 
penda zaidi ya hawa? Akamwambia, Ndiyo, Bwana: 
wewe umenijua kuwa nakupenda. Akamwambia, Wa- 
lishe wana-wa-kondoo wan gu. 16 Akamuuliza tena ma- 
ra ya pili, Ewe Simon wa Jona, wanipenda? Akamwa- 
mbia, Ndiyo, Bwana; wewe umenijua kuwa nakupenda, 
Akamwambia, Watunge kondoo zangu. 17 Akamuuliza 
mara ya tatu, Ewe Simon wa Jona, wanipenda? Aka- 
ngiwa ni huzuni Petero kwa vile alivyomuuliza mara 
ya tatu, Wanipenda? Akamwambia, Ewe Bwana, we- 
we mambo yote umeyajua: watambua mwenyewe kwa- 
mba nakupenda. Jesu akamwambia, Walishe kondoo 
zangu. 18 Ni kweli, ni kweli nakwambia, ulipokuwa 


Google 


VITENDO 1 257 


kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe, ukenenda upe- 
ndako; lakini utakapokuwa mzee, utanyosha mikono 
yako, mwengine aje akufunge, akupeleke usikopenda. 
19 Neno hili alilisema kwa kuonyesha ni mauti gani 
yule atakayomtukuzia Mwenyiezi Mngu. Hata ali- 
pokwisha lisema, akamwambia, Nifuata. - 20 Petero 
akisha zunguka, akamuona yule mwanafunzi Jesu ali- 
yekuwa akimpenda awafuata : nae ndiye aliyebenukia 
kifuani mwakwe Jesu wakati wa karamu, huku amwa- 
mbia, Bwana, n nani huyo akusalitiye? 21 Basi Petero 
alimuona huyo, akamwambia Jesu, Bwana, na huyu, 
jee? 22 Jesu akamwambia, Nikitaka akae hata nije, 
kwako yadhuruni? Wewe nifuata. 23 Basi neno hili 
likatangaa kwa wale ndugu, ya kwamba mwanafunzi 
yule hafi; wala siyo aliyonenea Jesu kwamba hafi; illa, 
Nikipenda akae hata nije, kwako yadhuruni? 

24 Huyu ndiye mwanafunzi ayashuhudiae mambo 
haya, nae ndiye aliyeyaandika maneno haya, naswi 
ushuhuda wakwe tumeujua kuwa ni kweli. 

25 Yako na mangi tena aliyoyatenda Jesu, ambayo 
kwamba, yatakapoandikwa moja-moja, nadhani hata 
mii m ma hauvikundukii vyuo vitakavyoa- 
ndikwa, 


VITENDO VYA MITUME. 


1 EWE Theofilo, nalitunga chuo cha kwanza cha 
yote aliyoanza Jesu kuyafanya na kufunza, 2 hata 
siku aliyopokewa juu, alipokuwa amekwisha kuwaatia 
maagizo, kwa Roho Mtakatifu, wale mitume ambao 


Google I 


258 VITENDO 1 


aliwataua; 8 wale ambao aliwaonyesha nafusi yakwe, 
kwa dalili nyingi za hakika, ali hai, baada ya kuteseka 
kwakwe, akionekana nao muda wa siku arubaini, aki- 
nena mambo ya ufaume wa Mngu: 4 nae ali hali ya 
kukutana nao, akawausia kwamba wasitoke Jerusalem, 
illa waingojee ahadi ya Baba, ambayo, alisema, mmeisi- 
kia kwangu. 5 Kwani Johana alibaputizi kwa maji 
kweli, kisha nyinywi mtabaputizwa kwa Roho Mtakati- 
fu, baada ya siku chache tuu. 

6 Basi walipokuwa wamekutana pamoja, wakamu- 
uliza, wakasema, Jee, Bwana, utawarejezea Isiraeli ufau- 
me wao kwa siku hizi tulizo nazo? 7 Akawambia, 
Haya si yenu nyinywi kuyajua majira au nyakati 
ambazo yeye Baba ameziweka katika amri yakwe mwe- 
nyewe. 8 Lakini mtapata uwezo, Roho Mtakatifu 
atakapowajilia juu yenu, mtakuwa mashahidi yangu, 
katika Jerusalem, na Uyahudi wote, na Samaria, hata 
mwisho wa dunia. 9 Alipokwisha sema nao maneno 
hayo, ilikuwa kuangalia, akainuliwa juu, wingu lika- 
mtukua likamuondoa matoni mwao. 10 Na katika 
kung'aza kwao mato yao kuangalia mbinguni, alipokuwa 
akienda zakwe, mara hawa ndio, watu wawili waliovaa 
nguo nyeupe wakasimama nao; 11 wakiwambia, Eny- 
wi watu wa Galili, kwani kusimama mkatezama mbi- 
nguni? Jesu, yeye huyo ambae amepokewa p. mbi- 
nguni, kutoka kwenu, atarejea mfano uleule, kama 
mlivyomuona akienda zakwe mbinguni. 

12 Ndipo waliporejea Jerusalem wakakiwata kilima 
kiitwacho cha Mizeituni, kilicho karibu na Jerusalem, 
chapata mwendo wa siku ya sabatu. 13 Walipokwisha 
ngia ndani wakakwea juu ghorofani, ambayo waketi 
Petero na Johana na Jakubu na Andarea, na Filipu na 
Thoma, na Baritholomayo, na Mathayo, na Jakubu wa 
—Alifayo, na Simon Zelote, na Juda wa Jakubu. 14 Hao 
wote ikawa kudumu kwa moyo mmoja wakisali, pamoja 


Google 


VITENDO 1 259 


na wale wanawake, na Mariamu mamaakwe Jesu, na 
nduguze pia. 

15 Katika siku hizo Petero alisimama katikati ya 
ndugu hao (walikuwa watu wangi waliokutanika pa- 
moja, ambao jimla yao wapata kama mia wa ishirini), 
akasema, 16 Ndugu zangu, ilipasa maandiko yatimi- 
zwe, ambayo yalitangulia kunenwa ni Roho Mtakatifu 
kwa kanwa la Daudi, habari ya Judasi, aliyekuwa kio- 
ngozi cha wale waliomshika Jesu. 17 Kwa maana, 
alikuwa akihasibiwa ni mmoja katika swiswi, na kupata 
sehemu yakwe katika utumishi huu. 18 (Basi mtu 
huyo alinunua kiwanda kwa ijara ya uovu wakwe; 
akaanguka kifunifuni, akapasuka, matumbo yakwe 
yote yakamwaika. 19 Jambo hilo likajulikana ni 
watu wote walioketi Jerusalem, hata kiwanda hicho 
kikaitwa Akelidama, kwa lugha yao, maana, ni kiwanda 
cha damu.) 20 Kwani imeandikwa ndani ya chuo ch 
Zaburi, ; 

Makao yakwe na yawe ukiwa, 
Yasiketiwe ni mtu awae yote: na, 
Uangalizi wakwe utwaliwe ni mwengine. 

21 Basi inapasa kwamba mtu mmoja, katika hao 
waliofuatana naswi siku zote alipokuwa yeye Bwana 
Jesu akingia na kutoka kati yetu, 22 kuanza kwa 
ubaputizi wa Johana, hata siku hiyo aliyopokewa juu 
kutoka kwetu, awe shahidi pamoja naswi wa kufufuli- 
wa kwakwe. 23 Wakaweka watu wawili, Jusufu aliye- 
itwa Barasaba, nae alikuwa na jina jengine, nalo ni 
Jusito, na Mathia. 24 Nao wakaomba Mngu wakasema, 
Kwe Bwana ujuae myoyo ya watu wote, tuonye uliye- 
mtagua wewe katika hawa wawili, 25 ashike pahali, 
katika utumishi na utume huu, alioukosa Judasi, ende 
pahali pakwe mwenyewe. 26 Wakafanya kura kati- 
ka hao; kura ikamuangukia Mathia; nae akahasibiwa 

j i kumi na mmoja. 
pamoja na yale mitume J 


260 VITENDO 2 


2 ILIPOTIMIA siku ya Pentekosito, walikuwa 
pahali pamoja wote. 2 Mara kukatoka kivumi ghafula 
mbinguni, kama kishindo cha upepo mkuu, kikajaza 
nyumba yote waliyokuwa wameketi. 3 Wakatokewa 
ni ndimi kama myali ya moto zilizogawanywa, zika- 
wakalia juu ya kulla mmoja. 4 Wakajawa ni 
Roho Mtakatifu wote, wakaanza kunena kwa ndimi 
mbalimbali, kama yeye Roho alivyowapa mata- 
mko. 

5 Palikuwa na Mayahudi watauwaa wakiketi Jeru- 
salem, wa kulla taifa tini ya mbingu. 6 Basi sauti 
hiyo iliposikiwa, mkutano ukakutana na kufazaika, 
kwa kuwa killa mtu aliwasikia wakinena lugha yakwe 
mwenyewe. 7 Wakataajabu wote na kupigwa ni 
msangao, wakisema, Tezamani, hawa wote wanenao si 
watu wa Galili? 8 Imekuwaje swiswi killa mtu kusi- 
kia lugha yakwe mwenyewe, teile tuliyovyaliwa nayo? 
9 Waparithi na Wamedi, na Waelamiti, na watu wake- 
tio Mesopotamia, na Uyahudi, na Kapadokia, na Ponto, 
na Asia, 10 na Ferugia na Pamfulia, na Misiri na 
yani za Libua karibu ya Kurene, na wageni watokao 

umi, waliokuwa ni Mayahudi na waongofu, 11 tena 
Wakirete na Warabu, twawasikia watu hawa wakisema 
kwa lugha zetu mambo matukufu ya Mwenyiezi Mngu. 
12 Wakataajabu wote na kusangaa, wakiulizana wao 
kwa wao, Maana yakwe nini haya?. 13 Wengine waka- 
fanya dhihaka, wakisema, Wamezidiwa ni mvinyu 
mpya. 

14 Basi Petero aliyekuwa amesimama na wale kumi 
na mmwoja, akainua sauti yakwe, akawambia wale, 
Enywi watu wa Uyahudi, nanywi nyote mketio Jeru- 
salem, jambo hili na lijulikane kwenu, muyasikize ma- 
neno yangu. 15 Watu hawa hawakulewa, kama mli- 
vyodhani; maana, ni saa tatu ya mtana; 16 lakini 
jambo hili ni hilo lililonenwa ni nabii Joeli ; 

Google 


VITENDO 2 261 


17 Asema Mwenyiezi Mngu, Itakuwa katika siku za 
mwisho, 
Nitawamwaia wenyi miwili wote, Roho yangu, 
Na wenenu na binti zenu watatabiri, 
irimu zenu wataona maono, 
Na wazee wenu wataota ndoto: 
18 Ehe, katika siku hizo nitawamwaia watumwa wangu 
waume kwa wake, Roho yangu, nao watatabiri 
19 Nami ntatoa vioja juu katika mbingu, 
Na ishara tini katika nti ; 
Damu na moto na kunge la moshi: 
20 Jua litageuzwa liwe kiza, 
Na mwezi utageuzwa uwe damu, 
Kabula haijaja ile siku ya Bwana, 
Iliyo kuu na dhahiri: 
21 Tena itakuwa killa mtu atakaelingana jina la 
Bwana ataokolewa. 

22 Enywi waume wa Isiraeli, sikizani maneno haya: 
Jesu Mnazari, mtu aliyedhihirishwa kwenu ni Mngu 
kwa vitendo vya nguvu, na vioja, na ishara, ambazo 
Mwenyiezi Mngu alizifanya katıkati yenu kwa yeye, 
kama nyinywi wenyewe mjuavyo; 23 yeye kwa shauri 
la Mngu lililoazimiwa na kwa kutangulia kujua kwa- 
kwe, nyinywi mmemsalibu na kumuua kwa mikono 
ya madhalimu: 24 ambae Mwenyiezi Mngu alimfufua 
na kumfungua na utungu wa mauti: kwa vile isivyo- 
wezekana kwamba ashikwe nayo. 

25 Kwani Daudi aleta habari zakwe him, 
Nalimuona Bwana mbele yangu siku zote; 
Kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa 
kuume, illi nisitukuswe : 
26 Kwa ajili ya hayo moyo wangu ukaona vyema 
sana, ulimi wangu ukafurahi ; 
Tena nyama ya muwili wangu nayo itatua katika 


Coos | e i 


262 VITENDO 2 


27 Kwa kuwa hutaiata roho yangu kuzimu, 

Wala hutamtoa Mtakatifu wako awe kubaribika. 
28 Ulinijuvisha ndia za uzima; ” 

Utanijaza furaha kwa uso wako. 

29 Ndugu zangu, naweza kusema nanywi waziwazi 
habari za mzee wetu Daudi, kuwa alikufa na kuzikwa, 
na ziara lakwe liko kwetu hata hivi leo. 30 Basi, 
maana ni nabii, na kujua ya kwamba Mwenyiezi Mngu 
amekwisha muapia kwa kiapo, ya kwamba katika uzao 
wa vyuno vyakwe atamketisha mtu mmoja aketi katika 
kiti chakwe cha enzi; 31 yeye, kwa vile alivyotangulia 
kuyaona mambo haya, akaleta habari za kufufuka kwa- 
kwe Masihi ya kwamba hakuatwa kuzimu, wala nyama 
ya muwili wakwe haikuona uharibifu. 32 Yeye huyo 
Jesu, Mngu alimfufua, naswi sote tu mashahidi yakwe. 
33 Basi yeye, kwa kuwa ametukuzwa hata akafikilia mko- 
no wa kuume wa Mngu, nae amepokea kwa Babae ahadi 
ya Roho Mtakatifu, ndipo akamwaya kitu hiki, ambacho 
nyinywi mwakiona nakusikia. 34 Kwani Daudi haku- 
kwea kwenda mbinguni: illa yeye mwenyewe asema, 
Bwana alimwambia Bwana wangu, Keti upande wa 
mkono wangu wa kuume, 35 hata niwafanye adui 
zako wawe nta-za-nyayo tini ya maguu yako. 36 Basi 
nyumba yote ya Isiraeli na ijue pasipokuwa na shaka, 
ya kwamba yeye Jesu mliyemsalibu nyinywi Mwenyie- 
zi Mngu amemfanya awe Bwana tena awe Masihi. 

37 Waliposikia maneno hayo yakawatoma myoyoni 
mwao, kisha wakamwambia Petero na mitume wenziwe, 
Ndugu zetu, tutendeje? 38 Petero akawambia, Tubia- 
ni, mkabaputizwe killa mtu katika jina la Jesu Masihi, 
mpate msamaha wa dhambi zenu; nanywi mtapokea 
kipawa cha Roho Mtakatifu. 39 Kwani ahadi hiyo ni 
kwa ajili yenu na kwa ajili ya watoto wenu, na kwa 
ajili ya wote walio mbali sana, kadiri ya watakaoitwa 
ni Bwana Ru wetu waje kwakwe. 40 Tena akawa- 


Googl 


VITENDO 8 . 263 


onya kwa maneno mengine mangi, na kuwasihi, akisema, 
Jiokoeni wenyewe na kizazi hiki kilicho kombo. 4l 
Basi waliolipokea neno lakwe wakabaputizwa : na siku 
hiyo wakaongezeka watu kama alifu tatu. 42 Waka- 
dumu na kwendelea katika mafunzo ya mitume na 
katika ushirika, na kuuvunda mkate, na katika kuomba 
Mngu. 
43 Killa mtu akangiwa ni hofu: vioja vingi na isha- 
ra nyingi zilifanywa ni mitume. 44 Wote walioamini 
walikuwa pahali pamoja, wakawa na shirika ya vitu 
vyao vyote; 45 wakauza mali zao na vitu walivyokuwa 
navyo, na kugawanyiana wote, killa mtu kama .alivyohi- 
taji. 46 Killa siku wakadumu hali ya moyo mmoja nda- 
ni ya hekalu, na kuuvunda mkate nyumbani kwao, waka- 
kea chakula kwa furaha na myoyo mieupe, 47 wa- 
puer Mngu, na kupendekeza kwa wenyeji wote. 
Bwana nae akawazidishia killa siku wale waliokuwa 
wakiokolewa, 

3 Basi Petero na Johana walikuwa wakikwea kwe- 
nda hekaluni wakati wa kusali, saa ya tisia. 2 Paliku- 
wa na mtu mmoja kiwete tokea tumboni mwa mamae 
ametukuliwa, ambae killa siku walikuwa wakimlaza 
langoni mwa hekalu, lango liitwalo jina lakwe Zuri, 
aombe sadaka kwa wangiao ndani ya hekalu; 3 ali- 
powaona Petero na Johana wataka kungia hekaluni 
akawaomba apawe sadaka. 4 Petero akimtulizia mato 

akwe, pamoja na Johana, akasema, Tuangalie. 5 

asi akawatunza, akitaraji atapata kitu kwao. 6 
Petero akamwambia, Mimi sina fedha wala dhahabu ; 
illa nilicho macho ni hicho nitakachokupa. Kwa jina la 
Jesu Masihi Mnazari, Inuka wende. 7 Akamshika 
mkono wa kuume, akamuinua : mara nyayo zakwe na 
mifupa ya mato-ya-maguu ikatiwa nguvu. 8 Akainuka 
upesi, kisha akasimama, ikawa kwenenda; akangia 
hekaluni pamoja nao, akienda, na kurukaruka, na ku- 


264 VITENDO 3 


msifu Mwenyiezi Mngu. 9 Watu wote wakamuona 
akienda na kumsifu Mwenyiezi Mngu: 10 wakamta- 
mbua, kwamba ni yule aliyekuwa akiketi na kuomba 
sadaka, pale penyi lango Zuri la hekalu: wakajawa ni 
msangao na kituko kwa ajili ya mambo yale yaliyomfi- 
kilia. 

11 Basi alipokuwa akiwashikashika Petero na Johana, 
watu wote Ww Na mbio katika matao yaliyoi- 
twa matao ya Suleimani, wakasangaa sana. 12 Petero 
alipoyaona mambo hayo akawambia wale wenyeji, Eny- 
wi watu wa Isiraeli, kwani kutaajabu kwa ajili ya mtu 
huyu, au n nini kututulizia swiswi mato yenu, kana 
kwamba ni swiswi kwa nguvu zetu wenyewe, au kwa 
wema wetu tuliomfanya mtu huyu akenenda ? 13 Mngu 
wa Iburahimu, na wa Isaaka, na wa Jakubu, Mngu wa 
babu zetu, amemtukuza Mtumishi wakwe Jesu; ambae 
nyinywi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato, yeye 
alipokuwa amehukumu kwamba afunguliwe. 14 Nyiny- 
wi mlimkana yule Mtakatifu yule Mwenyi-haki, nanywi 
mlimtaka mpawe muuaji. 15 Mkamuua huyo Mpaji- 
wa-uzima, ambae Mwenyiezi Mngu amemfufua kumtoa 
kwa wafu, naswi tu mashahidi wa jambo hilo. 16 Na 
kwa ajili ya kuliamini jina lakwe huyo, jina hilo lakwe 
limemtia nguvu mtu huyu ambae nyinywi mwamuona 
na kumjua: kweli, imani hiyo iliyo kwakwe yeye ime- 
mpatia nai uzima huu mkamilifu mbele zenu nyinywi 
nyote. 17 Sasa, ndugu zangu, naona ya kwamba mli- 
fanya kwa kutokujua kwenu, na wakubwa wenu nao ni 
vivyo. 18 Illa mambo yale ambayo Mwenyiezi Mngu 
alitangulia kuonyesha kwa makanwa ya thanabii yote, 
maai Ja Masihi wakwe ateswe, hivi ameyatimiza. 19 
Basi tubiani, murejee, illi kwamba dhambi zenu zifutwe, 
zipate kuja nyakati za raha zitakazotoka usoni pa 
Bwana; 20 apate kumtuma yule Masihi, ambae alita- 
ngulia kuwekwa kwa ajili yenu, yeye huyo Jesu: 21 

Google 


VITENDO 4 265 


ambae ilipasa kwamba mbingu zimpokee hata zamani 
za kurejeza upya vitu vyote, ambazo zinanenwa ni Mwe- 
nyiezi Mngu kwa makanwa ya manabii yakwe wataka- 
tifu tokea mwanzo wa ulimwengu. 22 Musa, kweli, 
alinena, Bwana Mngu atawainulia nabii mmoja, atakae- 
toka katika ndugu zenu, mfano wangu mimi; mtamsi- 
kiza yeye katika mambo yote, kadiri atakayonena 
nanywi. 23 Itakuwa ya kwamba killa mtu asiyemsiki- 
za nabii huyo ataharibiwa kabisa na kuondolewa katika 
wenyeji. 24 Ni kweli, na manabu wote nao, tangu 
Samueli na wote waliomuandama nyuma yakwe, kadiri 
ya wale walionena, pia wameleta habari ya siku hizi. 
25 Nyinywi mu watoto wa manabii, na wa maagano 
yale ambayo Mwenyiezi Mngu aliagana na babu zenu, 
akimwambia Iburahimu, Na katika uzao wako jamii zote 
za nti zitabarikiwa. 26 Kwenu nyinywi kwanza Mwe- 
nyiezi Mngu akisha msimamisha Mtumishi wakwe, 
akamtuma kuwabarikia nyinywi kwa kuwaepusha, kulla 
mmoja, na uovu wenu. 

4 WALIPOKUWA wakinena na wenyeji, makuhani 
na akida wa hekalu na Masadukai wakawatokea, 2 
wakisikitika sana, kwa sababu ya wao kuwafunza 
wenyeji, na kuhubiri, katika Jesu, habari za kufufuka 
kutoka kwa wafu. 3 Wakawapelekea mikono juu yao, 
na kuwafunga chumbani hata siku ya pili: kwa kuwa 
kumekwisha kuwa jioni. 4 Illa wangi katika hao wali- 
osikia lile neno waliamini; na hisabu ya watu ikawa 
kama alifu tano. 

5 Siku ya pili, ikawa wakubwa wao na wazee, na 
wana-wa-vyuoni kukutanika pamoja ndani ya Jeru- 
salem; 6 Anna kubani mkuu nae alikuwapo, na 
Kaiafa na Johana na Alekisandero, na wenginewe, 
kadiri ya wale waliokuwa jamaa ya kuhani mkuu. 7 
Walipokwisha waweka katikati yao, wakawauliza, 
Nyinyxi ya Áa jambo hilo kwa nguvu gavi au kwa 


266 VITENDO 4 


jina gani? 8 Ndipo Petero, ali hali akijawa ni Roho 
Mtakatifu, akawajibu, Enywi wakubwa wa wenyeji na 
wazee, 9 ikiwa swiswi kuhujiwa hivi leo, kwa ajili ya 
kitendo chema alichotendewa mtu mnyonge, jinsi ali- 
vyopozwa huyu; 10 ijulikane kwenu nyinywi nyote, 
na kwa wenyeji wote wa Isiraeli, ya kwamba ni katika 
jina la Jesu Masihi Mnazari, ambae nyinywi mlimsali- 
bu, na Mwenyiezi Mngu akamfufua kumtoa kwa wafu, 
katika jina hilo mtu huyu husimama ali hali ya uzima 
mbele yenu. 11 Yeye ndiye lile jiwe lililodharauliwa 
ni nyinywi wajenzi, ambalo lilifanywa liwe kitwa cha pe- 
mbe. 12 Wala hapana wokofu kwa mwengine awae yote; 
kwani hapana jina jengine tini ya mbingu, ambalo wa- 
mepawa e eA litupasalo swiswi kuokolewa kwalo. 

13 Basi walipoona uthabiti wao Petero na Johana na 
kuwajua kuwa ni watu wasio ilimu, wasio maarifa, 
wakataajabu; wakawatambua ya kwamba walikuwa 
pamoja na Jesu. 14 Wakimuona na yule mtu aliye- 
pozwa asimama pamoja nao, hawakuwa na neno la 
kusema. 15 Wakawaamuru kutoka katika baraza, 
wakashaurizana wao kwa wao, wakisema, 16 Tuwafa- 
nyieni watu hawa? kwa kuwa ya kwamba wanaifanya 
ishara mashuhuri i dhahiri kwa watu wote waketio 
Jerusalem ; naswi hatuwezi kuikana, 17 Lakini neno 
hili lisitangae zaidi kwa wenyeji, tuwakemee wasiseme 
na mtu tena awae yote, katika jina hilo. 18 Wakawe- 
ta, wakawasisitiza kwamba wasiseme kabisa, wala 
wasifunze katika jina la Jesu, 19 Petero na Johana 
wakawajibu, wakawambia, Kwamba ni haki mbele ya 
Mngu, kuwasikiza nyinywi zaidi ya Mwenyiezi Mngu, 
amuani nyinywi: 20 kwani swiswi hatuwezi lolote illa 
kutoa habari ya mambo tuliyoyaona na kuyasikia. 21 
Nao walipokwisha wakemea zaidi, wakawafungua, 
wasione ndia ya kuwaadhibia, kwa ajili ya wenyeji; 
kwani walimtukuza Mwenyiezi Mngu wote kwa yale 


Google 


VITENDO 4 267 


yaliyotendeka. 22 Kwani yule mtu aliyefanyiwa 
ishara hiyo ya upozi, alikuwa amepata umri wakwe 
zaidi ya myaka arubaini. 

23 Walipofunguliwa, wakafikilia kwa wenziwao, 
wakawapa habari ya yale yote waliyoambiwa ni maku- 
hani wakuu na wazee. 24 Wale walipokwisha sikia 
haya wakamuinulia Mwenyiezi Mngu sauti zao kwa 
moyo mmoja, wakisema, Ewe Mwenyiezi, uliyefa- 
nya mbingu na nti na bahari, na vitu vyote vilivyo 
ndani yakwe: 25 ambae ulisema kwa Roho Mtakatifu, 
kwa kanwa la babaetu Daudi mtumishi wako, 

Nda nini hizo Taifa kufanya ghasia, 
Na watu kutafakari mambo yasiyo maana? 
26 Wafaume wa nti wakajiweka tayari, 
Wakubwa wakakutanika pamoja, 
Juu ya Bwana na juu ya Masihi wakwe: 
27 kwani ni kweli, ya kwamba Herode na Pontio 
Pilato pamoja na watu wa hizo taifa na wenyeji wa 
Isiraeli, wamekutana pamoja katika mji huu juu ya 
Mtumishi wako mtakatifu Jesu uliyemtia mafuta, 28 
wafanye yale ambayo mkono wako na mashauri yako 
alitangulia kuyaazimia kwamba yawe. 29 Sasa, ewe 
wana, yaangalie makamio yao: uwajaalie watumwa 
wako wanene neno lako kwa uthabiti wote; 30 ukiwa 
wewe kunyosha mkono wako kupoza; tena kwamba 
ishara na vioja vifanywe katika jina la Mtumishi wako 
mtakatifu Jesu. 31 Walipokwisha omba Mngu, pahali 
walipokutanika pakatukuswa, nao wakajawa ni Roho 
Mtakatifu wote, wakanena neno la Mwenyiezi Mngu kwa 
uthabiti 

32 Jamii ya wale walioamini walikuwa na moyo 
mmoja na roho moja; wala hapana mmoja aliyesema 
kitu chochote kwamba ni chakwe katika vile alivyoku- 
wa navyo, lakini walikuwa na shirika ya vitu vyote. 
83 Na mitume wakatoa kwa uwezo ukubwa ushuhu- 


Google 


268 VITENDO 5 


da wao wa kufufuka kwakwe Bwana Jesu: na neema 
kubwa ikawa juu yao wote. 34 Kwani hakuwa hata 
mmoja myongoni mwao aliyepungukiwa ni kitu: kwani 
wangi kadiri ya wale waliokuwa na mali ya viwanda 
au ya majumba waliviuza, wakazileta thamani za vile 
vitu vilivyouzwa, 35 wakaziweka maguuni pa mi- 
tume: wakaeneza killa mtu kadiri ya uhitaji wakwe 
ulivyokuwa. 36 Jusufu nae, ambae mitume wamempa 
jina la pili Baranaba (tafusiri yakwe ni Mwana-wa- 
saada), alikuwa Mlawi, lakini kwa kuvyaliwa kwa- 
kwe ni mtu wa Kuporo, 37 alikuwa na shamba, aka- 
huza, akazileta fedha, akaziweka maguuni pa mitume. 
5 Kisha kulikuwa na mtu mmoja jina lakwe akiitwa 
Anania, pamoja na mkewe Safira, aliuza mali yakwe, 
2 na shemu ya thamani akaizuia kwa siri, mkewe 
nae alikuwa na habari nayo, akaleta fungu moja akali- 
weka maguuni pa mitume. 3 Petero akasema, Anania, 
inakuwaje Shaitani kukujaza moyo wako, umwambie 
Roho Mtakatifu uongo, na kuzuia sehemu ya thamani 
ya kiwanda kwa siri? 4 Kilipokuwa kwako, hakikuwa 
mali yako mwenyewe ? tena kilipokwisha uzwa thamani 
yakwe haikuwa katika amri yako mwenyewe? Viliku- 
waje hata ukatia neno hili moyoni mwako? Huku- 
mwambia bin-Adamu uongo, lakini umemwambia Mwe- 
nyiezi Mngu uongo. 5 Anania aliposikia maneno hayo 
aanguka nti akatokwa ni roho: hofu kuu ikawa juu 
yao wote waliosikia. 6 Wakainuka watu hirimu wa- 
kamzongazonga, wakamtukua nde, wakamzika. 
Ikapata kama muda wa saa tatu baadae mkewe 
akangia ndani, nae hana habari ya yale yaliyokuwa. 
8 Petero akamwambia, Nambia, mlikiuza kiwanda 
kwa thamani hiyo? Nae akamjibu, Naam, kwa thama- 
ni hiyo. 9 Petero akamwambia, Inakuwaje, nyinywi 
kupatana, kumuonda Roho wa Bwana? izo ndizo, 
nyayo za wale waliomzika mumeo zipo mlangoni, nao 


Google 


VITENDO 5 269 


watakutukua wewe kwenda nawe nde. 10 Nae aka- 
anguka mara maguuni pakwe Petero, na kutokwa ni ro- 
ho: wale watu hirimu wakangia ndani wakamkuta 
amekufa, wakamtukua nde na kumzika karibu ya mu- 
mewe. 11 Hofu kuu ikawa juu ya kanisa nzima, na 
Juu yao wote walioyasikia mambo hayo. 

12 Tena ishara nyingi na vioja vikafanywa katika 
wenyeji kwa mikono ya mitume, nao wote walikuwa 
ndani ya matao ya Suleimani, wenyi moyo mmoja. 13 
Illa katika wale wenginewe hakusubutu mtu kushika- 
mana nao, isipokuwa wenyeji wakawakuza; 14 na wenyi 
kuamini wakaongezeka sana upande wa Bwana, maku- 
ndi ya watu waume kwa wake; 15 hata ikawa ni ku- 
tukua wagonjwa wao na kuwaweka nde katika ndia 
kuu za mji, kuwalaza katika vitanda na wengine katika 
magodoro, illi kwamba Petero apitapo ngawa kivu- 
li chakwe kimwangukie mmojawapo. 16 Tena likaku- 
tanika kundi la watu lililotoka miji iliyokuwa kandoka- 
ndo ya Jerusalem, wakileta wagonjwa, na wale waliopa- 
gawa ni maroho wachafu: nao wakapozwa wote. 

17 Akaondoka kuhani mkuu na wale waliokuwa nae 
wote (ni watu walio wa madhihabi ya Masadukai), nao 
wakajawa ni wivu, 18 wakawapelekea mitume miko- 
no, na kuwafunga chumbani wafungwamo watu. 19 
Illa malaika wa Bwana akaifungua milango ya gereza 
usiku, akawatoa nde, na kuwambia, 20 Nendani mu- 
kasimame hekaluni kawambieni wenyeji maneno yote 

uhai huo. 21 Nao waliposikia, wakangia ndani ya 
kakain, kama wakati wa alfajiri, wakawafunza watu. 
Kuhani mkuu akaja, nao waliokuwa nae, wakakutanisha 
watu wa baraza, na wazee wote wa wana wa Isiraeli, 
kisha wakawatuma watu kwenda kifungoni kuwaleta. 
22 Illa wangojezi waliokwenda wakawakuta hawamo 
gerezani; wakarejea, wakatoa habari, wakasema, 23 
Nyumba ya kifungo tuliikuta imefungwa nayo i salama, 

Google 


270 VITENDO 5 


na walinzi wamesimama milangoni; illa tulipofungua, 
hatukumuona mtu awae yote ndani. 24 Basi akida wa 
hekalu na makuhani wakuu, waliposikia maneno hayo, 
wakasangaa sana kwa ajili yao, jinsi litakavyokuwa jambo 
hilo. 25 Akaja mtu mmoja akawambia, Hao ndio, wa- 
tu wale mliowatia gerezani, wamo ndani ya hekalu wa- 
mesimama wa katika kuwafunza wenyeji. 26 Ndipo 
yule akida akenda na wale wangojezi, akawatwaa, illa 
si kwa nguvu; kwani walikuwa wakichelea wale we- 
nyeji, wasije wakawapiga kwa mawe, 27 Walipokwi- 
sha waleta, wakawasimamisha mbele ya baraza. Ku- 
hani mkuu akawauliza, 28 akisema, Tuliwakataza 
nyinywi kwa nguvu kwamba msifunze kwa Jina hilo; 
nanywi angaliani | mmeijaza Jerusalem mafunzo yenu, 
mkataka kutuletea damu ya mtu huyo juu yetu. 29 
Petero na mitume wakajibu wakisema, Inatupasa kumtii 
Mwenyiezi Mngu zaidi ya bin-Adamu. 30 Mngu wa 
babu zetu alimfufua Jesu, ambae nyinywi mlimuua, 
mkimuangika juu ya mti. 31 Mtu huyo Mwenyiezi 
Mngu amemtukuza kwa mkono wakwe wa kuume, awe 
ni Saidi tena awe Mwokozi, apate wapa Waisiraeli toba, 
na msamaha wa dhambi zao. 32 Naswi tu mashahidi 
katika mambo hayo; Roho Mtakatifu nae ni vivyo, 
ambae Mwenyiezi Mngu amewapa wote wamtiio. 

33 Waliposikia wao, wakapasukwa ni myoyo, waka- 
taka kuwaua. 34 Illa mtu mmoja jina lakwe akiitwa 
Gamalieli, Farisai, mwalimu wa taureti, mwenyi kuhi- 
shimiwa ni wenyeji wote, akasimama barazani akaamu- 
ru kwamba wale watu wawekwe nde kitambo kidogo. 
35 Nae akawambia, Enywi watu waume wa Isiraeli, 
angaliani nafusi zenu katika watu hawa, kwa mtakalo- 
kuja kuwafanya. 36 Kwani mbele ya siku hizi alisi- 
mama Theuda, akiwambia watu kwamba yeye ndiye 
mtu; wakenda wakamtegemea kwakwe watu hisabu 
yao ilipata kama mia nne: nae aliuwawa; na wote wale 


Google 


VITENDO 6 271 


kadiri ya waliomtumainia walifumuliwa wakawa si kitu. 
37 Baadae akasimama Juda wa Galili, siku hizo za 
kuandikiwa orodha, nae akawavuta wenyeji kadhawaka- 
dha nyuma yakwe; yeye nae akapotea : nao wote, kadiri 
ya wale waliomtumainia walitawanyika. 38 Sasa nawa- 
mbia nyinywi, jitengeni na watu hawa muwaate: kwa- 
ni, likiwa shauri hili au kazi hii ni ya bin-Adamu ita- 
vundwa: 39 illa ikiwa imetoka kwa Mngu, nyinywi 
hamtaweza kuwakomesha; msije mkapatikana popote 
kupigana na Mngu. 40 Wakashika maneno yakwe; 
nao walipokwisha waita mitume mbele zao, wakawapi- 
ga, wakawakataza wasinene neno kwa jina la Jesu, 
kisha wakawaata kwenda zao. 41 Basi wakenda zao 
wakaiwata ile baraza, wakifurahi, kwa kuwa walihasi- 
biwa kuwa ni watu wa kuvundiwa hishima kwa ajili ya 
Jina hilo. 42 Na killa siku ndani ya hekalu na nyu- 
mbani kwao hawakuata kufunza na kuhubiri habari 
njema za Jesu, kwamba ni Masihi, 

6 SIKU hizo wanafunzi walipokuwa wameonge- 
zeka hisabu yao, Mayahudi wa Kiyunani walikuwa 
wakiwanung'unikia Wahibirania kwa sababu ya wajane 
wao kutoatunzwa katika ungojezi wao wa killa siku. 
2 Wale kumi na wawili wakaita jamii ya wanafunzi 
waje kwao, wakiwambia, Hailekei kuliata neno la Mngu 
swiswi na kuyatumikia mambo ya meza. 3 Basi, ndu-. 
gu zetu, angaliani watu sabaa kwenu walioshuhudiwa 
kuwa wema, wenyi kujawa ni Roho, na hikima, tupate 
waweka kwa shughuli hii. 4 Swiswi tutadumu katika 
kuomba Mngu na katika matumishi ya lile Neno. 5 
Neno hilo likapendeza kwa jamii nzima: wakamtagua 
Sitefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na 
Filipu, na Porokoro, na Nikanora, na Timona, na Para- 
mena, na Nikola aliyekuwa muongofu atokae mji wa 
Antiokia: 6 wakawaweka hao mbele ya mitume, na 
wakisha omba Mngu, wakawaweka mikono yao juu yao. 


Google 


272 VITENDO 7 


7 Na neno la Mngu likakua; na hisabu ya wanafunzi 
ikaongea sana ndani ya Jerusalem ; mkutano mkubwa 
wa makuhani wakaifuata ile imani. 

8 Sitefano ali hali ya kujawa ni neema na uwezo 
alikuwa akifanya vioja na ishara kubwa katika wenyeji. 
9 Illa watu waliokuwa wa msikiti ulioitwa msikiti wa 
Waliberitino, na wa Makurene, na wa Waisikanderi, na 
wa wale waliokuwa wa Kilikia na Asia, wakaondoka na 
kujadiliana na Sitefano. 10 Illa jinsi alivyosema kwa 
hikima na kwa Roho wasiweze kumshikia kinyume. 
11 Ndipo wakaleta watu wa hila waliosema, Tumesikia 
huyo akinena maneno ya matukano juu ya Musa na 
juu ya Mwenyiezi Mngu. 12 Wakawatibua wale we- 
nyeji na wazee na wana-wa-vyuoni, wakamuinukia na 
kumshika na kumtukua mbele ya baraza, 13 wakasi- 
mamisha mashahidi ya uongo, waliosema, Mtu huyu 
haati kunena maneno juu ya pahali hapa patakatifu, 
na juu ya sharia: 14 kwani tumemsikia akisema ya 
kwamba Jesu huyo Mnazari atapavunda pahali hapa, 
na kuzigeuza dasituri tulizopawa ni Musa. 15 Wale 
wote walioketi barazani wakimtulizia mato yao, waka- 
muona uso wakwe, ni kama uso wa malaika. 

'7 KUHANI mkuu akamuuliza Sitefano, Ndivyo 
yalivyo mambo hayo? 2 Akajibu, Enywi ndugu zangu 
na baba zangu, sikizani. Mngu wa utukufu alimtokea 
babaetu Iburahimu, alipokuwa akiketi nti ya Mesopo- 
tamia, kabula hajaketi Kharan, 3 akamwambia, Toka 
nti yako, uate jamaa zako, kisha wende nti nitakayoku- 
onyesha. 4 Ndipo alipotoka nti ile ya Makalidai, akaketi 
Kharan: kutoka hapo, baada ya kufa babae Mngu aka- 
mtamisha na kumweka nti hii, ambayo nyinywi mwai- 
keti: 5 asimpe pahali pa urathi humo, hata kiasi 
cha kuweka wayo: akaagana nae kwamba atampa nti 
hii iwe miliki yakwe, na ya uzao wakwe baadae, alipo- 
kuwa hana mtoto. 6 Mngu akasema nae kama haya, 


Google 


VITENDO 7 273 


kwamba uzao wakwe wataketi nti ya ugenini, tena 
hea watawafanya kuwa watumwa wao, na kuwao- 
nya mabaya muda wa myaka aruba mia. 7 Na ile 
taifa ambayo wao ni watumwa wakwe nitaihukumu, 
alisema Mwenyiezi Mngu ; na baada ya hayo, watatoka 
nti ile nao watanitumikia pahali ha 8 Akampa 
maagano ya tohara: basi Zburahim akamzaa Isaaka, 
akamtahiri siku ya nane; Isaaka akamzaa Jakubu, na 
Jakubu akawazaa wale kumi na wawili wazee wetu. 9 
Wale wazee wetu wakimuonea wivu Jusufu, wakamu- 
uza ende Misiri Mwenyiezi Mngu alikuwa nae, 10 
akamtoa katika mateso yakwe yote, akampa fadhili na 
hikima mbele ya Farau mfaume wa Misiri; akamfanya 
kutawala juu ya Misiri na juu ya nyumba yakwe nzima. 
11 Basi ikaja ndaa juu ya nti ya Misiri yote na Ka- 
nani, na mateso makuu: na babu zetu hawakuviona vya 
kuwashibisha. 12 Jakubu aliposikia ya kwamba nafa- 
ka ziko Misiri, akawatuma babu zetu mara ya kwanza. 
13 Na katika safari yao ya pili Jusufu akajitambulisha 
kwa nduguze; uzazi wa Jusufu ukawa dhahiri kwa Farau. 
14 Jusufu akatuma, akamwita Jakubu babae aje kwa- 
kwe na jamaa zakwe zote, watu sabwini na watano. 15 
Basi J kaaa akateremka akangia Misiri ; hata akafa, 
yeye na babu zetu; 16 nao wakatukuliwa, na kupe- 
lekwa Shekhem, na kutiwa ndani ya kaburi lile lililonu- 
nuliwa ni Iburahim kwa kima cha fedha kwa wana wa 
Emori hapo Shekhem. 17 Basi hapo wakati wa ahadi 
Mwenyiezi Mngu aliyompa Iburahim ulipokuwa waku- 
rubia, watu hao wakakua na kuongezeka sana, ndani ya 
Misiri, 18 hata akasimama mfaume mwengine juu ya 
Misiri asiyemfahamu Jusufu. 19 Huyo akawafanyia 
mbea zetu werevu, na kuwatenda vibaya babu zetu, 
kwamba wavitupe nde vijana vyao vichanga illi vistishi. 
20 Wakati huo alivyaliwa Musa, nae alikuwa mzuri 
sana; miezi mitatu alilewa ndani ya nyumba ya babae: 


274 VITENDO 7 


21 nae alipotupwa nde, binti Farau akamuokota, aka- 
mlea na kumfanya mwanawe. 22 Basi Musa akafu- 
nzwa killa hikima ya Wamisiri, nae alikuwa hodari ya 
maneno na vitendo. 23 Umri wakwe ulipopata kama 
myaka arubaini, ukamuazimisha moyo wakwe ende ku- 
waangalia nduguze wale wana wa Isiraeli. 24 Nae 
akamuona mmoja akidhilimiwa, akamtetea, akamuamua 
haki yule aliyeonewa vibaya na kumpiga yule Mmisiri: 
25 alidhani kwamba nduguze wamefahamu ya kwa- 
mba Mwenyiezi Mngu awapa wokofu kwa mkono wa- 
kwe yeye; illa hawakufahamu. 26 Siku ya pili yakwe, 
akawatokea wateta, nae akapendelea kuwapatanisha, 
akasema, Enywi bwana zangu, nyinywi mu ndugu, 
kwani kudhilimiana nyinywi kwa nyinywi? 27 Illa 
yule aliyemdhilimu mwenziwe akamsukumia mbali, 
akisema, Umewekwa n nani kuwa mkubwa tena mwa- 
mzi juu yetu? 28 Wataka kuniua mimi, kama ulivyo- 
muua yule Mmisiri jana? 29 Musa akakimbia kwa 
neno hilo, nae akaketi hali ya ugeni katika nti ya Midi- 
ani, akavyaa wana wawili waume huko. 30 Ilipotimia 
myaka arubaini, akatokewa ni malaika katika bara ya 
mlima wa Sinai, ndani ya mwali wa moto katika mti 
mdogo. 31 Alipouona Musa akataajabia yale maono: 
nae alipotaka kukurubia apate angalia, ikaja sauti ya 
Bwana, 32 Mimi ni Mngu wa baba zako, Mngu wa 
Iburahim, na wa Isaaka, na wa Jakubu. Na Musa 
akatetema, asisubutu kuangalia. 33 Bwana akamwa- 
mbia, Vua viatu maguuni mwako: kwani pahali hapo 
uliposimama ni nti takatifu. 84 Nimeona yakini ma- 
teso ya watu wangu waliomo Misiri, nimesikia sauti ya 
uuguzi wao, nam! nimeshuka nipate kuwaokoa: sasa 
basi ndoo, ntakutuma wewe wende Misiri. 35 Musa 
huyo waliyemkataa, wakisema, Umewekwa n nani kuwa 
mkubwa na mwamzi ? ndiye aliyetumwa ni Mwenyiezi 
Mngu ji hi mkubwa tena awe ni mkombozi pamoja 


VITENDO 7 275 


na yule malaika aliyemtokea katika ule mti mdogo. 
36 Huyo akawaongoza na kuwatoa nde, baada ya kufa- 
nya vioja na ishara katika Misiri, tena katika ile Bahari 
Nyekundu, tena na katika ile bara muda wa myaka 
arubaini. 37 Huyu ni Musa huyo aliyewambia wana 
wa Isiraeli, Mwenyiezi Mngu atawainulia nabii atakae- 
toka katika ndugu zenu, mfano mmoja na mimi. 38 
Ni yeye huyo aliyekuwa ndani ya kanisa barani pamoja 
na yule malaika aliyesema nae katika mlima Sinai, tena 
pamoja na babu zetu: 39 babu zetu wasikubali kumtii 
huyo, lakini wakamsukumia mbali na katika myoyo yao 
wakarudi Misiri, 40 wakamwambia Haruni, Tufanyi- 
zie miungu itakayotangulia mbele yetu; kwani Musa 
huyo, aliyetuongoza na kututoa katika nti ya Misiri, 
hatujui lililompata. 41 Katika siku hizo wakafanya 
sanamu wa mwana wa ng'ombe, wakimpelekea sanamu 
sadaka, na kuzifurahia kazi za mikono yao. 42 Basi 
Mngu akageuka, akawatoa illi waitumikie jeshi ya mbi- 
nguni; kama yalivyoandikwa ndani ya chuo cha mana- 
bii, Jee, Mliniletea mimi nyama tinde na sadaka muda 
wa myaka arubaini, katika bara, enywi wa nyumba ya 
Isiraeli? 43 Nanywi mlitukua hema ya Molokhu, na 
nyota ya yule mngu Refan, sanamu mliofanya mpate 
waabudu: nami ntawatamisha nyinywi mwende mbali 
kupita Babeli. 44 Babu zetu walikuwa na hema ya 
ushuhuda barani, kama Musa alivyoagizwa ni yeye ali- 
yenena nae, kwamba aifanye sawasawa na mfano alio- 
ona. 45 Ambayo waliipokea babu zetu nao wakati wao, 
na kuileta ndani pamoja na Joshua katika miliki za hi- 
zo taifa, ambazo Mngu alizitoa mbele ya nyuso za babu 
zetu, hata siku za Daudi; 46 aliyepata fadhili mbele 
ya Mngu, nae alitaka kumpatia Mngu wa Jakubu ma- 
kao. 47 Lakini Suleimani akamjengea nyumba. 48 
Illa yeye Aliye-Juu-Sana haketi ndani ya nyumba zili- 
zofanywa kwa mikono; vivile kama nabii asemavyo, 


Google 


276 VITENDO 7 


49 Mbingu ni kiti changu cha enzi, 
Na nti ni nta-za-nyayo za maguu yangu: 
Asema Bwana, Ni nyumba gani mtakayonijengea ? 
Au ni pahali gani pa sitarehe yangu ? 
50 Kwani si mkono wangu ulioviumba vitu hivi, 
vyote? 

51 Enywi wenyi shingo ngumu ambao myoyo yenu 
wala masikio yenu si tohara, siku zote mwampinga 
Roho Mtakatifu: kama walivyofanya babu zenu, na- 
nywi ni vivyo. 52 Ni yupi katika manabii babu zenu 
wasiyemuudhi? tena na kuwaua wale waliotangulia 
kuonyesha kuja kwakwe yule Mwenyi Haki; ambae 
nyinywi sasa mmekuwa masalata na wauaji wakwe ; 
53 nyinywi mlioipokea sharia, kama ilivyowekwa ni 
malaika, nanywi hamkuiandama. 

54 Basi waliposikia maneno hayo, wakapasukwa ni 
myoyo, na kukaza meno yao juu yakwe. 55 Illa yeye, 
ali hali ya kujawa ni Robo Mtakatifu, akatuliza mato 

akwe akiangalia mbinguni, akauona utukufu wa 

wenyiezi Mngu, akamuona na Jesu amesimama 
upande wa mkono wa kuume wa Mngu, 56 akasema, 
Angaliani! naona mbingu zimefunuka wazi, na yule 
Mwana wa bin-Adamu amesimama upande wa mkono 
wa kuume wa Mngu. 57 Wakapiga ukelele kwa sauti 
kubwa, wakaziba masikio yao, na kumrukia kwa nia 
moja juu yakwe; 58 wakamtupa nde ya mji, na ku- 
muua kwa kumpiga kwa mawe: wale mashahidi waka- 
yaweka mavao yao maguuni pa mtu mmoja hirimu, 
jina lakwe aliyeitwa Saul 59 Basi wakampiga Sitefa- 
no kwa mawe, nae ali hali ya kulingana Bwana, akise- 
ma, Ewe Bwana Jesu, pokea roho yangu. 60 Akapiga 
magoti, akalia kwa sauti kubwa na kunena, Ewe Bwa- 
na, usiwaandikie dhambi hii. Alipokwisha sema hayo, 
akalala. 

8 NA Saul alikuwa akiona vyema kwa kufa kwakwe. 

Google 


VITENDO 8 277 


Adha kuu ikaanza siku hiyo juu ya kanisa iliyokuwa 
ndani ya Jerusalem;'nao walitawanywa wote katika 
nti za Uyahudi na Samaria, isipokuwa wale mitume. 
2 Watu watauwaa wakamzika Sitefano, wakafanya 
maombolezo makuu juu yakwe. 3 Saul akaifanya 
kanisa uharibifu sana, akingia killa nyumba, na kuwa- 
buruta waume hata wake na kuwatupa gerezani, 

4 Basi wale waliotawanyika wakazunguka-zunguka 
wakilihubiri lile neno. 5 Filipu akateremka akangia 
mji wa Samaria, akawahubiri kabari njema za Masihi. 
6 Makutano wakayasikiza kwa nia moja maneno 
yale yaliyosemwa ni Filipu, walipoyasikia, na kuziona 
zile ishara alizokuwa akizifanya. 7 Kwani roho wa- 
chafu ziliwatoka wangi waliopagawa nazo, zikilia kwa 
sauti kubwa: na wangi waliopooza, na wengine walio- 
kuwa na viguu, wakapozwa. 8 Ikawa furaha kubwa 
ndani ya mji huo. 

9 Basi mtu mmoja, jina lakwe akiitwa Simon, hapo 
kwanza alikuwa akifanya utawi ndani ya mji, na 
kuwasangaza watu wa taifa ya Samaria, M aa ya 
kwamba yeye mwenyewe ni mtu mkubwa: 10 wote 
wakamsikiza yeye tangu wadogo hata wakubwa, waki- 
sema, Mtu huyu ndiye ule uwezo wa Mwenyiezi Magu 
uitwao Mkuu. 11 Nao wakamuandama, kwa maana 
alikuwa amewasangaza kwa utawi wakwe muda mwingi. 
12 Illa walipomwamini Filipu akihubiri ile habari 
njema ya ufaume wa Mngu na lile jina la Jesu Masihi, 
wakabaputizwa waume kwa wake. 13 Na yeye Simon 
mwenyewe aliamini, nae akabaputizwa, akadumu na 
Filipu ; akasangaa, alipoziona zile ishara na mambo ya 
ubora yaliyofanywa., 

14 Basi wale mitume waliokuwa ndani ya Jerusalem 
waliposikia ya kwamba Samaria inalipokea neno la 
Mwenyiezi Mngu, wakawapelekea Petero na Johana: 
15 wa A mn n teremkia kwao, wakawao- 


278 VITENDO 8 


mbea, illi kwamba wapawe Roho Mtakatifu: 16 kwa- 
ni hajamshukia mtu wao hata mmoja: isipokuwa 
wamebaputizwa katika jina la Bwana Jesu. 17 Ndipo 
wakawawekea mikono yao juu yao, nao wakapokea 
Roho Mtakatifu. 18 Basi Simon alipoona ya kwamba 
Roho Mtakatifu hupawa kwa kuweka mikono yao wa- 
le mitume, akawapa mali, 19 akisema, Nipa nami 
amri hii, illi kwamba killa nitakaemweka mikono ya- 
ngu, apate kupokea Roho Mtakatifu. 20 Petero 
akamwambia, Fedha yako na ipotelee mbali pamoja 
nawe, kwa kuwa umedhani kukipata kipawa cha 
Mwenyiezi Mngu kwa mali. 21 Huna fungu wala 
huna kura katika jambo hili : kwani moyo wako hauku- 
lekea mbele ya Mwenyiezi Mngu. 22 Basi tubia uovu 
wako huu, kamuombe Bwana, ngawa usamehewe fikira 
hiyo ya moyo wako. 23 Kwani nakuona u utungu 
kama nyongo, tena u katika kifungo cha uovu. 24 Si- 
mon akajibu akasema, Niombeani nyinywi kwa Bwana, 
yasinifikilie mambo hayo mliyosema hata moja. 

25 Basi, walipokwisha shuhudia, na kulinena neno la 
Bwana, wakarejea kwenda J erusalem, nao wakahubiri 

26 Malaika wa Bwana akasema na Filipu, akamwa- 
mbia, Ondoka, wende upande wa Kusini hata ile ndia 
iteremkayo kutoka Jerusalem kufikilia Gaza: ambayo 
naina watu. 27 Nae akaondoka akenda: mara aka- 
muona mtu wa Aithiopo, hasai, mwenyi amri tini 
Kandake aliyekuwa Malika wa Waaithiopo, ambae ali- 
kuwa juu ya hazina yakwe yote, nae alikuwa ame- 
kwenda Jerusalem kuabudu; 28 yu katika kurejea 
ameketi katika gan yakwe, asoma chuo cha nabii Isaia. 
29 Robo akamwambia Filipu, Ijongelee karibu 
ET AEE aga mbaba na gan hiyo. 20 Filipu akamwe- 
ndea mbio, akamsikiza yuasoma chuo cho nabii Isaia, 
akamuuliza, Jee, waelewa na hayo usomayo? 31 Aka- 


Google 


VITENDO 8 279 


mjibu, Ntaelewaje nisipopata mtu wa kuniongoza? 
Kisha akamtaka Filipu apande na kuketi nae. 32 Na 
fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili, 

Aliongozwa kwenda matindoni kama kondoo ; 

Na kama kijana cha kondoo kilivyo kimya mkono- 

ni mwa yule amkatae manyoya, 
Nae ni vivyo hafunui kanwa | 
33 Katika unyonge wakwe aliondolewa hukumu: 

N nani atakaeeleza kizazi chakwe ? 

Kwa kuwa uhai wakwe umeondolewa katika 

nti 
34 Yule hasai akamjibu Filipu akasema, Nakuomba, 
huyo nabii asema maneno haya juu ya nani? ni kabari 
zakwe mwenyewe au za mtu mwengine? 35 Filipu 
akafunua kanwa lakwe, akamhubiri khabari njema za 
Jesu, akianza kwa maandiko yaleyale. 36 Nao waka- ' 
wa wakiendelea ndiani, wakafika pahali penyi maji; 
yule hasai akasema, Haya ndiyo, maji; ni jambo gani 
linizuialo nisibaputizwe? 38 Akaamuru kwamba n 
gari isimame: wakateremka wote majini, Filipu na 
le hasai; nae akambaputizi. 39 Kisha walipok wea jan 
kutoka mle majini, Roho ya Bwana RaR ua Filipu; 
yule hasai asimuone tena, maana, akenda zakwe na fura- 
ha. 40 Filipu akaonekana katika Azoto: nae alipo- 
kuwa akipita, alikuwa akiihubiri miji yote ile habari 
njema hata akafikilia Kaisaria. 

9 Illa yule Saul, akali akiwakamia wanafunzi wa 
Bwana, kwa makamio na uuaji, akamwendea kuhani 
mkuu, 2 akataka kwakwe nyaraka ende nazo Dame- 
shki hata misikiti, illi kwamba akiwaona watu walio wa 
Ndia ile, wakiwa waume, wakiwa wake, apate kuwaleta 
hata Jerusalem hali wamefungwa, 3 Nae ilipokuwa 
akienda, ikawa kukurubia mji wa Dameshki: mara 
nuru zilitoka mbinguni zikamemetuka kwa pande 


zakwe zote:, 4 akaanguka nti, akasikia sauti ikisem < 
Google 


280 VITENDO 9 


nae, ikisema, Saul, Saul, n nini kuniudhi? 3 Nae 
akauliza, U nani wewe Bwana? Nae akamjibu, Ni mimi 
Jesu ambae waniudhi wewe: 6 lakini inuka, kangie 
ndani ya mji, nawe utaambiwa ni jambo gani likupasalo 
kulifanya. 7 Wale watu waliokuwa wamesafiri nae 
wakasimama kimya, wakisikia sauti wala hawamuoni 
mtu awae yote. 8 Saul akainuka nti; alipofunua mato 
yakwe asione kitu chochote: wakamuongoza kwa ku- 
mshika mkono, na kumpeleka Dameshki. 9 Nae ali- 
kuwa haoni muda wa siku tatu, asile wala asinwe 
chochote. 

10 Basi Dameshki alikuwako mwanafunzi mmoja 
jina lakwe akiitwa Anania ; Bwana akasema nae katika 
maono, akimwita, Anania. Nae akaitika, Labeka, ni 
mimi Bwana. 11 Bwana akamwambia, Inuka, wende 
ndia ile iitwayo Kunyoka, kaulize mtu mmoja jina 
lakwe aitwa Saul wa Tariso, katika nyumba ya Judasi : 
kwani, huyo ndiye, yuaomba Mngu; 12 nae amemuo- 
na mtu jina lakwe aitwae Anania, akingia na kumwe- 
kea mikono yakwe juu yakwe, illi kwamba apate kuona. 
13 Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu 
huyo kwa watu wangi, ni mambo mangapi mabaya 
aliyowafanyia watakatifu wako Jerusalem: 14 kisha 
hapa ana amri itokayo kwa makuhani wakuu awafunge 
wote walinganao jina lako. 15 Bwana akamwambia, 
Nenda zako: kwa kuwa yeye ni chombo kilichotauliwa 
kwangu mimi, kutukua jina langu mbele ya hizo Taifa, 
na wafaume, na wana wa Isiraeli: 16 kwani mimi 
ntamuonyesha ni mambo mangapi yampasayo kupati- 
kana nayo kwa ajili ya jina langu. 17 Anania akenda 
zakwe, akangia nyumbani; akamwekea mikono yakwe 
juu yakwe akamwambia, Saul, ndugu yangu, Bwana 
amenituma, yeye Jesu aliyekutokea katika ndia uliyo- 
kujia, upate kuona, na kujawa ni Roho Mtakatifu. 18 


Mara fira van vitu kutoka matoni mwakwe kama 
Google 


VITENDO 9 281 


mamba, nae akaona; akaondoka, akabaputizwa; 19 
kisha akala chakula na kupata nguvu. 

Nae alikuwa pamoja na wanafunzi ndani ya Dame- 
shki siku kadhawakadha. 20 Mara ndani ya misikiti 
akahubiri habari za Jesu, ya kwamba ni Mwana wa 
Mngu. 21 Wote waliomsikiza wakapigwa ni msangao, 
wakasema, Huyu si yule aliyekuwa akiwaudhi wale 
waliokuwa wakilingana jina bilo ndani ya Jerusalem ? 
nae alikuwa amekuja hapa kwa ajili hiyo illi kwamba 
awapeleke, hali ya kufungwa, mbele ya makuhani wa- 
kuu. 22 Saul akazidi kupata nguvu, na kuwafazai- 
sha Mayahudi walioketi Dameshki, akihakikisha ya 
kwamba huyo ni Masihi. 

23 Siku nyingi zilipopita, Mayahudi wakafanya 
mashauri pamoja kumuua: 24 illa vitimvi vyao 
akavitambua Saul. Tena wakaotea katika malango ya 
mji mtana na usiku illi wapate muua: 25 wanafunzi 
wakwe wakamtukua usiku, na kumshusha kwa ndia ya 
ukutani, wakimteremsha ali ndani ya kapu. 

26 Alipofika Jerusalem akajaribu kujiungamanisha 
na wanafunzi ; nao walikuwa wakimcha wote, wasimua- 
mini yeye kuwa ni mwanafunzi. 27 Baranaba akamtu- 
kua, akenda nae kwa mitume, akaweleza jinsi alivyo- 
muona Bwana ndiani, na kwamba alisema nae, na 
Jinsi alivyohubiri kwa jina la Jesu kwa kuthubutisha 
ndani ya Dameshki. 28 Nae alikuwa pamoja 
nao ndani ya Jerusalem, akingia na kutoka, 29 aki- 
hubiri katika jina la Bwana kwa kuthubutisha: akane- 
na na kuhujiana na Mayahudi wa Kiyunani; illa wao 
wakashika kumuua. 30 Wale ndugu walipopata haba- 
ri, wakamteremsha Kaisaria, na kumtoa ende Tariso. 

31 Basi kanisa katika nti zote za Uyahudi na Galili 
na Samaria ilikuwa na amani, na kujengwa, nayo ikie- 
ndelea katika kicho cha Bwana na katika msaada wa 
Roho rre ma na kuongezeka. 

DOGgIC 


282 VITENDO 9 


32 Ikawa Petero alipokuwa akizunguka-zunguka 
pande zote, aliwateremkia na watakatifu waketio Luda. 
33 Akamuona mtu mmoja huko jina lakwe akiitwa 
Ainea, ambae alikuwa amelala kitandani myaka mina- 
ne; kwa maana alikuwa amepooza. 84 Petero aka- 
mwambia, Ainea, Jesu Masihi akupoza : ondoka kaji- 
tandikie. Akaondoka mara moja. 35 Na wale walio- 
kuwamo Luda na katika Sharon wote wakamuona, nao 
wakageuka na kumlekea Bwana, 

36 Alikuwako Jopa mwanafunzi mmoja jina lakwe 
akiitwa Tabitha, tafusiri yakwe ni Dorokasi: mwana- 
mke huyo alikuwa amejaa vitendo vyema alivyokuwa 
akivitenda pamoja na kutoa sadaka. 37 Katika siku 
hizo alishikwa ni ugonjwa akafa ; wakamuosha, waka- 
mlaza ghorofani. 38 Na kwa vile mji wa Luda ulivyo- 
kuwa karibu na Jopa, wale wanafunzi, wakisikia ya 
kwamba Petero yuko huko, wakawatuma watu wawili 
kwakwe, kwenda kumtaka, na kumwambia, Usikawe, 
uje kwetu kwa upesi. 39 Petero akaondoka akaanda- 
mana nao. Alipofika wakakwea nae hata ghorofani: na 
wajane wote wakasimama nae, wakilia, na kumuonyesha 
kanzu na mavao aliyokuwa ameyashona yeye Dorokasi 
alipokuwa pamoja nao. 40 Petero akawatoa nde wote, 
kisha akapiga magoti, akaomba Mngu; kisha akageuka 
na kulekea yule maiti, a n E Tabitha, inuka. 
Nae akafumbua matọ, alipomuona Petero akainuka 
akaketi. 4l Akampa mkono, akamuinua : kisha aka- 
weta wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao 
nae ni mzima, 42 Jambo hilo likajulikana katika mji 
mzima wa Jopa; wangi wakaamini kwakwe Bwana. 
43 Basi ikawa Petero akaketi hapo Jopa siku kadha- 
wakadha, kwa mtu mmoja jina lakwe akiitwa Simon, 
aliyekuwa fundi wa kutia ngovi rangi. 

O BASI katika mji wa Kaisaria alikuwako mtu 
mmoja jina lakwe akitwa Korinelio, nae alikuwa akida 
Google 


VITENDO 10 283 


wa kikozi kilichoitwa Kiitalian, 2 alikuwa mwema, 
mchaji-wa-Mngu, yeye na watu wa nyumba yakwe yote, 
nae alikuwa akiwapa wenyeji sadaka nyingi, na kuomba 
Mngu siku zote. 3 Aliona katika maono, waziwazi, 
kama saa tisia ya mtana, alimuona malaika wa Mngu 
kumjilia na kumwambia, Korinelio. 4 Akamtulizia 
. mato yakwe, na kungiwa ni hofu, akasema, N nini 
Bwana ? Akamwambia, Maombi yako na sadaka zako 
zimefika juu zimekuwa ukumbusho mbele ya Mwenyi- 
ezi Mngu. 5 Sasa basi peleka watu Jopa, kamtwae 
mtu jina lakwe aitwa Simon, ambae ana jina la pili, 
Petero: 6 nae ni mgeni wa mtu aitwae Simon, fundi 
wa kutia ngovi rangi, ambae nyumba yakwe iko ufuoni, 
kando ya bahari. 7 Alipoondoka yule malaika aliye- 
sema nae, akawaita watumishi wakwe wawili wa nyu- 
mbani, na asikari mmoja mchaji-wa-Mngu katika wale 
waliokuwa wakimngojea daima; 8 akisha wafunulia 
mambo hayo yote, n anian kwenda Jopa. 

“9 Siku ya pili yakwe, walipokuwa wakisafiri, na 
kukurubia mji, Petero akakwea juu ya dari ya nyumba 
apate omba Mngu, kama saa sita ya mtana: 10 kisha 
akaona ndaa, akatamani kula: wakati waliokuwa 
wakiandalia kile chakula, akageukiwa ni fahamu; 11 
nae akaziona mbingu zikifunuka na kitu kikishuka, 
kama nguo kubwa, ikiteremshwa kwa pembe zakwe nne 
hata nti: 12 ambayo ndani yakwe walikuwamo killa 
aina ya nyama wenyi maguu mane, na watambaao, 
na nyuni wa angani, 13 Kisha sauti ikamjilia, 
tkimwambia, Inuka Petero; katinde, ule. 14 Petero 
akajibu, Hasha, Bwana; kwa kuwa kitu kilicho na- 
jisi au kiovu sijala kabisa. 15 Sauti ikamjilia mara 
ya pili, tkimwambia, Kilichosafiwa ni Mwenyiezi Mngu 
wewe usikifanye najisi. 16 Jambo hilo likafanywa 
mara tatu: kisha kile kitu kikapokewa juu kikangia 


284 VITENDO 10 


17 Petero alipokuwa amesangaa sana ndani yakwe 
kwa neno hilo, n nini maana yakwe maono hayo aliyo- 
yaona, hao ndio, wale watu waliotumwa ni Korinelio, 
wakisha iuliza nyumba ya Simon, wakasimama langoni, 
18 wakainua sauti, na kuuliza kwamba Simon ambae 
ana jina la pili Petero, yuaketi humu. 19 Petero akali 
akitafakari yale maono, Roho akamwambia, Hao ndio, 
watu watatu wakuuliza. 20 Lakini inuka, ushuke tini, 
wende pamoja nao, usiwe na tashuishi: kwani ni mimi 
niliyewatuma. 21 Petero akawashukia wale watu aka- 
wambia, Ni mimi hapa mnitafutae: mmekuja kwa 
maana gani? 22 Nao wakamwambia, Ni Korinelio 
akida, mtu mwenyi haki, mchaji wa Mngu, aliye na sifa 
njema kwa taifa nzima ya Mayahudi, alionywa ni mala- 
ika mtakatifu kwamba atume kukuita wende nyumba- 
ni kwakwe, apate kusikiza maneno kwako. 23 Basi 
akawakaribisha na kuwatia ndani ya nyumba. Siku ya 
pili yakwe akaondoka akenda pamoja nao, watu wengi- 
ne nao wa wale ndugu wa mji wa Jopa wakenda pamoja 
nae. 24 Siku ya pili yakwe wakangia mji wa Kaisaria. 
Korinelio alikuwa akiwangojea, nae amekwisha wakuta- 
nisha watu, jamaa zakwe, na waliokuwa rafiki zakwe 
sana. 25 Ilipokuwa kungia ndani Petero alitokewa ni 
Korinelio, ikawa kumuangukia maguuni pakwe, na 
kumsujudia. 26 Petero akamuinua, akimwambia, Si- 
mama; mimi mwenyewe nami ni bin-Adamu. 27 
Nae ali kusema nae, akangia ndani, akawaona ni wangi 
waliokutanika. 28 Akawambia, Nyinywi wenyewe 
mwatambua ya kwamba si halali kwa mtu aliye Yahu- 
di kujiungamanisha nae, wala kumwendea mtu wa ka- 
bila nyengine; illa Mngu amenionya nisimwite mtu 
najisi wala muovu, awae yote: 29 ndipo nami nikaja 
pasi kinyume, nilipoitwa. Basi nawauliza ni neno gani 
arve pha o waa 80 Korinelio akamjibu, Nalikuwa 
nikiomba Mngu saa ya tisia ndani 

Co ale y ni ya nyumba yangu, 


VITENDO 10 285 


tangu wakati huo leo ni nne; mara, huyo ndiye, mtu 
amesimama mbele yangu mwenyi uvao wa kung'ara, 
nae akanambia, 31 Korinelio, kuomba kwako kumesi- 
kizwa, na sadaka zako zakumbukwa mbele ya Mwenyi- 
ezi Mngu. 32 Basi uwatume watu wende Jopa, umwi- 
te Simon, aliye na jina la pili Petero, aje kwako; yeye 
ni mgeni ndani ya nyumba ya Simon fundi wa kutia 
ngovi rangi, karibu ya bahari. 33 Basi mara nikatu- 
ma watu kwako nawe umefanya vyema kuja. Sasa 
basi swiswi sote tu papahapa mbele ya Mngu, tupate 
kuyasikia hayo yote uliyoagizwa ni Bwana. 34 Petero 
akafunua kanwa, akasema, 

35 Ni kweli natambua ya kwamba Mwenyiezi Mngu 
hana mapendeleo: lakini katika killa taifa, amchae, na 
kutenda yenyi haki, hukubaliwa ni yeye. 36 Lile neno 
alilowapelekea wana wa Isiraeli, akihubiri habari njema 
ya amani kwa Jesu Masihi (yeye ndiye Bwana wa wote), 
37 neno hilo nyinywi wenyewe mwalijua, lililotangazwa 
katika nti nzima ya Uyahudi likianza kutoka Galili, 
baada ya ubaputizi ule uliohubiriwa ni Johana; 38 ni 
Jesu Mnazari, jinsi Mngu alivyomtia mafuta nayo ni 
Roho Mtakatifu na uwezo; aliyekuwa akizunguka-zu- 
nguka akitenda vyema, na kuwapoza wote walioonewa 
ni Shaitani ; kwa kuwa Mwenyiezi Mngu alikuwa pamoja 
nae. 39 Swiswi tu mashahidi ya mambo hayo yote 
aliyoyafanya yeye katika nti ya Mayahudi na ndani ya 
Jernsalem pia; nae ni yeye waliyemuua, wakimtungika 
juu ya mti. 40 Mtu huyo Mwenyiezi Mngu akamfufua 
siku ya tatu, na kumtoa adhihirishwe, 41 si kwa 
wenyeji wote, lakini kwa wale mashahidi ambao 
Mwenyiezi Mngu alitangulia kuwataua, ni swiswi, 
tuliokula na kunwa pamoja nae baada, ya kufufuka 
kwakwe kutoka kwa wafu. 42 Nae alituagiza kuwa- 
hubiri wenyeji, na kushuhudia ya kwamba ni huyo 
aliyewekwa nj Mngu awe Mwamzi wa walio hai hata na 


286 VITENDO 11 


waliokufa. 43 Manabii yote wamshuhudia yeye, ya 
kwamba kwa jina lakwe yeye killa mtu aaminiye 
kwakwe atapata kusamehewa dhambi. 

44 Petero alipokuwa akinena maneno hayo, Roho 
Mtakatifu akawashukia wote waliokuwa wakilisikiza 
lile neno. 45 Wale wa tohara walioamini, kadiri ya 
wale waliokuja pamoja na Petero, wakasangaa, kwa 
kuwa kipawa cha Roho Mtakatifu walimwaiwa watu wa 
hizo Taifa nao. 46 Kwani waliwasikia wakinena kwa 
lugha mbalimbali, na kumtukuza Mwenyiezi Mngu. 
Ndipo Petero akajibu, 47 N nani awezae kukataza 
maji, wasibaputizwe watu hawa ambao wamepokea Roho 
Mtakatifu sawasawa na swiswi? 48 Basi akaamuru 
wabaputizwe kwa jina la Jesu Masihi. Ndipo waka- 
mtaka kwamba aketi nao tngawa siku chache. 

11 Basi wale mitume na ndugu waliokuwa katika 
Uyahudi, walipata habari ya kwamba watu wa hizo 
Taifa nao wamelipokea neno la Mwenyiezi Mngu. 2 Na 
Petero alipokwea na kufikilia Jerusalem, wale walio- 
kuwa wa tohara wakashindana nae wakamwambia, 
3 Ati, ulingia kwa watu wasiotahiriwa, ukala nao. 
4 Petero akaanza kuwafunulia kwa taratibu zakwe, 
akasema, 5 Nalikuwa ndani ya mji wa Jopa, nikiomba 
Mngu: na katika kugeukiwa ni fahamu zangu, nikaona 
maono, kikishuka kitu, kama nguo kubwa yateremshwa 
kwa pembe zakwe nne kutoka mbinguni; kikanijilia 
mimi: 6 hakitulizia mato, na kukiangalia sana, nika- 
ona mna nyama wa nti wa maguu mane na nyama 
wa mwitu, na nyama watambaao na nyuni wa angani. 
7 Nikisikia na sauti, ikisema nami, tkinambia, Ondoka, 
Petero; katinde, ule. 8 Nikajibu, Hasha, Bwana, kwa 
kuwa kilicha najisi na kiovu hakijangia kanwani 
mwangu kabisa. 9 Ikanijibu sauti mara ya pili kutoka 
mbinguni, Kilichosafiwa ni Mwenyiezi Mngu, wewe 


usikifanye najisi. 10 Jambo hilo likawa mara tatu; 
rO gle 


VITENDO 11 287 


kisha kikavutwa juu chote na kutiwa mbinguni. 11 
Mara, hao ndio, watu watatu wakasimama mbele ya 
nyumba tuliyokuwamo, waliotumwa kwangu kutoka 
Kaisaria. 12 Roho akanambia niende pamoja nao, 
nisifanye tashuishi. Ndugu hawa sita wakafuatana 
nami: tukangia ndani ya nyumba ya mtu huyo: 
13 akatweleza jinsi alivyomuona malaika amesimama 
ndani ya nyumba yakwe, akimwambia, Uwatume watu 
Jopa, ke kana Simon, ambae ana jina la pili Petero; 
14, atakaekwambia maneno, ambayo yatakuokoa wewe 
na nyumba yako yote. 15 Ikawa nilipoanza kunena 
nao, Roho Mtakatifu akawashukia wao, vivile kama 
alivyotushukia swiswi hapo mwanzo. 16 Nikakumbuka 
lile neno la Bwana, jinsi alivyonena, Johana aliba- 
utizi kwa maji kweli; nyinywi mtabaputizwa kwa 
ho Mtakatifu. 17 Basi ikiwa Mwenyiezi Mngu 
amewapa kipawa kilekile alichotupa swiswi, tulipoamini 
kwakwe Bwana Jesu Masihi, mimi n nani, kuweza 
kumpinga Mwenyiezi Mngu? 18 Waliposikia maneno 
hayo wakatulia, na kumtukuza Mwenyiezi Mngu, waki- 
sema, Hata kwa watu wa hizo Taifa Mngu amewaja- 
alia toba ivutayo uhai. 

19 Basi wale waliotawanywa kwa ajili ya adha ile 
iliyoanza katika jambo lile la Sitefano, wakasafiri hata 
Foinike, na Kuporo, na Antiokia, wasilinene lile neno 
kwa mtu awae yote isipokuwa kwa Mayahudi tuu. 
20 Illa walikuwako wengine myongoni mwao, watu wa 
Kuporo na Kurene, ambao, walipofika Antiokia wali- 
wambia Mayunani pia, wakihubiri habari njema za 
Bwana Jesu. 21 Na mkono wa Bwana ulikuwa pamoja 
nao: na wangi walioamini wakageuka na kumlekea 
Bwana. 22 Na habari yao ikafika hata kwa masikio 
ya kanisa iliyokuwa ndani ya Jerusalem : nao waka- 
mtuma Baranaba ende Antiokia: 23 nae alipofika na 
kuiona neema ya Mngu, akafurahi; akawahimiza wote, 


288 VITENDO 12 


kwamba waambatane na Bwana kwa makusudi ya moyo: 
24 kwa kuwa alikuwa mtu mwema na kujawa ni Roho 
Mtakatifu naimani: watu wangi wakaongezeka upande 
wa Bwana. 25 Kisha akatoka kwenda Tariso kumta- 
futa Saul: 26 alipokwisha muona, akamleta Antiokia. 
Ikawa kukutanika muda wa mwaka mzima pamoja na 
kanisa, wakawafunza watu wangi; wale wanafunzi 
walianzwa kuitwa Wamasihia hapo ndani ya mji wa 
Antiokia. 

27 Siku hizo manabii waliteremka kutoka Jerusalem 
kwenda Antiokia. 28 Mtu mmoja myongoni mwao 
jina lakwe akiitwa Agabo akasimama, na kuonyesha 
kwa nguvu za Roho kwamba ndaa kuu itakuja juu ya 
dunia nzima; nayo ikawa katika siku za Kilaudio. 29 
Na wale wanafunzi, killa mtu kama alivyofanikiwa, 
wakakusudia kuwapelekea msaada ndugu zao walioketi 
katika Uyahudi: nao wakafanya vivyo, wakiwapelekea 
wazee kwa mikono ya Baranaba na Saul 

12 BASI mfaume Herode alinyosha mikono yakwe 
kama wakati huo, apate watenda uovu watu wengine 
wa kanisa. 2 Akamuua Jakubu ndugu yakwe Johana 
kwa upanga. 3 Alipoona ya kwamba yanapendekeza 
kwa Mayahudi, akaongeza, akamshika na Petero. Siku 
hizo zilikuwa ni siku za mkate usiotiwa tatu. 4 Ali- 
pokwisha mshika, akamweka gerezani, akamtia miko- 
noni mwa asikari wane wane mara nne wamlinde: akipe- 
ndelea kumtoa na kumweka mbele ya wenyeji baada 

a Idi ya Pasaka. 5 Basi Petero alitunzwa gerezani: 
illa kanisa ikaomba Mngu kwa bidii kwa ajili yakwe. 
6 Hapo Herode alipotaka kumtoa nde, usiku uleule, 
Petero alikuwa amelala katikati ya asikari wawili, 
amefungwa na minyororo miwili: na mlangoni pana 
walinzi walinda gereza. 7 Mara huyu ndiye, malaika 
wa Bwana amesimama karibu nae, nuru zikang'ara 
chumbani: akampiga Petero ubavuni, akamwambia, 


Google 


VITENDO 12 289 


Ondoka upesi. Minyororo ile ikaanguka kumtoka mi- 
kononi. 8 Malaika akamwambia, Jifunge, uvae na 
viatu vyako. Nae akafanya. Tena akamwambia, 
Jitande nguo yako, uniandame. 9 Akatoka nde aka- 
muandama: lakini asifahamu kuwa -ni kweli yale 
yaliyofanywa ni malaika, illa alidhani kwamba ame- 
ona maono. 10 Basi walipokuwa wamekwisha pita 
kilinzi cha kwanza na cha pil, wakalifikilia lile 
lango la chuma la kungilia mjini; likawafungukia le- 
nyewe: wakatoka nde, wakapita kwendelea mbele ka- 
tika ndia moja; mara malaika akaondoka akamuata. 11 
Petero alipotia fahamu, akasema, Sasa najua hakika 
kwamba Bwana ametuma malaika wakwe kuja kunio- 
koa na mkono wa Herode, na kungojea kwao kote we- 
nyeji wa Mayahudi. 12 Alipofikiri, akaifikilia nyumba 
ya Mariamu mamae Johana, aliyekuwa na jina la pili, 
Mariko; ambamo wamekutana watu wangi wakiomba, 
13 Alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lakwe 
akiitwa Roda akaja kusikiza. 14 Alipoitambua sauti 
ya Petero, asifungue lango, kwa ajili ya furaha, illa ali- 
piga mbio akenda ndani, akawambia watu kwamba Pe- 
tero amesimama mbele ya lango. 15 Wakamjibu, Una 
wazimu, Illa yeye akakaza sana akasema ya kwamba 
ni vivyo. Basi wakasema, Ni malaika wakwe. 16 
Petero akadumu kubisha: nao walipokwisha mfungu- 
lia, wakamuona, wakasangaa. 17 Akawapungia mkono 
kwamba wanyamae, akaweleza jinsi Bwana alivyomtoa 
gerezani. ` Akawambia, Kampeni Jakubu habari ya 
mambo hayo, na wale ndugu pia. Kisha waaga h 
akenda pahali pengine. 18 Basi kulipopambauka, ku- 
likuwa na fazaa kubwa za asikari, amekuwaje huyo Pe- 
tero. 19 Herode nae alipomtafuta asimuone, akawau- 
liza wale waliokuwa wakimlinda, kisha akaamuru kwa- 
mba waondolewe na kuuwawa, Baadae akateremka 
kutoka Da kya yya kwenda Kaisaria, akaketi kuko. 
Google K 


290 VITENDO 13 


20 Nae alikuwa amewakasirikia mno watu wa Turo 
na Sidoni: wakamwendea kwa nia moja walipompata 
Blasito aliyekuwa mlinzi wa chumba alalacho mfaume, 
awe rafiki yao, wakamtaka amani, kwa maana nti yao 
ilikuwa ikipata. riziki kwa nti ya mfaume. 21 Basi 
siku moja iliyowekwa makusudi, Herode akajivika 
mavazi ya kifaume, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa 
habari mbele yao. 22 Ule mkutano ukapiga kelele na 
kusema, Ni sauti ya mngu, si sauti ya bin-Adamu. 23 
Mara malaika wa Bwana akampiga, kwa sababu yeye 
hakumtukuza Mwenyiezi Mngu: nae akaliwa ni mabuu, 
akatokwa ni roho. 

24 Illa nenola Mwenyiezi Mngu likakua na kuongea 
sana. 

25 Hao Baranaba na Saul wakarejea kutoka Jerusa- 
lem, walipokwisha timiza lile neno walilotumwa, waka- 
mtukua pamoja nao yule Johana aitwae jina la pili 
Mariko. 

13 BASI walikuwapo Antiokia ndani ya kanisa ili- 
yokuwako huko, manabii na walimu, nao ni hawa, Bar- 
anaba, na Sumeoni aliyekuwa akiitwa Nigeri, na Lukio 
wa Kurene, na Manaen aliyekuwa ndugu yakwe mfau- 
me Herode walioamwa pamoja, na Saul. 2 Walipoku- 
wa wakimtumikia Bwana, na kufunga, Roho Mtakatifu 
akasema, Nitengeani upande wangu Baranaba na Saul 
kwa ajili ya ile kazi niliyowaitia. 3 Ndipo wakisha 
fun ga na kuomba, wakawaweka mikono yao juu yao 
na kuwaata wende zao. 

4 Nao basi wakisha pelekwa mbele ni Roho Mtaka- 
tifu, wakateremka na kungia Seleukia; na kutoka hapo 
wakaabiri kwenda Kuporo. 5 Walipokuwamo ndani ya 
Salamisi, wakahubiri neno la Mwenyiezi Mngu ndani 
ya misikiti ya Mayahudi: nao walikuwa na Johana 
mngojezi wao. 6 Walipokwisha pita katika kisiwa 
chote hata Pafo wakamuona mtu mmoja, mtawi, amejifa- 


Google 


VITENDO 13 291 


nya n nabii, Yahudi, jina lakwe akiitwa Bar-Jesu; 7 hu- 
yo alikuwa pamoja na liwali Serigio Paulo, aliyekuwa ni 
mtu mwenyi akili. Yeye liwali akaweta Baranaba na 
Saul waje kwakwe, akataka kusikiza neno la Mwenyi- 
ezi Mngu. 8 Lakini yule Elumo, yule mtawi (kwani 
ndilo jina lakwe kwa tafusiri yakwe) akawashikia ki- 
nyume, akitaka kumpotoa liwali katika ile imani. 9 
Illa Saul, ambae ndiye Paulo, akijawa ni Roho Mtakati- 
fu, na kumtulizia mato yakwe, 10 akamwambia, Ewe 
mwenyi kujawa ni hila yote na batili, ewe mwana wa 
Shaitani, adui wa haki yote, huati kuzipotoa ndia za 
Bwana zilizonyoka? 11 Sasa basi, angalia, mkono wa 
Bwana ni juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione 
p kwa muda. Mara, utandu wa mato na kiza kikamfi- 

ilia juu yakwe; ikawa kuzunguka-zunguka na kumta- 
futa mtu amshike mkono wa kumuongoza. 12 Ndipo 
yule liwali, alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akita- 
ajabu kwa mafunzo ya Bwana. 

13 Paulo na wenziwe wakaabiri kutoka Pafo, wakafi- 
kilia Periga katika nti ya Pamfulia: illa Johana akawa- 
ata, akarejea Jerusalem. 14 Illa wao walikwenda 
mbele kutoka Periga, wakafikilia Antiokia katika nti ya 
Pisidia; nao wakangia msikitini siku ya sabatu, waka- 
keti. 15 Kisha baada ya kusoma sharia na vyuo vya 
manabii, wakubwa wa msikiti wakamtuma mtu kwao na 
kuwambia, Ndugu zetu, kwamba mna neno la maonyo la 
kuwambia hawa wenyeji, lisemeni. 16 Paulo akasima- 
ma, akawapungia mkono, akasema, Enywi watu wa 
Isiraeli, nyinywi mmchao Mwenyiezi Mngu, sikizani, 
17 Mngu wa watu hao Israeli aliwataua babu zetu, aka- 
watukuza watu hao walipokuwa wakiketi nti ya Misiri, 
akawaongoza na kuwatoa nti ile kwa mkono uliotukuka. 
18 Tena kwa muda kama wa myaka arubaini akawa- 
tukua na kuwavumilia vitendo vyao katika ile bara. 


19 Nae alipokwisha haribu taifa sabaa katika nti ya 


292 VITENDO 13 


Kanani, akawapa nti yao iwe urathi kwa muda kama 
myaka mia nne wa hamsini: 20 baada ya mambo hayo 
akawapa waamzi hata siku za nabii Samueli. 21 Ba- 
idae wakaomba wapawe mfaume: na Mwenyiezi Mngu 
akawapa Saul mwana wa Kish, mtu wa kabila ya 
Benjamin, kwa muda wa myaka arubaini. 22 Akisha 
muondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfaume wao: 
ambae Mngu alimshuhudia, akisema, Nimempata Daudi 
mwana wa Jesai, ni mtu mfano wa moyo wangu, huyo 
ndiye atakaeyatimiza mapenzi yangu yote. 23 Katika 
kizazi cha mtu huyo, Mwenyiezi Mngu amewaletea 
Isiraeli Mwokozi, yeye Jesu, kama ahadi yakwe ilivyo- 
kuwa; 24 Johana alipokuwa ametangulia kuwahubiri 
wenyeji wote wa Isiraeli mabaputizi ya toba kabula 
hajaja Yeye. 25 Basi Johana alipokuwa akifuata 
mwendo wakwe, alisema, Jee, nyinywi mwanidhania 
mimi ni nani? Mimi siye. Lakini huyo ndiye, yuaja 
mmoja nyuma yangu, ambae si kiasi changu kumfungu- 
lia viatu vya maguu yakwe. 26 Nanywi ndugu zangu, 
watoto wa kizazi cha Iburahim, nanywi kwenu mmchao 
Mwenyiezi Mngu, habari ya wokofu huu imeletwa kwetu 
swiswi. 27 Kwani wale waketio Jerusalem, pamoja 
na wakubwa wao, kwa kuwa hawakumjua, wala kawa- 
kufahamu sauti za manabii zisomwazo killa sabatu, 
walizitimiza kwa kumuhukumu. 28 Nao ijapokuwa 
hawakuona kwakwe sababu ya kumuua, wakamuomba 
Pilato kwamba auwawe. 29 Basi walipokwisha timiza 
mambo yote aliyoandikiwa, wakamshusha kumuondoa 
katika ule mti, wakamtia kaburini. 30 Illa Mwenyiezi 
Mngu akamfufua kumtoa kwa wafu: 31 nae alioneka- 
na siku nyingi ni wale waliopanda kwenda Jerusalem 
pamoja nae kutoka Galili, ambao ndio mashahidi wakwe 
mbele za wenyeji sasa. 32 Na swiswi twawaletea 
nyinywi habari njema ya ile ahadi waliyopawa. mababa, 
33 Jinsi Mwenyiezi Mngu alivyoitimiza ileile kwa 


Google 


VITENDO 18 298 


watoto wetu kwa kumfufua Jesu; kama ilivyoandikwa 
katika zaburi ya pili, Wewe u mwanangu, mimi leo 
uimekuzaa. 34 Na katika habari ils ya kumfufua 
kumtoa kwa wafu, asiurudie uharibifu tena, anena hivi, 
Ntawapa nyinywi baraka za Daudi zilizo takatifu na 
uaminifu. 35 Kwa kuwa yuasema tena katika zaburi 
nyengine, Hutamtoa Mtakatifu wako awe kuharibika. 
36 Kwani Daudi baada ya yeye kulitumikia shauri la 
Mwenyiezi Mngu katika kizazi chakwe, yeye alilala, 
wakaongezeka babaze, nae akawa kuharibika. 37 Illa 

eye aliyefufuliwa ni Mwenyiezi Mngu hakuona uhari- 

ifu. 38 Basi jambo hili na lijulikane kwenu nyinywi 
ndugu zetu, ya kwamba, kwa mtu huyo mmehubiriwa 
msamaha wa dhambi: 39 tena kwa yeye killa aamini- 
ye amepawa haki katika mambo yale yote ambayo 

atika hayo sharia ya Musa haikuweza kumpa haki, 
40 Basi tunzani, yasiwafikilie yale yaliyonenwa katika 
vyuo vya manabii: 

41 Angaliani, enywi wenyi kudharau, kataajabuni, 

muangamie, 
Kwa kuwa mimi natenda kazi katika siku zenu, 
Kazi ambayo nyinywi hamtaiamini popote, ijapo- 
kuwa mtu mmoja kuwafunulia. 

42 Walipokuwa wakitoka nde, wakaomba kwamba 
waambiwe tena maneno hayo sabatu ya pil. 43 
Msikiti ulipofumukana Mayahudi wangi na waongofu 
watauwaa wangi wakaandamana na Paulo na Baranaba, 
ambao wakinena nao, wakawausia kwamba wadumu 
katika neema ya Mwenyiezi Mngu. 

“44 Sabatu ya pili walikutana kama mji mzima, illi 
kusikiza neno la Mwenyiezi Mngu. 45 Illa Mayahudi 
walipoona makutano walijawa ni wivu na kuyakanya 
maneno yale aliyoyasema Paulo, huku wakitukana. 46 
Paulo na Baranaba wakanena kwa uthabiti, wakisema, 


Hikuwa ni lazima kwamba neno la Mwenyiezi Mngu line- 
rO g (4 





294 VITENDO 14 


nwe kwenu kwanza. Lakini kwa vile mlivyolisukumia 
mbali, na kuzihasibu nafusi zenu kwamba hamkusita- 
hili uzima wa milele, angaliani, swiswi twageuka kuwa- 
lekea watu wa hizo Taifa. 47 Kwan ndivyo tulivyoagi- 
zwa ni Bwana, akisema, 

Nimekuweka wewe uwe nuru za hizo Taifa, 

Upate kuwa wokofu hata mwisho wa dunia. 

48 Watu wa hizo Taifa waliposikia hayo, wakafurahi, 
na kulitukuza neno la Mwenyiezi Mngu: na kadiri ya 
walioandikwa kwa uzima wa milele waliamini. 49 
Neno la Bwana likatangaa katika nti ile yote. 50 Illa 
Mayahudi waliwafitinisha wale wanawake wa maana 
watauwaa na watu wakubwa wa mji, wakaanziliza adha 
juu ya Paulo na Baranaba, na kuwafukuza watoke katika 
mipaka yao. 51 Nao wakakukutia mbali. mavumbi ya 
nyayo zao juu yao wakenda Ikonio. 52 Na wanafunzi 
walijawa ni furaha na Roho Mtakatifu. 

14 IKAWA ndani ya Ikonio waliungia pamoja msi- 
kiti wa Mayahudi, na kwa jinsi walivyonena hata ikawa 
kundi kubwa la Mayahudi na la Mayunani likaamini. 
2 Illa Mayahudi wasiotii wakazitibua roho za watu wa 
hizo Taifa hata wakaaza mabaya juu ya ndugu. 3 Basi 
wakaketi kitambo kizima wakinena kwa uthabiti katika 
Bwana, ambae alikuwa akilishuhudia lile neno la neema 
yakwe, akijaalia ishara na vioja vifanywe kwa mikono 

ao. 4 Illa jamii ya watu wa mji iligawanyikana, 
ipata walikuwa kwa Mayahudi, hawa walikuwa kwa 
mitume. 5 Na watu wa hizo Taifa pamoja na Maya- 
hudi na wakubwa wao walipotaka kuja juu yao kwa 
kasi, wapate kuwatenda maovu, na kuwapiga kwa mawe, 
6 wao wakatambua, na kuikimbilia miji ya nti ya 
Lukaonia, ni Lusitera na Deribe, na pande hizo: 7 
wakaihubiri ile habari njema huko. 

8 Mji wa Lusitera palikuwa na mtu mmoja akiketi, 
amepooza maguu, ni kiwete tangu matumboni mwa 


Google 


VITENDO 14 295 


mamae, ambae hajakwenda popote. 9 Huyo alimsikiza 
Paulo, alipokuwa akinena: na Paulo akamng'azia mato, 
akiona ya kwamba yuna imani ya kupozwa, 10 aka- 
mwambia kwa sauti kubwa, Simama kwa maguu yako 
ujinyoshe. Mara akainuka upesi akenenda. 11 Yale 
makutano ya watu yalipoona aliyoyafanya Paulo, waka- 
inua sauti zao wakisema kwa lugha ya Kilukaonia, 
Miungu wametushukia kwa mifano ya bin-Adamu. 12 
Wakamwita Baranaba Zeu, na Paulo wakamwita Herime, 
kwa maana ndiye aliyekuwa mkubwa wa kunena. 13 
Kuhani wa Zeu, ambae hekalu lakwe lilikuwa mbele 
ya mji, alileta ng'ombe waume na kata za maua 
malangoni, nae, pamoja na makutano, alitaka kuwati- 
ndia sadaka. 14 Ile mitume Baranaba na Paulo walipo- 
p> habari, wakayararua mavao yao, na kutoka mbio na 

ngia ndani ya mkutano, wakipiga ukelele na kusema, 
15 Enywi kina bwana, kwani kufanya mambo haya ? 
Swiswi naswi tu bin-Adamu, hali moja na nyinywi, 
naswi tumewahubiri habari njema, kwamba mgeuke na 
kuyaata mambo hayo ya ubatili mumlekee Mngu aliye 
hai, yeye aliyeumba mbingu na nti na bahari na vitu vyote 
vilivyo ndani yakwe: 16 ambae ameziwata taifa zote 
katika vizazi vilivyopita kwenenda katika ndia zao we- 
nyewe. 17 Pamoja na haya hakuata nafusi yakwe kukosa 
kuwa na ushuhuda, kwa kuwa alifanya vyema, akiwapa 
mvua kutoka mbinguni, na nyakati za mavuno, akiwa- 
jazia tele vyakula na nderemo katika myoyo yenu. 18 
Waliyazuia makutano kwa maneno haya kwa shida hata 
yasiwatindie sadaka. 

19 Illa Mayahudi wakaja kutoka Antiokia na Ikonio: 
nao wakayageuza nia yale makutano, kisba wakampi 
Paulo kwa mawe, wakamburuta kumtoa katika mji, 
wakidhani kwamba amekwisha kufa. 20 Wanafunzi 
waliposimama na kumzunguka, akaondoka, akangia 
ndani ya mji: na asubuhi yakwe akatoka akenda 

(Google 


296 VITENDO 15 


pamoja na Baranaba hata Deribe. 21 Nao walipokwisha 
ihubiri ile habari njema mji ule, na kupata wanafunzi 
wangi, wakarejea Lusitera, kisha wakenda Ikonio, tena 
hata Antiokia, 22 wakithubutisha roho za wanafunzi, 
na kuwausia wakae katika ile imani, tena ya kwamba 
vyatupasa kwa ndia ya mateso mangi kungia katika 
ufaume wa Mwenyiezi Mngu. 23 Nao walipokwisha 
wawekea wazee katika killa kanisa, na kuomba Mngu 
pamoja na kufunga, wakawatia kwa Bwana ambae 
wamekwisha muamini. 24 Wakapita katikati ya Pisi- 
dia, wakafikilia Pamfulia. 25 Nao walipokwisha hubiri 
lile neno katika Periga wakateremkia Atalia; 26 kuto- 
ka huko wakaabiri kwenda Antiokia, huko ndiko wali- 
koombewa neema ya Mngu kwa ile kazi waliyokwisha 
itimiza. 27 Nao walipokwisha fika wakaikutanisha ile 
kanisa, wakaweleza mambo yote Mngu aliyoyafanya 
pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia watu wa 
hizo Taifa mlango wa imani. 28 Wakaketi pamoja na 
wanafunzi muda mwingi. 

15 WAKAWATEREMKIA watu waliotoka katika 
Uyahudi na kuwafunza wale ndugu, wakiwambia, Msi- 
potahiriwa sawasawa na dasituri za Musa hamwezi 
kuokoka. 2 Paulo na Baranaba walipokuwa na mashi- 
ndano na maulizo nao si haba, wale ndugu wakaamuru 
kwamba Paulo na Baranaba, na wengine myongoni 
mwao, wakwee kwenda Jerusalem kwa mitume na 
wazee kwa ajili ya swali hiyo. 3 Basi wakasafirishwa 
ni kanisa, wakapita katika ndt za Foinike na Samaria, 
wakieleza uongofu wa watu wa hizo Taifa : wakawafura- 
hisha furaha kubwa ndugu wote. 4 Walipofika Jerusa- 
lem wakapokewa ni kanisa, na mitume na wazee, nao 
wakawahubiri mambo yote Mngu aliyoyafanya pamoja 
nao. 5 Illa wengine wa madhihabi ya Mafarisai walio- 
amini wakasimama, na kusema, Ni lazima watahiriwe, 
na kuwausia ya kwamba waishike sharia ya Musa. 


Google 


VITENDO 15 297 


6 Wale mitume na wazee wakakutana pamoja kulia- 
ngalia neno hilo. 7 Baada ya maulizo mangi Petero 
akasimama, akawambia, 

Ndugu zangu, nyinywi mwafahamu kwamba tangu 
siku za kwanza Mwenyiezi Mngu alitaua kwenu, ya 
kwamba, watu wa hizo Taifa kaer ipi kwa kanwa langu 
neno la ile habari njema, na kuamini. 8 Nae Mwenyi- 
ezi Mngu, ajuae myoyo, akawashuhudia, akiwapa Roho 
Mtakatıfu, vivile kama alivyotupa swiswi: 9 asifanye 
tafauti ya swiswi na wao, akiwatakasa myoyo yao kwa 
imani, 10 Basi sasa kwani kumuonda Mwenyiezi 
Mngu, na kutia kongwa katika shingo za wanafunzi, 
ambalo babu zetu na swiswi tulishindwa ni kulitukua ? 
11 Lakini twaamini ya kwamba tutaokoka kwa neema 
ya Jesu Masihi vivile kama wao. 

12 Basi mkutano wote ulinyamaa kimya; wakawa- `~ 
sikiza Baranaba na Paulo wakiwafunulia zile ishara na 
vioja ambavyo Mwenyiezi Mngu alivifanya katika hizo 
Taifa kwa wao. 13 Baadae, walipokwisha kunena, 
Jakubu akajibu akanena, 

Ndugu zangu, nisikizani mimi: 14 Sumeon ametu- 
funulia jinsi Mwenyiezi Mngu hapo kwanza alivyowa- 
angalia watu wa hizo Taifa, apate twaa watu kwa jina 
lakwe katika wao. 15 Maneno ya manabii nayo 
yafanana na hayo : kama yalivyoandikwa, 

16 Baada ya mambo haya ntaregea, 
Nami ntaijenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka: 
Na ugofu wakwe, taijenga tena, 
Nami ntaisimamisha : 
17 Kwamba baki ya wana-Adamu nao wapate 
kumtafuta Bwana, 
Na watu wa hizo Taifa wote, ambao jina langu 
limetajwa juu yao, 
18 Asema Bwana, afanyae mambo hayo kujulikana 
tangu mwanzo wa ulimwengu. 


Google 


298 VITENDO 15 


19 Kwa sababu ya hayo mimi naamua hivi, kwamba 
tusiwasumbue wale watokao katika hizo Taifa wageu- 
kao na kumlekea Mngu: 20 lakini tuwandikie kwamba 
wajiepushe na mambo ya sanamu ambayo ni najisi, na 
uzinifu, na nyama zilizosongolewa, na damu. 21 Kwani 
tangu vizazi vya kale Musa anao wale wahubirio mambo 
yakwe katika killa mji, husomwa kulla sabatu ndani ya 
misikiti 

22 Ndipo mitume na wazee pamoja na kanisa nzima 
wakaona vyema kuwataua watu myongoni mwao na 
kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Baranaba: 
nao ni hawa, Juda aliyekuwa na jina la pili Barasaba, na 
Sila, ni watu wakubwa katika wale ndugu : 23 nao wa- 
kaandika hivi, na kupeleka katika mikono yao, Mitume 
na ndugu wazee, waraka wetu huu uwafikilie ndugu 
zetu walio wa hizo Taifa katika Antiokia na Suriata na 
Kilikia, Salamu: 24 Kwa kuwa tumesikia ya kwamba 
watu wengine waliotoka kwetu wamewasumbua kwa 
maneno yao, na kuwapindua roho zenu; ambao swiswi 
hatukuwaagiza; 25 swiswi tumeona vyema, tukiwa 
tumepatana kwa moyo mmoja, kutaua watu na kuwaleta 
kwenu pamoja na wapenzi wetu Baranaba na Paulo, 26 
ambao ni watu waliokhatirisha maisha yao kwa ajili ya 
jina la Bwana wetu Jesu Masihi. 27 Basi tumewatuma 
Juda na Sila, ambao wao wenyewe watawambia maneno 
yayo hayo kwa makanwa yao. 28 Kwani Roho Mtaka- 
tifu aliona vyema na swiswi ni vivyo, tusiwatweke mzigo 
ulio zaidi ya mambo ambayo ni lazima: 29 nayo ni 
haya, kwamba mjiepushe na vitu vilivyowekwa viwe 
sadaka za sanamu, na damu, na nyama zilizosongolewa, 
na uzinifu; mkijilinda na mambo hayo mtafanya vyema. 
Wa salamu. 

30 Basi wao walipopawa rukhusa, wakateremkia 
Antiokia: nao wakisha ikutanisha jamii yote, wakawapa 
ule waraka. 31 Nao walipokwisha usoma, wakafurahi 


Google 


VITENDO 16 299 


kwa ajili ya ile faraji. 32 Juda na Sila, vile walivyo- 
kuwa ni manabii, wakawausia ndugu kwa maneno 
mangi, na kuwathubutisha. 33 Nao wakisha keti kuko 
kitambo, wakapawa rukhusa kwa amani watoke kwa 
wale ndugu warejee kwa wale waliowatuma. 35 Paulo 
na Baranaba wakaketi kuko Antiokia, wakifunza na 
kulihubiri lile neno la Bwana, pamoja na wengine 
wangi. 

36 Baada ya siku kadhawakadha, Paulo akamwambia 
Baranaba, Haya, turejee sasa tukawaangalie hao ndugu 
katika killa mji tulipohubiri neno la Bwana, wa hali 
gani. 37 Baranaba akapendelea kumtukua Johana nae 

moja nao, nae jina la pili akiitwa Mariko. 38 Illa 

aulo hakuona vyema kumtukua huyo aliyewaata hapo 
Pamfulia, asende nao katika ile kazi. 39 Ikawa ni 
matukizo makubwa, hata wakaepukana yeye na mwe- 
nziwe, Baranaba akamtukua Mariko pamoja nae aka- 
abiri kwenda Kuporo ; 40 Paulo akamtaua Sila, akatoka, 
mwenyi kuombewa neema ya Bwana ni wale ndugu. 
41 Nae akapita katika Suriata na Kilikia akizithubu- 
tisha hizo kanisa. 

16 KISHA akafikilia Derbe na Lusitera: napo, 
angalia, palikuwa na mwanafunzi mmoja pa lakwe aki- 
itwa Timotheo,mwana wa mwanamke wa Kiyahudi aliye- 
amini; illa babae alikuwa Yunani. 2 Huyo alishuhudi- 
wa kuwa ni mwema ni wale ndugu walioketi Lusitera na 
Ikonio. 8 Paulo alimtaka huyo atoke kwenda pamoja 
nae; nae akamtwaa na kumtahiri kwa ajili ya wale 
Mayahudi waliokuwa pande hizo: kwani walijua wote 
kwamba babae alikuwa Yunani. 4 Basi walipokuwa 
wakizunguka-zunguka katika miji, waliwatolea na 
kuwapa zile amn zilizowekwa ni Mitume na wazee 
waliokuwa Jerusalem, wazitunze. 5 Basi hizo kanisa 
zilitiwa nguvu katika ile imani, tena ikawa ni kuonge- 
zeka hisabu yao killa siku, 

Google 


800 VITENDO 16 


6 Wakapita katika nti ya Ferugia na Galatia, kwa 
maana walikatazwa ni Roho Mtakatifu kuhubiri lile neno 
katika nti ya Asia: 7 basi walipofika kukabili 
Musia, wakajaribu kwenda na kungia Bithunia ; Roho 
ya Jesu asiwape rukhusa; 8 wakapita Musia, wakate- 
remkia Teroa. 9 Paulo akatokewa ni maono usiku ; 
alimuona mtu wa Umakedonia, amesimama, akimsihi, 
na kumwambia, Vuka, uje Umakedonia, utusaidie 
swiswi. 10 Basi alipokwisha yaona yale maono, mara 
tukataka kutoka kwenda Umakedonia, kwa kuwa 
tulihakikisha ya kwamba Mngu ametuita swiswi 
kuwahubiri ile habari njema. 

11 Basi tulitweka kutoka Teroa, tukafikilia Samo- 
therake kwa tanga moja, siku ya pili tukafikia Neapoli ; 
12 kutoka hapo tukafikiha Filipi, ambao ni mji wa 
Umakedonia, ni mji wa mbele katika nti ile, pahali 
walipotamia Warumi: naswi tulikuwa ndani ya mji 
huu, tukiketi siku kadhawakadha. 13 Siku ya sabatu 
tukatoka tukenda nde ya lango, kando ya mto, ambapo, 
tulidhani, pana pahali pa kusali; naswi tukaketi hapo 
na kusema na wale wanawake waliokutana pamoja. 
14 Mwanamke mmoja Jina lakwe akiitwa Ludia, mfanya 
biashara ya rangi ya kiforosadi, wa mji wa Thuatera, 
aliyekuwa akimuabudu Mwenyiezi Mngu, alitusikiza ; 
ambae moyo wakwe ukafunuliwa ni Bwana, illi ayatunze 
maneno yale yaliyonenwa ni Paulo. 15 Nae alipokwi- 
sha baputizwa, pamoja na watu wa nyumbani kwakwe, 
akatusihi, akisema, Kwamba mmeniona mimi kuwa ni 
muaminifu kwa Bwana, ngiani nyumbani kwangu, 
mkaketi. Nae akatusharutiza. 

16 Ikawa, tulipokuwa tukipaendea pahali pale pa 
kusali, kijakazi kimoja aliyekuwa na pepo wa mburuga 
akatujia, ambae aliwapatia bwana zakwe faida nyingi 
kwa kutezamia. 17 Alimuandama Paulo na swiswi, 
akapiga ukelele, akisema, Watu hawa ni watumishi wa 


Google 


VITENDO 16 301 


Mwenyiezi Mngu Aliye-juu-sana, nao wawahubiri nyi- 
nywi ndia ya wokofu. 18 Akafanya hayo kwa siku 
nyingi. Illa Paulo akasikitika, akageuka na kumlekea, 
akamwambia yule pepo, Nakuamuru, kwa jina la Jesu 
Masihi umtoke. Nae akamtoka kwa saa ile. 

19 Bwana zakwe walipoona ya kwamba tamaa ya 
faida yao imewaondokea, wakawashika Paulo na Sila, 
wakawaburuta wakenda nao sokoni, mbele ya mahaki- 
mu, 20 nao wakisha waleta kwa maamiri, wakasema, 
Watu hawa, nao ni Mayahudi, wauharibu-haribu sana 
mji wetu, 21 na kutufunulia dasituri ambazo si halali 
kwetu swiswi kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa 
swiswi ni Warumi. 22 Mkutano wote ukainuka 
pm ukawendea, maamiri wakawavua mavao yao 

wa kuyararua, na kuamuru wapigwe kwa bakora. 23 
Nao walipokwisha wapiga mapigo makuu, wakawatupa 
gerezani, wakimuusia mkubwa wa gereza kwamba 
awalinde sana: 24 yeye nae akisha pata amri kama 
hiyo, akawatupa katika chumba cha ndani sana, kisha 
akawafunga maguu yao katika mkatale. 25 Na kama 
nusu ya usiku Paulo na Sila walikuwa wakiomba Mngu 
na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa 
wengine walikuwa wakiwasikiza; 26 mara ghafula 
pakawa mtetemo mkubwa wa nti, hata misingi ya 
gereza ilitukuswa; mara milango yote ikafunguka; na 
vifungo vya wafungwa wote vilifunguka. ` 27 Mkubwa 
wa gereza alipoamka kutoka usingizini akaona milango 
ya gereza 1 wazi, akafuta upanga, akataka kujiua, 
akidhani ya kwamba wafungwa wamekimbia. 28 Illa 
Paulo akapiga ukelele kwa sauti kuu, akisema, Usijifa- 
nyie neno baya, kwani swiswi tupo hapa sote. 29 
Akataka taa ziletwe, akarukia ndani, nae akitetema kwa 
hofu, akaanguka nti mbele ya Paulo na Sila, kisha 
akawaleta nde, 30 akasema, Bwana zangu, yanipasa 
nifanye neno gani nipate okoka? 31 Wakamwambia, 


Google 


302 VITENDO 17 


Amini kwakwe Bwana Jesu, nawe utaokoka pamoja na 
nyumba yako. 32 Nao wakamhubiri neno la Bwana, 
yeye pamoja na wote walio nyumbani kwakwe. 33 Saa 
ileile ya usiku akawatukua akawaosha mapigo yao; 
kisha akabaputizwa palepale yeye na watu wakwe wote. 
34 Akawakweza juu hata ndani ya nyumba yakwe, 
akawaandikia chakula, akafurahi sana, yeye na wote wa 
nyumbani kwakwe, akisha amini kwa Mwenyiezi Mngu. 

35 Kulipopambauka, maamiri wakawatuma wale 
wenyi-kupiga, wakiwambia, Wafungueni watu hao, 
muwaate wende zao. 36 Mkubwa wa gereza akatukua 
maneno hayo kwa Paulo, akimwambia, Maamiri wame- 
tuma watu illi mfunguliwe: basi sasa tokani nde 
mwende zenu kwa amani. 37 Paulo akawambia, Wa- 
metupiga mbele za watu wote, naswi hatukuhukumiwa 
kuwa na kosa, naswi tu watu Warumi, kisha wametu- 
tupa kifungoni; sasa, ati, wataka kututoa nde kwa 
siri? la, sivyo, lakini na waje wenyewe watutoe nde. 
38 Wale wenyi-kupiga wakatukua maneno hayo waka- 
wapelekea hao maamiri: nao wakacha waliposikia 
ya kwamba ni Warumi hao; 39 basi wakaja wakawasihi ; 
nao walipokwisha watoa nde, wakawataka watoke 
katika mji. 40 Nao wakatoka gerezani wakangia 
nyumbam kwa Ludia: wakisha onana na wale ndugu, 
wakawatuza myoyo, kisha wakenda zao. 

17 WAKISHA pita Amfipoli na Apolonia, wakafi- 
kilia Thesalonike, ambapo palikuwa na msikiti wa 
Mayahudi: 2 Paulo, kama dasituri yakwe ilivyokuwa, 
akawangilia kwao, na kwa siku tatu za sabatu akahuji- 
ana nao katika maandiko, 3 akafunua na kuonyesha, 
ya kwamba ilimpasa Masihi kuteswa, na kufufuka tena 
kutoka kwa wafu; tena ya kwamba Jesu huyu, ambae, 
alisema, Nawahubiri nyinywi habari zakwe, ndiye Ma- 
sihi. 4 Wengine myongoni mwao wakageuzwa nia, 
nao wakashikamana na Paulo na Sila; na wa Mayuna- 


Google 


VITENDO 17 303 


ni watauwaa mkutano mkubwa, na wa wanawake wenyi 
vyeo watu si haba. 5 Illa wale Mayahudi wakajawa ni 
wivu, na kujivutia kwao watu kadhawakadha waovu, 
watu dhaifu, nao wakikutanisha mkutano, wakafanya 
ghasia mjini: wakalendea nyumba ya Jason, wakiwa- 
tafuta kuwaleta nde na kuwatia mikononi mwa watu. 
6 Walipowakosa wao, wakamkokota yule Jason na 
wengine katika wale ndugu, mbele ya wakubwa wa 
mji, wakipiga kelele, na kusema, Watu hawa waliopi- 
ndua dunia wamekuja hata hapa; 7 na Jason amewa- 
karibisha: nao hawa wote watenda yapingamanayo na 
amri za Kaisari, wasema kwamba pana mfaume mwe- 
ngine, atwae Jesu. 8 Wakaufazaisha mkutano pamo- 
ja na wakubwa wa mji waliposikia mambo hayo. 9 
Nao wakisha kuwadhamini Jason na wenziwe, wakawa- 
ata wende zao. 

10 Mara wale ndugu wakawapeleka Paulo na Sila 
kwa usiku, wende zao hata Beroia: nao walipokwisha 
fika huko, wakangia ndani ya msikiti wa Mayahudi. 
11 Watu hao walikuwa na akili zaidi ya wale walioku- 
wa Thesalonike, kwa maana, walilitakabali lile neno kwa 
kuhudhurisha myoyo sana, wakitafuta-tafuta katika 
maandiko killa siku wapate kuona kwamba mambo 
hayo ndivyo yalivyo au sivyo. 12 Basi wangi myongoni 
mwao waliamini; na wanawake wa Kiyunani wenyi 
maana, na watu waume si wachache. 13 Mayahudi wa 
Thesalonike walipopata habari ya kwamba neno la 
Mwenyiezi Mngu limehubinwa ni Paulo katika Beroia, 
wakenda kuko wakiyatibua na kuyafazaisha yale maku- 
tano. 14 Ndipo hapo wale ndugu mara wakampeleka 
Paulo ende hata pwani: Sila na Timotheo wakasalia 
papo. 15 Wale waliokwenda na Paulo wakamtukua 
hata Athene: nao wakisha pokea maagizo kwakwe wa- 
wapelekee Sila na Timotheo ya kwamba wamuandamie 
kwa upesi, wakenda zao. 


Google 


304 VITENDO 17 


16 Paulo alipokuwa akiwangojea ndani ya Athene, 
alipouona ule mji jinsi ulivyojaa sanamu, yalimtukiza 
roho yakwe kwa ndani. 17 Basi ikawa yeye kuhujiana 
na wale Mayahudi na watu watauwaa ndani ya msikiti; 
na wale wakutanao nae sokoni killasiku. 18 Na wengi- 
ne myongoni mwao mafilosofo, ni wa Epikureo, na wa 
Sitoiko, wakamkuta. Wengine wakasema, Mpuuzi hu- 
yu ataka sema nini? wengine wakasema, Adhaniwa 

uwa ni mwenyi kuleta habari ya waungu wageni: kwa 
sababu alikuwa akihubiri kabari njema za Jesu na 
kufufuliwa. 19 Wakamshika, wakamleta hata Areo- 
pago, wakamuuliza, Jee, mafunzo haya mapya uyafu- 
nzayo wewe, twaweza kuyajua n nini maana yakwe? 
20 Kwani wewe umeleta mambo mapya tusiyoyajua, na 
kuyatia masikioni. mwetu: basi twataka kujua n nini 
maana yakwe mambo haya. 21 (Watu wa Athene 
wote na wageni wao walioketi kuko pia, hawana nafasi 
kwa jambo liwalo lote illa kutoa habari na kusikiza 
habari ya jambo jipya.) 22 Paulo akasimama katikati 
ya Areopago, akasema, 

Enywi watu wa Athene, katika mambo haya yote 
naona ya kwamba nyinywi mu watu wa kuyatafakari 
mambo ya dini mno. 23 Kwani nilipokuwa nikipita 
adiani na kuyapeleleza mambo ya ibada yenu, naliona 
madhabahu yaliyotiwa anwani hii, KWA YULE MNGU 
ASIYEJULIKANA. Basi mimi nawafunulia kile amba- 
cho nyinywi mwakiabudu kwa kutokujua kwenu. 
24 Yeye Mngu mwenyi kuumba ulimwengu na vitu 
vyote vilivyo ndani yakwe, Bwana wa mbingu na nti, 
haketi ndani ya mahekalu yaliyojengwa kwa mikono; 
25 wala hatumikiwi ni mikono ya bin-Adamu, kama 
ni muhitaji wa kitu chochote, kwa kuwa ni yeye awapae 
wote ubai, na pumzi, na vitu vyote: 26 nae alifanya killa 
taifa ya bin-Adamu kutoka katika mmoja, waketi juu 
ya uso wa dunia yote, amekwisha wakadiria nyakati 


Google 


VITENDO 18 305 


zao alizotangulia kuziamuru, na mipaka ya makazi 
p. 27 wamtafute Mwenyiezi Mngu na ingawa ni 

umtafuta kwa kupapasa na kumpata, na angawa ha 
mbali na kulla mtu katika myongoni mwetu: 28 
kwani twaishi, tena twenenda, tena tuna uhai wetu 
ndani yakwe yeye; kama mtu wenu mwenyi kutunga 
shairi alivyosema, Kwani swiswi sote tu uzao wakwe. 
29 Basi ikiwa swiswi tu uzao wa Mwenyiezi Mngu, 
hakutupasi kudhani ya kwamba Uungu ni mfano wa 
dhahabu au fedha au jiwe, vilivyochorwa ni usitadi au 
busara ya bin-Adamu. 30 Basi zamani hizo za kuto- 
kujua Mngu akazifumbia jito; illa sasa amewaamuru 
watu wote killa pahali walipo kwamba watubie: 31 
kwa kuwa ameweka siku ambayo katika siku hiyo 
atawahukumu walimwengu katika haki kwa mtu huyo 
aliyemweka, nae amewapa watu wote uthabiti kwa 
kumfufua yeye na kumtoa kwa wafu. 

82 Waliposikia habari ya kufufuliwa kwa wafu, hawa 
wakafanya dhihaka; na hawa wakasema, Tutakusikiza 
tena katika jambo hili. 33 Ndipo hapo Paulo akatoka 
katikati yao akenda, 34 Watu wengine wakaambatana 
nae, wakaamini: katika wale alikuwamo Dionusio 
Muareopago, na mwanamke jina lakwe akiitwa Damari, 
na wengine pamoja nao. 

18 BAADA ya mambo hayo Paulo akatoka Athene 
akafikilia Korintho. 2 Hapo akampata Yahudi mmoja 
jina lakwe akiitwa Akula, ni mzalia wa Ponto ambae 
alitoka nti ya Italian hivi karibu, na mkewe aitwae 
Pilisila pamoja nae, kwa sababu Kilaudio alikuwa 
amewaamuru Mayahudi wote watoke katika mji wa 
Rumi: nae akawafikilia wao; 3 na kwa sababu ali- 
kuwa ni mtu wa amali moja na wao, akaketi nao, waka- 
fanya kazi pamoja, kwani amali yao walikuwa ni mafu- 
ndi wa kushona mahema. 4 Akahuji killa sabatu msiki- 
tini, akashika kuwageuza nia Mayahudi na Mayunani. 


Google 


306 VITENDO 18 


5 Sila na Timotheo walipofika kutoka Umakedonia, 
Paulo lilimsonga sana lile neno, akishuhudia kwa Ma- 
yahudi ya kwamba Jesu ndiye Masihi, 6 Nao wali- 
popingamana nae, na kumtukana Mngu, aliyakukuta 
mavao yakwe, na kuwambia, Damu yenu na iwe juu ya 
vitwa vyenu wenyewe; mimi ni safi; mwanzo wa sasa 
nawendea watu wa hizo Taifa. 7 Akaondoka hapo 
akangia nyumba ya mtu mmoja jina lakwe akiitwa Tito 
Jusito, ni mtu aliyekuwa akimuabudu Mwenyiezi 
Mngu, ambae nyumba yakwe ilishikamana na ule 
msikiti. 8 Kirsipo nae, imamu wa msikiti, aliamini 
kwakwe Bwana pamoja na nyumba yakwe yote, tena 
wangi wa wale Wakorintho wakisikia wakaamini, waka- 
baputizwa. 9 Bwana akasema na Paulo katika maono 
wakati wa usiku, akamwambia, Usiche, nena, sinyamae, 
10 kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu 
atakaekufikilia wala kukutenda maovu : kwa kuwa nina 
watu wangi ndani ya mji huu. 11 Akaketi kuko muda 
wa mwaka mmoja na myezi sita, akifunza neno la 
Mwenyiezi Mngu kati yao. 

12 Wakati huo Galio alipokuwa liwali wa Akhaia, 
Mayahudi wakamrukia Paulo kwa nia moja, wakamleta 
mbele ya kiti-cha-hukumu, wakisema, 13 Mtu huyo 
huwageuza watu nia zao illi wamuabudu Mwenyiezi 
Mngu kwa ndia isiyokuwa halali. 14 Paulo alipotaka 
kufunua kanwa lakwe, Galio akawambia wale Mayahudi, 
Neno hili kwamba lilikuwa ni neno la udhalimu au la 
utukutu uovu, enywi Mayahudi, ningekuwa na sababu 
ya kuwasikiza: 15 illa yakiwa ni masiala katika 
maneno, na majina, na sharia yenu, mtayaangalia nyi- 
nywi wenyewe, mimi sitaki kuwa mwamzi wa mambo 
hayo. 16 Akawafukuza waondoke mbele ya kiti-cha- 
hukumu. 17 Nao wote wakamshika. Sosithene imamu 
wa msikiti, wakampiga mbele ya kiti-cha-hukumu. 
Galio asiyaone mambo hayo kuwa ni makubwa. 


Google 


VITENDO 19 307 


18 Baada ya hayo Paulo akisha keti siku nyingi 
akaagana nao wale ndugu, akaabiri kutoka huko 
kwenda nti ya Suriata, na Pilisila na Akula wakenda 
pamoja nae, alipokwisha nyoa kitwa chakwe katika 
Kenkerea: kwa maana alikuwa na nadhiri. 19 Waka- 
fika Efeso, akawaata huko: illa yeye mwenyewe 
akangia ndani ya msikiti na kuhujiana na Mayahudi. 
20 Walipomtaka akae zaidi hakukubali; 21 lakini 
aliagana nao, akawambia, Ntawarejelea tena Mngu 
akinijaalia, akaabiri kutoka Efeso. 22 Nae alipo- 
kwisha shuka Kaisaria, akakwea akawapa salamu watu 
wa Kanisa, kisha akateremkia Antiokia. 23 Akaketi 
kuko siku kadhawakadha, akaondoka, akapita kati ya 
nti ya Galatia na Ferugia, mji baada ya mji, akiwatia 
nguvu wale wanafunzi wote. 

24 Yahudi mmoja jina lakwe akiitwa Apolo, ni 
mzalia wa Isikandtria, mtu wa ilimu, akafikilia Efeso ; 
nae alikuwa akiyajua mno yale maandiko. 25 Mtu 
huyo alikuwa amekwisha funzwa ndia ya Bwana; na 
kwa maana roho yakwe ilikuwa ikimwaka, akinena na 
kufunza hakika-hakika haban zile za Jesu, illa alikuwa 
akijua ubaputizi wa Johana tuu: 26 akaanza kunena 
ndani ya msikiti kwa uthabiti. Pilisila na Akula 
walipomsikia, wakamtukua kwao, wakamfunulia zaidi 
ndia ya: Mwenyiezi Mngu hakika-hakika. 27 Nae 
alipotaka kuvuka na kungia Akhaia, wale ndugu waka- 
zidi kumhimiza, wakawaandikia ndugu zao ya kwamba 
wamtakabali: nae alipokwisha wafikilia akawasaidia 
sana wale waliokwisha amini kwa ndia ya neema: 28 
kwani aliwashinda Mayahudi kabisa mbele za watu, 
akaonyesha kwa ndia ya maandiko ya kwamba Jesu ni 
Masihi. 

19 WAKATI Apoloalipokuwa Korintho, Pauloakisha 
pita katika nti upande wa juu akafikilia Efeso; huko 
alipata wanafunzi kadhawakadha: 2 akawauliza, Jee, 


Google 


808 VITENDO 19 


mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini ? nao wakamjibu, 
La, hata kusikia ya kwamba Roho Mtakatifu amekuja 
hatukusikia. 3 Akawauliza, Mlibaputizwa basi kwa 
ajili ya nini? wale wakamjibu, Tulibaputizwa kwa 
ubaputizi wa Johana. 4 Paulo akawambia, Johana 
alibaputizi kwa ubaputizi uvutao toba, akiwambia 
wenyeji kwamba waamini kwakwe yule atakaekuja 
nyuma yakwe, nae ni Jesu. 5 Nao waliposikia hayo 
wakabaputizwa katika jina la Bwana Jesu. 6 Na 
Paulo alipokwisha waweka mikono yakwe juu yao, 
Roho Mtakatifu akawajilia juu yao; wakanena kwa 
ndimi mbalimbali, na kukhutubu. 7 Jimla yao ili- 
.kuwa kama watu waume kumi na wawili. 
8 Akangia ndani ya msikiti, akanena kwa uthabiti 
muda wa myezi mitatu, akihuji na kuusia katika mambo 
aliyolekea ufaume wa Mngu. 9 Illa wengine wali- 
enu na kukataa kutii, na kuinena Île Ndia kwa uovu 
atika mkutano, akaondoka na kuwaata, akawatenga 
wanafunzi, akihuji killa siku katika darasa ya mtu 
mmoja jina lakwe akiitwa Turano. 10 Mambo hayo 
yakendelea muda wa myaka miwili; hata ikawa 
kwamba wote walioketi Asia wakalisikia neno la 
Bwana, Mayahudi na Mayunani. 11 Mwenyiezi Mngu 
akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza iliyotengeka : 
12 bata wagonjwa waliletewa mandili au vileso vili- 
vyotoka katika muwili wakwe, na magonjwa yao 
yakawaondokea, na pepo wachafu waliwatoka, 13 
Mayahudi wengine wenyi kuzunguka-zunguka, wa- 
apishaji, wakashika kutaja jina la Bwana Jesu juu 
t wale waliopagawa ni pepo wachafu, wakisema, 
awaapisha kwa Jesu huyo ahubiriwae ni Paulo. 14 
Walikuwako watu sabaa wana wa Yahudi mmoja jina 
lakwe akiitwa Sikeva, kuhani mkuu, waliokuwa waki- 
fanya hivyo. 15 Yule pepo mchafu akawajibu, akawa- 
mbia, Jesu namjua, na Paulo namtambua,; illa nyinywi 


Google 


VITENDO 19 309 


mu nani? 16 Na mtu huyo aliyepagawa ni pepo 
akawarukia juu yao, akawazidi nguvu wote wawili na 
kuwashinda, hata wakakimbia kutoka katika nyumba 
ile hali wa tupu na kupata majaraha. 17 Jambo hilo 
likajulikana kwa Mayahudi wote, na Mayunani, walio 
Efeso, wakangiwa ni hofu wote, na jina la Bwana 
Jesu likatukuzwa. 18 Tena wangi wa wale walioa- 
mini wakaja wakiviungama na kuvidhihirisha vitendo 
vyao. 19 Wengine, nao si wachache, myongoni mwa 
wale waliokuwa wakitumia mambo ya uganga, wakavi- 
kusanya vyuo vyao pamoja, wakavipiga moto mbele za 
wote: kisha wakafanya hisabu ya thamani yakwe, 
ikapata kama fedha hamsini alifu. 20 Ni hivyo neno 
la Bwana lilivyokua kwa nguvu na kushinda. 

21 Baada ya mambo hayo kwisha, Paulo aliazimia 
katika roho WAA Jerusalem, kwanza apite katika 
Umakedonia na Akhaia, akisema, Nikisha kwenda 
huko Jerusalem yanipasa kuuona mji wa Rumi. 22 
Akisha watuma wawili myongoni mwa wale waliomtu- 
mikia wende Umakedonia, nao ni Timotheo na Erasito, 
yeye mwenyewe akaketi katika Asia kitambo. 

23 Siku hizo kulikuwa na fazaa si haba katika 
mambo ya Ndia. 24 Kwani mtu mmoja jina lakwe 
akiitwa Demeterio, mfuzi wa fedha, aliyekuwa akifanya 
vihekalu vya Aritemi vya fedha, akiwaletea wafuzi amali 
nyingi; 25 ambao aliwakutanisha pamoja na wengine 
wenyi kazi kama ile, akiwambia, Bwana zangu, nyinywi 
mwatambua ya kwamba twapata utajiri kwa amali hii. 
26 Nanywi mwaona, tena mwasikia, ya kwamba, si 
hapa katika Efeso tuu, lakini hata katika Asia yote, 
huyo Paulo amewausia na kuwageuza nia watu wangi, 
akiwambia kwamba, wale waungu waliofanywa kwa 
mikono si waungu kitu: 27 si kwamba hii amali 
yetu ina khatari ya kushikiwa kinyume tuu; lakini na 
ile hekalu ya mngu mke mkuu, huyu Aritemi, kuhasibi- 

Google 


310 VITENDO 19 


wa kuwa si kitu, hata ikawa kushushwa yeye katika utu- 
kufu wakwe, ambae huabudiwa ni wa Asia wote na wali- 
mwengu pia. 28 Waliposikia, wakajawa ni ghadhabu, 
wakapiga kelele, wakisema, Aritemi wa Waefeso ni 
mkuu. 29 Mji ukajawa ni ghasia: wakenda mbio na 
kungia ndani ya nyumba ya matezo kwa nja moja, 
wakisha washika Gaio na Arisitariko, watu wa Umake- 
donia, wenyi kusafiri pamoja na Paulo. 30 Paulo nae 
alipotaka kungia ndani kwenyi ule mkutano, hao wana- 
funzi hawakumuata kungia. 31 Na watu wengine wa 
Asia wenyi amri, waliokuwa rafiki zakwe, wakatuma 
watu kwakwe, na kumsihi kutotoka nafusi yakwe kwenda 
nyumba ya matezo. 32 Basi wengine wakalilia hili 
wengine wakalilia hili: kwani baraza ilikuwa imengia 
matata; ungi wao wasijue ni maana gani waliyokutani- 
kia pamoja. 33 Wakamtaua Alekisandero katika 
mkutano, Mayahudi wakamweka mbele za watu. 
Alekisandero akawapungia mkono, nae alitaka kuwa- 
jibu wale watu. 34 Illa walipojua ya kwamba ni 
Yahudi yeye, wote kwa sauti moja, kwa muda wapata 
kama saa mbili, wakapiga kelele, wakisema, Aritemi wa 
Waefeso ni mkuu. 35 Karani wa mji akautuza ule 
mkutano, akawambia, Enywi waume wa Efeso, ni bin- 
Adamu yupi asiyejua ya kwamba mji wa Efeso ndio 
wenyi kuitunza hekalu ya Antemi mkuu, na kitu kile 
kilichoanguka kutoka mbinguni? 36 Basi yakiwa 
mambo hayo hayawezi kukanushwa, imewapasa nyinywi 
kutulia wala kutofanya neno la harakaharaka. 37 
Kwani mmewaleta watu hawa huku ambao si wevi wa 
vitu vva hekalu, wala si watukanaji wa mngu wetu 
mke. 38 Basi huyo Demeterio na wale mafundi walio 
pamoja nae, wakiwa na neno juu ya mtu awae yote, 
siku za Koti ziko, na maliwali wako: na washitakiane. 
39 Mkitafuta neno lolote katika mambo mengine, 
litaelezwa katika baraza iliyo ya halali. 40 Kwani 


Google 


VITENDO 20 311 


naswi tuna khatari ya kushitakiwa kwa ajili ya matata 
haya ya leo, yasiyokuwa na maana; kwa ajili ya hayo 
hatutaweza kusema sababu ya mkutano huu. 41 
Akisha sema hayo akavunda baraza. 

20 BAADA ya kishindo hicho kukoma, Paulo akatuma 
kuwaita wale wanafunzi, akawatia nguvu, akaagana nao, 
akenda zakwe apate ngia Umakedonia. 2 Nae alipo- 
pita katika pande hizo na kuwapa msaada kwa mausio 
makubwa, akafikilia Uyunani. 3 Basi alipopata myezi 
mitatu kuko, na Mayahudi wakamfanyia vitimvi, alipo- 
taka kuabiri kwenda nti ya Suriata, akakusudia kurejea 
kwa ndia ya Umakedonia 4 Na watu hawa ndio 
waliokwenda pamoja nae hata Asia, Sopatiro miu wa 
Beroia mwana wa Puro; na wa Thesalonike, Arisitariko 
na Sekundo; na Gaio wa Derbe, na Timotheo; na wa 
Asia, Tukhiko na Terofimo. 5 Illa hao walikuwa 
wamekwisha tangulia, nao walikuwa wakitungojea 
Teroa 6 Naswi tukaabiri kutoka Filipi baada ya 
siku za mikate isiyotiwa tatu, tukawafikilia wale hapo 
Teroa kwa siku ya tano; naswi tukaketi kuko siku 
sabaa. 

7 Siku ya kwanza ya ijumaa, tulipokuwa tumekutana 
pamoja kwa kuuvunda mkate, Paulo aliwahubiri, alikuwa 
ameazimia kwenda zakwe siku ya pili; akendelea ma- 
neno yakwe hata usiku wa manane. 8 Taa nyingi 
zilikuwako ndani ya ghorofa tulipokuwa tumekutana 
pamoja. 9 Mtu mmoja hirimu jina lakwe akiitwa 
Kutukho, alikuwa ameketi katika dirisha, amejawa ni 
usingizi sana; Paulo akiendelea zaidi kuhubiri kwakwe, 
yule hirimu akazidiwa ni usingizi wakwe akaanguka 
kutoka ghorofa ya tatu kata nti, akiinuliwa amekufa, 
10 Paulo akashuka, akamuangukia juu yakwe, na ku- 
mpiga pambaja, na kusema, Msifanye ghasia, kwani uhai 
wakwe ukalimo ndani yakwe. 11 Kisha akikwea juu 
tena na kuuvunda ule mkate, na kula, na kunena nao 


Google 


812 VITENDO 20 


muda mwingi, hata kulipopambauka, ndipo akenda 
ząakwe. 12 Wakamleta yule kijana ali mzima, wakafari- 
jika sana. | 

13 Illa swiswi tulitangulia kwenda marikabuni tuka- 
abiri kwenda Aso, kusudi yetu kumpakia Paulo huko: 
kwani ndivyo alivyoagiza mwenyewe akitaka kupita 
kwa maguu. 14 Alipotufikilia Aso tukampakia kisha 
tukafikilia Mitulene. 15 Tukaabiri kutoka huko, siku 
ya pili tukafikilia mkabala wa Kio: siku ya tatu tuka- 
wasili Samo, siku ya-ne tukafikilia Mileto, 16 Kwani 
Paulo alikusudia kuabiri kwa kupita Efeso, illi asipishe 
majira katika Asia; kwani alikuwa na haraka apate 
ngawa kuwako ndani ya Jerusalem kwa siku ya 
Pentekosito. 

17 Akatuma watu kutoka Mileto kwenda Efeso, 
akaweta wazee wa kanisa waje kwakwe. 18 Basi 
walipomfikilia, akawambia, 

Nyinywi wenyewe mwajua, tangu siku ile nilipoanza 
kukanyaga nti hii ya Asia, ni kwa jinsi gani nilivyoketi 
nanywi majira hayo yote; 19 nikimtumikia Bwana 
kwa unyenyekevu wote wa moyo, na matozi, na taabu 
zile zilizonipata kwa kunivizhia kwao Mayahudi: 20 ji- 
osi nisivyosita katika kuwahubiri neno lolote lenyi 
kuwafaa, nikiwafunza mbele za watu, tena nyumba 
baada ya nyumba, 21 nikiwaonya Mayahudi na Mayu- 
nani kutubia kwa Mwenyiezi Mngu, na kuamini kwakwe 
Bwana wetu Jesu Masihi. 22 Na sasa angaliani, mimi 
nenda zangu Jerusalem, ni hali ya kufungwa roho 
yangu, nisiyajue mambo yale yatakayonipata huko: 
23 asipokuwa yeye Roho Mtakatifu hunishuhudia ka- 
tika killa mji, akanambia ya kwamba vifungo na taabu 
vyaningojea. 24 Lakini sitii hisabu ya uhai wangu 
kuwa ni kitu kwangu mimi, illi nipate kutimiliza 
maisha yangu, na utumishi huo niliopokea kwa Bwana 
Jesu, nipate shuhudia ile habari njema ya neema ya 

Google 


VITENDO 20 813 


Mwenyiezi Mngu. 25 Na sasa angaliani, najua ya 
kwamba nyinywi nyote ambao nimezungukazunguka 
kati yenu, na kuhubiri ufaume, hamtaniona tena uso 
wangu. 26 Ndipo kuwashuhudia nyinywi hivi leo, ya 
kwamba mimi ni safi katika damu za watu wote. 
27 Kwani sikusita katika kuwahubiri nyinywi mapenzi 
yote ya Mwenyiezi Mngu. 28 Zilindeni nafusi zent, 
mkalilinde na kundi lote, ambalo Roho Mtakatifu ame- 
wafanya nyinywi kuwa waangalizi ndani yakwe, mpate 
ilisha kanisa ya Mwenyiezi Mngu, ambayo ameinunulia 
nafusi yakwe, iwe yakwe, kwa damu yakwe mwenyewe, 
29 Mimi najua ya kwamba baada ya kuondoka kwangu 
mimi mbwa-mwitu wakali watangia ndani yenu, wasi- 
olihurumia lile kundi; 30 na watu wengine watainuka 
kutoka katika nyinywi wenyewe, na kunena yaliyopo- 
toka, wapata wavuta wanafunzi wawaandamie wao.. 
31 Kwa ajili ya hayo basi keshani, na kukumbuka ya 
kwamba kwa muda wa myaka mitatu, usiku na mtana, 
sikuata kumuonya killa mtu mmoja na kumwaya mato- 
zi. 32 Na sasa nawatia kwa Mwenyiezi Mngu, na kwa 
neno la neema yakwe, ambalo laweza kufanisha, na 
kuwapa urathi katika wale wote waliotakaswa. 33 Si- 
kutamani fedha ya mtu awae yote, wala dhahabu, wala 
mavao. 34 Nyinywi wenyewe mwajua ya kwamba 
mikono yangu hii ilitumika kwa ajili ya haja zangu 
mwenyewe na za wale waliokuwa nami. 35 Katika 

ote naliwapa nyinywi kielelezo, ya kwamba mkitaabika 

wa kazi jinsi hiyo, imewapasa kuwasaidia walio wanyo- 
nge, na kukumbuka yale maneno ya Bwana Jesu, jinsi 
yeye mwenyewe alivyosema, Ina heri kuwapa watu zaidi 
ya kupokea. 

36 Alipokwisha nena hivyo, akapiga magoti na kuo- 
mba Mngu pamoja nao wote. 37 Nao wakalia sana 
wote, wakamrukia Paulo katika shingo yakwe na ku- 
mbusubusu, wakisikitika zaidi kwa ajili ya lile neno 

Google 


814 VITENDO 21 


alilosema, ya kwamba hawatamuona tena uso wakwe. 
Wakamsafirisha hata marikabuni. 

21 IKAWA tulipokwisha tengwa nao na kuabiri, tu- 
lifikilia Koos kwa tanga moja, hata siku ya pili yakwe 
tukafikilia Rodo, na kutoka hapo tukafikilia Patara : 
2 tukapata marikabu itakayovukia Foinike, tukapanda 
ifa kuabiri. 3 Tulipokiona kistwa cha Kuporo, tukaki- 
ata kwa upande wa mkono wa kushoto, tukaabiri hata 
Suriata, tukashukia Turo; kwani ile marikabu ilikuwa 
na rufaa ya huko. 4 Tukisha wapata wale wanafunzi, 
tukaketi kuko siku sabaa : hao wakamwambia Paulo, 
kwa nguvu za Roho, asikanyage ndani ya Jerusalem. 5 
Ikawa tulipotimiliza zile siku, tukaondoka, tukenda ze- 
tu; hao wote, pamoja na wake wao na watoto wao, wa- 
katusafirisha, hata tulipotoka na kufika nde ya mji: 
tukipiga magoti pwani, 6 tukaomba Mngu, kisha 
tukaagana; swiswi tukapanda marikabuni, wao waka- 
rudi kwao. 

7 Tulipoimaliza ile safari ya kutoka Turo, tukafiki- 
lia Petolemai : tukawaamkua wale ndugu, tukaketi nao 
siku moja. 8 Asubuhi yakwe tukaondoka, tukafikilia 
Kaisaria: tukisha ngia nyumbani kwa Filipu yule 
mhubiri wa habari njema, aliyekuwa ni mmoja katika 
wale sabaa, tukaketi kwakwe. 9 Mtu huyo alikuwa 
na wana wane wanawali, waliokuwa wakibashiri. 10 
Basi tulipokuwa tukiketi kuko siku kadhawakadha, na- 
bii mmoja jina lakwe akiitwa Agabo akateremka kutoka 
Uyahudi. 11 Akaja kwetu, na kuutwaa mshipi wa 
Paulo, akijifunga mwenyewe maguu na mikono, akase- 
ma, Hivi ndivyo asemavyo Roho Mtakatifu, Ni hivi 
Mayahudi walioko Jerusalem watakavyomfunga mtu 
huyo mwenyi mshipi huu na kumtia mikononi mwa 
zile Taifa. 12 Tuliposikia mambo hayo, swiswi na 
watu wa pahali pale tukamsihi asipande kwenda Jeru- 
salem. E Ai hapo Paulo akawajibu, Mwafanyani, 

OOIE 


VITENDO 21 315 


kulia na kunivunda moyo? kwani mimi ni tayari si 
kufungwa tuu hata na kuuwawa pia ndani ya Jerusa- 
lem kwa ajili ya jina la Bwana Jesu. 14 Alipokataa 
kugeuzwa nia, tukamuata, tukasema, Mapenzi ya Bwa- 
na na yawe. 

15 Baada ya siku hizo tukatukua vyombo vyetu 
tukakwea tukenda Jerusalem. 16 Na wengine myo- 
ngoni mwa wanafunzi wa mji wa Kaisaria wakenda 
pamoja naswi, wakamtukua na Mnasoni, mtu wa Ku- 
poro, mwanafunzi wa kale, ambae ndiye tutakaeketi 


17 Tulipofikilia Jerusalem wale ndugu wakatukari- 
bisha kwa furaba. 18 Siku ya pili yakwe Paulo aka- 
ngia kwa Jakubu pamoja naswi; na wazee wote wali- 
kuwapo. 19 Akisha waamkua, akawambia mambo yote, 
moja moja, Mngu aliyoyatenda kwa utumishi wakwe 
yeye katika hizo Taifa. 20 Wale walipomsikia waka- 
ımtukuza Mwenyiezi Mngu ; kisha wakamwambia, Wa- 
ona, ndugu yetu, kwamba wako alifu na alifu wa Maya- 
hudi walioamini; nao wote wana wivu sana kwa ajili ya 
sharia: 21 nao wameambiwa habari zako ya kwamba 
umewafunza Mayahudi wote waketio katika hizo Taifa 
wamuate Musa, na kuwambia wasiwatahiri watoto wao, 
wala wasende sawasawa na dasituri. 22 N nini basi? 
hawakosi kusikia ya kwamba umekuja. 23 Basi fanya 
kama tutakavyokuagiza: tuna watu waume wane walio 
na nadhiri juu yao; 24 kawatukue wewe hawa ujita- 
kase pamoja nao, ugharimiwe kwa ajili yao, wapate ku- 
nyoa vitwa vyao: ndipo watu wote watakapojua ya 
kwamba habari ile yote, waliyoambiwa juu yako, si kwe- 
li; lakini, wewe mwenyewe wenenda kwa kulekea, na 
kuitunza sharia. 25 Illa katika wale watu wa hizo 
Taifa walioamini tuliagiza, na kuamuru ya kwamba 
wajiepue na vitu vile vilivyotindiwa sanamu, tena wa- 
sile damu, wala kitu kilichosongolewa, na kujupua na 


816 VITENDO 21 
uzinifu. 26 Ndipo Paulo akawatukua wale watu, na 


siku ya pili yakwe akajitakasa pa nao na pena Je 
ndani yå hekalu, akitangaza ya kwamba siku za u 
so zimetimia, hata sadaka zitolewe kwa ajili yao wote. 

27 Zile siku sabaa zilipokuwa karibu na kutimia, 
Mayahudi waliotoka Asia, walipomuona Paulo ndani ya 
hekalu, wakautibua mkutano wote, na kumwekea mi- 
kono juu yakwe, wakipiga kelele, na kunena, 28 Enywi 
watu waume wa Isiraeli, tupeni msaada : huyu ndiye 
huyu mtu, awafunzae watu wote killa pahali, juu ya 
wenyeji, na juu ya sharia, na juu ya pahali hapa: baada 
ya hayo tena amewaleta Mayunani, na kuwatia ndani ya 
hekalu, nae amepatia najisi pahali hapa patakatifu. 29 
Kwa maana walikuwa wamekwisha muona na Terofimo 
huyo Muefeso pamoja nae ndani ya mji, ambae walidhani 
kwamba Paulo amemleta na kumtia ndani ya hekalu. 
80 Mji mzima Em mshindo, wenyeji wakakutanika 
mbio-mbio : wakamshika Paulo, wakamvuta na kumtoa 
nde ya hekalu; mara milango ilifungwa. 31 Basi 
waliposhika kumuua, habari zikamfikilia jumadari wa 
kikozi ya kwamba Jerusalem mji wote unangia mshi- 
ndo. 32 Mara akatukua asikari na maakida, akashu- 
kia mbio-mbio: wale walipomuona jumadari na wale 
asikari wakaata kumpiga Paulo. 83 Jumadari akajo- 
ngea karibu, akamshika, akaamuru kwamba afungwe 
kwa minyororo miwili; kisha akawauliza, Huyo n na- 
ni? tena amefanya nini? 34 Wengine ndani ya mku- 
tano wakapiga kelele na kusema hivi na hivi, wengine 
nao wakasema hivi na hivi: basi alipokuwa hawezi ku- 
pata hakika kwa ajili ya zile kelele akaamuru kwamba 
apelekwe na kutiwa ndani ya ngome. 35 Basi alipofi- 
ka darajani ilikuwa yeye kuinuliwa ni wale asikari kwa 
ajili ya nguvu za mkutano; 36 kwani mkutano wa 
wenyeji ulimuandama nyuma, ukipiga kelele, na kuse- 
ma, Muondoe huyu. 

Google 


VITENDO 22 817 


37 Paulo alipotaka kutiwa ndani ya ngome, aka- 
mwambia jumadari, Nina rukhusa nikwambie neno? 
Nae akamuuliza, Wajua Kiyunani? 38 Wewe si yule 
Mmisiri ambae mbele ya siku hizi alipindua nia za 
watu, na kuwaongoza wende barani watu waume alifu 
nne walioitwa wauaji? 39 Paulo akamjibu, Mimi ni 
mtu wa Kiyahudi wa Tariso, mji wa Kilikia, mwenyeji 
wa mji usiokuwa dhaifu : nakusihi nipa rukhusa ninene 
na hawa wenyeji. 40 Alipompa rukhusa, Paulo ali 
amesimama darajani, akawapungia wenyeji mkono, 
alipowaona wa kimya kabisa, akanena nao kwa lugha 
ya Kihibirania, akisema, 

22 NDUGU zangu na wazee wangu, sikizani jawabu 
zangu nitakazojibu mbele zenu sasa. 

2 Basi waliposikia ya kwamba anena nao kwa lugha 
ya Kihibirania wakanyamaa zaidi: akawambia, 

3 Mimi ni Yahudi, nlizawa Tariso mji wa Kilikia, 
illa nalikulia ndani ya mji huu, na kufunzwa maguuni 
ji Gamalieli, katika sharia ya babuzetu, kwa ndia ya 

akika, nikawa na wivu sana kwa Mwenyiezi Mngu, 
kama nyinywi nyote mulivyo hivi:leo: 4 nami nlikuwa 
nikiwaudhi watu wa Ndia hiyo hata kuwaua, nikiwafu- 
nga na kuwatupa gerezani watu waume kwa wake. 
5 Kama kuhani mkuu nae anishuhudiavyo, na baraza 
nzima ya wazee: ambao nilipokea nyaraka kwao niwa- 
tukulie wale ndugu, nikasafiri kwenda Dameshki, 
nipate kuwaleta wale waliokuwa huko hata Jerusalem 
hali wamefungwa, illi waadhibiwe. 6 Basi nlipokuwa 
nikisafiri hikurubia Dameshki, kama majira ya 
adhuhuri, mara ghafula nuru kuu zilitoka mbinguni 
zikimemetuka kwa pande zangu zote. 7 Nikaanguka 
nti, kisha nikasikia sauti ikinena nami, ikisema, Saul, 
Saul, n nini kuniudhi? 8 Mimi nikajibu, U nani 
wewe Bwana? Akanambia, Mimi ni Jesu Mnazari 
ambae kahama ma wewe. 9 Na wale waliokuwa pamoja 

OOIE 


318 VITENDO 22 


nami waliziona zile nuru, illa hawakusikia sauti ya 
asemae nami. 10 Nami nikasema, Nifanye nini Bwana? 
nae Bwana akanambia, Inuka kangie ndani ya Da- 
meshki; huko utaambiwa habari za mambo yale yote 
yaliyoagizwa uyafanye. 11 Basi nilipokuwa sioni kitu 
kwa sababu ya utukufu wa zile nuru, nikiongozwa ni 
wale waliokuwa pamoja nami kwa kunishika mkono, 
nikangia ndani ya Dameshki. 12 Na mtu mmoja 
aitwae Anania, mchaji-wa-Mngu kwa ndia ya sharia, 
aliyeshuhudiwa kuwa mwema ni wale Mayahudi wote 
walioketi kuko, akanijia, nae akisimama karibu nami 
akanambia, Saul, ndugu yangu, ona 13 Hamuinulia 
mato yangu saa ileile. 14 Akanambia, Mngu wa 
wazee wetu amekutaua wewe, upate kujua mapenzi 
yakwe, na kumuona yule Mwenyi Haki, na kusikia 
sauti itakayotoka kanwani mwakwe. 15 Kwani uta- 
kuwa shahidi kwa ajili yakwe kwa watu wote, wa 
mambo hayo uliyoyaona na kusikia, 16 Sasa n nimi 
kungoja? Inuka, ubaputizwe, uoshe dhambi zako, 
ukilingana jina lakwe. 17 Ikawa nlipokwisha rudi 
Jerusalem, nlipokuwa nikiomba Mngu ndani ya heka- 
lu, nikazima roho, 18 nikamuona, nae alikuwa akina- 
mbia, Hima, katoke Jerusalem kwa upesi, kwa kuwa 
hawatapokea ushuhuda kwa ajili yangu kwako wewe. 
19 Nami nikajibu, Bwana, wenyewe watambua ya 
kwamba mimi naliwafunga gerezani wale walioamini 
kwako na kuwapiga katika killa msikiti: 20 na damu 
ya huyo shahidi wako Sitefano ilipomwaywa, mimi nami 
nalikuwa nimesimama kando yao, nikakubali, na kuya- 
tunza mavao yao wale waliomuua. 21 Nae akanambia, 
Enda zako, kwa kuwa mimi ntakutuma wende mbali 
hata kwa watu wa hizo Taifa. 

22 Wakamsikiza hata neno hilo likesha : kisha waka- 
inua sauti zao na kusema, Muondoe katika nti mtu 
huyo: kwani hafai kuatwa hai. 23 Walipokuwa waki- 

Google 


VITENDO 23 319 


piga kelele na kutupa mavao yao, na kurusharusha 
mitanga juu, 24 yule jumadari akaamuru kwamba 
atiwe ndani ya ngome, akisema aulizwe kwa kujalidiwa, 
illi apate jua ni kwa maana gani wampigia kelele jinsi 
hiyo. 25 Nao walipokwisha mfunga kwa koa, Paulo 
akamuuliza yule 'akida wa asikari aliyesimama kando, 
akisema, Jee, ni halali kwenu kumpiga mjeledi mtu 
aliye Mrumi, wala hakuhukumiwa makosa? 26 Akida 
wa asikari alipoyasikia hayo, akamwendea yule juma- 
dari, akamwambia, akasema, Wataka fanyani? Mtu 
huyo ni Mrumi. 27 Jumadari akaja, akamuuliza, 
Nambia, wewe u Mrumi? Paulo akamjibu, Naam. 
28 Jumadan akajibu, Mimi nalipata uhuru huu wa 
wenyeji kwa thamani kubwa. Paulo akasema, Na 
mimi ni Mrumi wa kuvyaliwa. 29 Ndipo wale walio- 
taka kumuuliza wakamuondokea mara, na kumuata: 
jumadari nae akacha, alipopata kujua ya kwamba ni 
Mrumi yeye, na kwa kuwa alimfunga. 

30 Siku ya pili yakwe, akitaka kujua hakika, ameshi- 
takiwa ni Mayahudi kwa maana gani, akamfungua, kisha 
akawaamuru makuhani wakuu na baraza yote kukutana 
pamoja, akamleta Paulo tini na kumweka mbele yao. 

23 PAULO akiitulizia baraza mato, akasema, Enywi 
ndugu zangu, mimi nimeishi mbele ya Mwenyiezi Mngu 
kwa usafi wote wa nia, hata hivi leo. 2 Kuhani mkuu 
aitwae Anania akawaamuru wale waliokuwa wamesi- 
mama karibu na Paulo kwamba wampige kanwa lakwe. 
3 Hapo Paulo akamwambia, Mngu atakupiga wewe, 
ukuta uliopakwa tokaa; wewe waketi kunihukumu 
mimi sawasawa na sharia, nawe waamuru kwamba 
nipigwe kwa ndia isiyo haki? 4 Wale waliosimama 
kando wakasema, Jee, wamtukana kuhani mkuu wa 
Mwenyiezi Mngu? 5 Paulo akasema, Sikujua, ndugu 
zangu, kwamba yeye ni kuhani mkuu : kwani imeandi- 
kwa, Usinene vibaya juu ya mkubwa wa watu wako. 

Google 


320 VITENDO 283 


6 Paulo alipopata kutambua ya kwamba sehemu moja 
ni Masadukai na ya pili Mafarisai, akapiga ukelele 
ndani ya baraza, akasema, Ndugu zangu, mimi ni 
Farisai, tena ni mwana wa Farisai; kwa ajili ya matu- 
maini ya kufufuliwa kwa wafu mimi nahukumiwa. 
7 Alipokwisha sema hayo yakaanza mashindano katika 
Mafarisai na Masadukai: na mkutano uligawanyikana. 
8 Kwani Masadukai wasema hakuna kufufuliwa, mala- 
ika wala roho: na Mafarisai huungama yote mawili. 
9 Zikazuka kelele kuu: wakasimama wana-wa-vyuoni 
wengine myongoni mwa wale Mafarisai, wakateta sana, 
wakisema, Hatuoni uovu katika bin-Adamu huyu; 
ikiwa roho au malaika amesema nae,nnini? 10 Yali- 
pn mashindano makubwa, huyo jumadari akichelea 

aulo asije akakatwakatwa ni wao, akaamuru asikari 
washuke na kumuondoa kwa nguvu katikati yao, na 
kumleta ndani ya j ae 

11 Usiku ule Bwana akasimama karibu nae, 
akamwambia, Uwe na moyo mkuu, kwani kama 
ulivyoshuhudia kwa ajili yangu ndani ya Jerusalem, 
utashuhudia vivyo ndani ya Rumi. 

12 Kulipopambauka Mayahudi wakashikamana pa- 
moja, na kuapa viapo, wakisema, Hatuli wala hatunwi, 
hata tumuue Paulo. 13 Walioapiana hivyo walipata 
zaidi ya watu arubaini Řtsabu yao. 14 Kisha waka- 
wendea makuhani wakuu na wazee, na kuwambia, 
Tumeapa viapo, tusionde chakula chochote hata tumuue 
Paulo. 15 Basi sasa nyinywi pamoja na ‘baraza, ka- 
mwambieni jumadari kwamba amteremshe Paulo aje 
mbele yenu, kafanyeni kama mwataka kusikiza zaidi 
neno lakwe : naswi tu tayari kumuua hapo atakapoku- 
rubia. 16 Mjombawe Paulo akapata habari ya fitina yao, 
nae akenda, akangia ndani ya ngome, na kumweleza 
Paulo. 17 Paulo akamwita mmoja katika wale maaki- 
da aje kwakwe, akamwambia, Mtukue kijana huyo kwa 


Google 


VITENDO 23 321 


jumadari : kwani ana neno ataka mwambia. 18 Basi 
akamtukua akampeleka kwa jumadari akamwambia, 
Paulo, yule mfungwa aliniita kwakwe, na kunitaka 
nikuletee kijana huyu, nae ana neno ataka kwambia. 
19 Jumadarı akamshika mkono akenda nae kando na 
kumuuliza kwa faragha, Ni neno gani utakalonambia ? 
20 Akamwambia, Mayahudi wamepatana kukutaka 
wewe umteremshe Paulo umweke mbele ya baraza 
kesho, kama ni kutaka kuuliza lile neno lakwe kwa 
hakika zaidi. 21 Basi usikubali mashauri yao: kwani 
watu zaidi ya arubaini wamvizhia, nao wameapa 
viapo, wasile, wasinwe, hata wamuue: na hivi sasa wa 
tayari, wasikiza ahadi yako. 22 Basi jumadari akamu- 
ata yule kijana kwenda zakwe akamuusia, akisema, 
Usimwambie mtu awae yote kwamba umeneleza habari 
ya mambo haya. 23 Akawaita maakida wawili waje 
kwakwe, akawambia, Fanyani tayari asikari miateni 
wende Kaisaria na asikari wapandao farasi watu sabuini, 
na asikari wenyi mafumo miateni, kwa saa tatu ya 
usiku: 24 akawambia na kuweka nyama tayari wa- 

ate kumpandisha Paulo, na kumtukua salama kwa 
Felike liwali. 25 Kisha akaandika barua, kwa mfa- 
no huu: 26 Kilaudio Lusia, Barua yangu hii imfikilie 
liwali mtukufu Felike, Salam. 27 Mtu huyu alishi- 
kwa ni Mayahudi, wakataka kumuua, ndipo mimi 
nikiwafikilia na jeshi ya asikari, na kumuokoa, nikisha 
po habari ya kwamba yeye ni Mrumi. 28 Nikitafuta 

ujua lile neno walilomshitaki, nikamteremsha na 
kumweka mbele ya baraza yao: 29 nami naliona 
kwamba ashitakiwa kwa ajili ya masiala ya sharia yao, 
wala hakuwa na neno juu yakwe lililositahili kuuwawa 
wala kufungwa. 30 Nami nilipoambiwa kwamba mtu 
huyu atavizhiwa, mara nikamleta kwako, hawambia 
wale waliomshitaki waje, wanene mbele yako lile neno 
walilo nalo juu yakwe. 

Google i 


822 | VITENDO 24 


31 Basi wale asikari wakamtukua Paulo, kama wali- 
vyoamuriwa wakamfisha Antipatiri usiku. 32 Siku ya 
pili yakwe waliwaata wale wenyi farasi kwenda nae 
mbele, wakarejea ngomeni: 33 wale walipofika Kai- 
saria, na kumpa liwali ile barua, wakamweka Paulo 
mbele yakwe. 34 Liwali alipokwisha isoma akawa- 
uliza, ni mtu wa wapi ; alipojua ya kwamba ni mtu wa 
Kilikia, 35 akasema, Ntasikiza neno lako watakapo- 
kuja hao waliokushitaki; akaamuru kwamba alindwe 
katika nyumba ya hukumu ya Herode. 

24 BAADA ya siku tano, yule Anania kuhani mkuu 
akateremka, na wengine katika hao wazee pamoja nae, 
na msemi mmoja akiitwa Teritulo ; wakamweleza liwali 
habari za Paulo. 2 Alipoitwa Paulo, Teritulo akaanza 
kumshitaki, akasema, 

Kwa kuwa swiswi twapata amani kuu tini yako 
wewe, ewe Felike mtukufu, na kwa uangalizi wako 
mambo mabaya yatengezwa katika taifa hii, 3 twapo- 
kea kwa ndia zote na mwahali mote kwa shukurani 
yote. 4 Illa nisikuudhi zaidi, nakuomba utusikize 
maneno machache kwa ihisani yako. 5 Kwani tume- 
mpata bin-Adamu huyu mkorofi, mwenyi kuanziliza 
fitina katika Mayahudi wote killa pahali duniani, nae 
ni kitwa cha madhihabi ya Wanazari: 6 tena zaidi 
alianza kuitia najisi hekalu: tukamshika: 8 nae, 
humkini utakapomuuliza mwenyewe, utajua habari za 
mambo hayo yote tuliyomshitaki. 9 Mayahudi nao 
wakaandama shauri lile, wakikaza kusema mambo hayo 
ndivyo yalivyo. 

10 Na liwali alipompungia mkono illi anene, Paulo 
akajibu, 

wa kuwa najua ya kwamba wewe umekuwa mwa- 
mzi wa taifa hii muda wa myaka mingi, natoa jawabu 
poe kwa kutangamka: 11 kwa kuwa waweza kujua 
kika ya kwamba tangu nilipokwea kwenda kuabudu 
Google 


VITENDO 24 823 


Jerusalem hazipati siku zaidi ya kumi na mbili: 
12 hawa hawakunipata nikihujiana na mtu awae yote 
ndani ya hekalu, wala hawakumipata nikitibua mkutano, 
wala katika misikiti, wala ndani ya mji. 13 Wala 
hawawezi kuyahakikisha kwako mambo hayo wanishi- 
takiyo. 14 Illa nakuungama hili moja, ya kwamba 
kwa Ndia ile ambayo waiita uzushi, ndivyo nimuabu- 
duvyo Mngu wa babu zetu, nikiyaamini yale yote 
yaliyopatana na sharia na yale yaliyoandikwa katika 
vyuo vya manabii: 15 nina tumaini kwa Mngu, ambalo 
hata hao wenyewe waliangalia, nalo ni hili, kwamba 
kutakuwa na kufufuliwa kwa wenyi haki na wasiokuwa 
na haki pia. 16 Nami najizoeza katika neno hili, 
nipate kuwa na nia isiyo na khatia kwa Mngu na kwa 
bin-Adamu siku zote. 17 Baada ya myaka mingi, 
nalifika huko kuiletea taifa yangu vipawa na sadaka: 
18 katika jambo hili walinipata hali nimetakaswa 
ndani ya hekalu, wala sikuwa na mkutano wala ghasia, 
illa walikuwako Mayahudi wengine waliotoka Asia— 
19 ambao iliwapasa kuwapo hapa mbele yako, na 
kunishitaki, kwamba wana neno juu yangu. 20 Au 
watu hawa wenyewe na waseme ni neno gani la 
udhalimu walilolipata, niliposimama mbele ya baraza, 
21 isipokuwa ni Ea ajili ya sauti hiyo moja, niliyolia 
nikisimama katikati yao, ntkisema, Kwa ajili ya kufufu- 
liwa kwa wafu nahukumiwa mbele zenu hivi leo. 

22 Felike, kwa maana alikuwa amepeleleza hakika- 
hakika mambo ya Ndia ile, akawaakhirisha, akasema, 
Lusia, jumadari, atakaposhuka ntaamua neno lenu. 
23 Akamuusia yule akida kwamba Paulo alindwe, illa 
awe na nafasi, na rafiki zakwe wawao wote watakaomtu- 
mikia kwa lolote wasikatazwe. 

24 Baada ya siku kadhawakadha Felike akaja na 
mkewe Dirusila, ambae alikuwa ni mwanamke wa 
Kiyahudi, akatuma kumwita Paulo, akamsikiza 

yali, ngo 


UJUE 


324 VITENDO 25 


habari ya ile imani iliyo kwa Jesu Masihi. 25 Na 
Paulo alipokuwa akitoa huja juu ya huja kwa ajili ya 
haki, na kudhibiti nafusi, na ya hukumu itakayokuja, 
Felike akangiwa ni oga mkuu, nae akajibu, Sasa enda 
zako; nami nikipata nafasi ntakuita uje kwangu. 
26 Nae alikuwa na tamaa ya kupawa fedha ni Paulo: 
ndipo akamwita mara nyingi na kuzungumza nae. 
27 Ilipotimu myaka miwili, Porikio Fesito akampokea 
Felike pahali pakwe; na Felike akipendelea kupata 
fadhili kwa Mayah udi akamuata Paulo hali yu 
kifungoni. 

25 BASI Fesito alipokwisha ngia katika uliwali 
wakwe, baada ya siku tatu alikwea kutoka Kaisaria 
kwenda Jerusalem. 2 Makuhani wakuu na watu 
wakubwa wa Mayahudi wakamweleza habari za Paulo; 
kisha wakamtaka, na kuomba fadhili juu yakwe, 
3 kwamba aamrishe aletwe Jerusalem; wapate otea 
katika ndia atakayokujia na kumuua. 4 Illa Fesito 
akawajibu ya kwamba Paulo ni kulindwa ndani ya 
Kaisaria, na kwamba yeye mwenyewe atakwenda kuko 
huko sasa hivi. 5 Kisha akasema, Basi wale walio 
na uwezo kwenu na wateremke pamoja nami, kwamba 
yuna neno baya lolote ndani ya mtu huyo, na 
wamshitaki. 

6 Alipokwisha keti kwao siku nane au kumi, si 
zaidi, akateremkia Kaisaria; na siku ya pili yakwe 
akaketi katika kiti cha hukumu, akaamuru Paulo 
kuletwa, 7 Alipokuja, Mayahudi wale walioteremka 
kutoka Jerusalem, wakasimama kandokando yakwe, 
wakileta mashitaka mangi tena mazito juu yakwe, nao 
hawakuweza kuyahakikisha; 8 Paulo akasema, akiji- 
tetea, Sikukosa neno lolote katika sharia ya Mayahudi, 
wala juu ya hekalu, wala juu ya Kaisari. 9 Illa Fesito 
akipendelea kujipatia fadhili kwa Mayahudi, akamwa- 
mbia Wa J ee, wataka kwea kwenda Jerusalem, 


VITENDO 325 825 


ukahukumiwe huko mbele yangu kwa ajili ya mambo 
hayo? 10 Paulo akamjibu, Mimi husimama mbele ya 
kiti cha hukumu cha Kaisari, ni hapo panipasapo 
kuhukumiwa: Mayahudi mimi sikuwatenda neno baya, 
kama wewe ujuavyo sana. 11 Basi nikiwa mimi ni 
mkosa, au kwamba nimetenda neno lisitahililo kufa, 
mimi sikatai kufa: illa yakiwa si kweli mambo hayo 
wanishitakiyo, hapana awezae kunitoa na kunitia 
mikononi mwao. Nataka rufaani kwa Kaisari. 12 Ndi- 
po hapo Fesito, alipokwisha shaurizana na watu wa 
baraza, akamjibu, Umetaka rufaani kwa Kaisari; kwa 
Kaisari basi utakwenda. 

13 Siku kadhawakadha zilipokwisha pita, Agiripa 
mfaume na Berinike wakafikilia Kaisaria, wakamua- 
mkua Fesito. 14 Nao walipokuwa wakiketi kuko siku 
nyingi, Fesito akamwambia mfaume habari za Paulo, 


ma, 

Yupo mtu mmoja aliyeatwa hapa hali amefungwa 
ni Felike: 15 ambae, nilipokuwako Jerusalem, ma- 
kuhani wakuu na wazee wa Mayahudi walineleza 
habari zakwe, wakinitaka hukumu juu yakwe. 16 
Nami naliwajibu ya kwamba, si dasituri ya Warumi 
kumtoa mtu awae yote bure, mbele ya yule ashitakiwae 
aonane na wale wamshitakio uso kwa uso, apate na 
nafasi ya kujitetea kwa ajili ya lile neno ashitakiwalo. 
17 Basi walipokwisha kutanika hapa sikukawa, illa si- 
ku ya pili naliketi katika kiti cha hukumu, kisha nika- 
amuru kwamba mtu huyo aletwe. 18 Na wale walio- 
mshitaki waliposimama, hawakuleta neno ovu hata moja 
juu yakwe, kama mimi nilivyodhani wataleta; 19 illa 
walikuwa na masiala mengine-mengine juu yakwe kati- 
ka dini yao wenyewe, na katika habari ya mtu mmoja 
Jesu, aliyekuwa anakwisha kufa, ambae Paulo akakaza 
sana kusema yu hai. 20 Nami nikasangaa, jinsi nita- 
kavyouliza katika mambo hayo, nikamuuliza kwamba 

OOgIe 


326 VITENDO 26 


ataka kwenda Jerusalem, ahukumiwe huko katika 
mambo hayo. 21 Illa Paulo alipotaka awekwe akahu- 
kumiwe ni Kaisari Augusito, naliamru alindwe hata 
uitakapompeleka kwa Kaisari. 22 Agiripa akamwa- 
mbia Fesito, Hata mimi mwenyewe pia nlikuwa nataka 
kumsikiza mtu huyo. Akamwambia, Utamsikiza kesho. 

23 Basi siku ya pili yakwe, Agiripa alipokwisha kuja, 
yeye na Berinike, na shangwe kuu, na kungia ndani ya 
pahali pasikizwapo maneno, pamoja na maakida makuu, 
na watu wakubwa wa mji, Paulo akaletwa ndani kwa 
amri ya Fesito. 24 Fesito akasema, Mfaume Agiripa, 
wewe na nyote mliopo hapa naswi, mwamuona mtu huyu, 
ambae, mkutano mzima wa Mayahudi hapo Jerusalem - 
na hapa pia wameniomba kwa ajili yakwe wakipiga 
kelele ya kwamba haimpasi kuwa hai baada ya haya. 
25 Illa mimi naliona kwamba hakufanya neno lolote 
lisitahililo kuuwawa: na mwenyewe alipotaka ahuku- 
miwe ni Augusito, nimekusudia kumpeleka kwakwe. 
26 Nami sina neno la hakika la kumwandikia bwana 
wangu kwa ajili yakwe. Kwa sababu hiyo nimemleta 
hapa mbele yenu, khasa mbele yako wewe, mfaume Agi- 
ripa, makusudi akisha ulizwa-ulizwa, nipate ngaa neno 
la kuandika. 27 Kwani naona ni neno lisilopasa, kwa 
kumpeleka mfungwa, na kutoonyesha yale mashitaka 
aliyoshitakiwa. 

26 AGIRIPA akamwambia Paulo, Una rukhusa ku- 
sema maneno yako mwenyewe. Ndipo Paulo akanyo- 
sha mkono wakwe, na kutoa jawabu zakwe: 2 akise- 
ma, Nahasibu nafusi yangu kuwa na heri, ewe mfaume 
Agiripa, kwa kuwa nimepawa kujitetea mbele yako hi- 
vi leo katika mambo yale yote niliyoshitakiwa ni Ma- 
yahudi: 3 khasa kwa sababu ya wewe kuwa mjuvi 
sana katika dasituri zote na masiala yote waliyo 
nayo Mayahudi: kwa sababu hiyo nakuomba unisikize 


kwa kunisitahamilia, 4 Basi ayahudi wote wajua 
Google 


VITENDO 26 327 


jinsi nilivyoishi maisha yangu mwenyewe tangu 
mwanzo, na ndani ya Jerusalem, 5 wakinijua sana 
tangu mwanzo, wakiwa wapenda kushuhudia, ya 
kwamba mimi nalikuwa Farisai kwa kuyafuata madhi- 
habi ya dini yetu yaliyo na dhiki kupita yote. 
6 Sasa nasimama nihukumiwe kwa ajili tumaini 
la ahadi Mwenyiezi Mngu aliyowafanyia a zetu ; 
7 kwa hiyo kabila zetu kumi na mbili zatumaini 
kwamba zitaifikilia, wakimtumikia Mngu kwa bidii 
mtana na usiku. Nami nashitakiwa ni Mayahudi kwa 
ajili ya tumaini hilo, ewe mfaume! 8 N nini ku- 
dhaniwa neno lisiloaminika, kwamba Mwenyiezi Mngu 
awafufua wafu? 9 Mimi kweli naliona nafusi yangu 
kwamba yanipasa kuyafanya mambo mangi yaliyopi- 
ngamana na jina la Jesu Mnazari. 10 Nami nalifanya 
hayo ndani ya Jerusalem; naliwafunga wangi myo- 
ngoni mwa hao watakatifu ndani ya magereza, nikisha 

okéa amri kwa makuhani wakuu, na katika kuuwawa 
pom idhini yangu ilikuwamo. 11 Nikawaadhibu siku 
zote katika misikiti yote, hijitahidi niwafanye kumtu- 
kana Mngu ; nikajawa ni kani juu yao, hawaudhi na 
kuwafukuza bata miji ya ugenini, 12 Basi katika 
kazi hiyo niliposafiri kwenda Dameshki kwa ijaza na 
agizo la makuhani wakuu, 13 ewe mfaume, adhuhuri 
ndiani naliona nuru zatoka mbinguni, zilizoshinda 
umemetufu wa jua, zikimemetuka kwa pande zangu 
zote na pande za hao waliosafiri pamoja nami vivyo, 
14 Tukaanguka nti sote, mara hasikia sauti ikisema 
nami kwa lugha ya Kihibirania, ikisema, Saul, Saul, n 
nini kuniudhi? Ni uzito kwako kuzipiga konzo 
mateke. 15 Nami nikasema, N nani wewe, Bwana? 
Bwana akanambia, Mimi ni Jesu ambae waniudhi, 
16 Lakini inuka, usimame kwa maguu yako: kwani 
nimekutokea kwa ajili ya haya, kukuweka wewe uwe 
mtumishi na shahidi wa mambo hayo ambayo umeniona 


828 VITENDO 26 


mimi ndani yakwe, na mambo nitakayokudhihirishia 
baadae; 17 nikikuokoa na wenyeji, na watu wa hizo 
Taifa, ambao nakutuma kwao, 18 kuwafumbua mato 
yao, wapate geuka na kukiata kiza, waulekee muwanga, 
na kuziata amri za Shaitani, wamlekee Mngu, wapate 
msamaha wa dhambi na urathi katika wale wote walio- 
takaswa kwa imani iliyo kwangu. 19 Ndipo, ewe 
mfaume Agiripa, sikuata kulitii lile neno la mbinguni 
lililonitokea ; 20 lakini kwanza nalihubiri kwa wale wa 
Dameshki, kisha huko Jerusalem, na katika nti yote 
ya Uyahudi, tena kwa watu wa hizo Taifa, kwamba 
watubu na kumlekea Mngu, na kufanya vitendo vili- 
vyopatana na kutubu kwao. 21 Kwa sababu hii 
Mayahudi wakanishika katika hekalu, na kutaka 
kuniua. 22 Basi kwa kuwa nimeupata msaada ule 
utokao kwa Mwenyiezi Mngu, nasimama hata hivi leo 
na kuwapa ushuhuda wadogo na wakubwa, wala sisemi 
neno yasiyokuwa yale ambayo manabii na Musa walisema 
yatakuja; 23 jinsi impasavyo Masihi kuteswa, na jinsi 
yeye kwanza, kwa ndia ya kufufuliwa kwa wafu, 
atakavyowafunulia nuru hao wenyeji na watu wa hizo 
Taifa. 

24 Alipokuwa akijitetea hivyo, Fesito akamwambia 
kwa sauti kuu, Paulo, una wazimu, kusoma kwako 
kungi kunakugeuza akili. 25 Paulo akamjibu, Mimi 
sina wazimu, Fesito mtukufu, illa natamka maneno ya 
kweli na ya akili kamili. 26 Kwani mfaume ajua 
habari ya mambo hayo, kwakwe yeye nae nasema kwa 
nafasi; kwani najua sana kwamba mambo hayo haya- 
kufitamana kwakwe hata moja; kwani jambo hilo 
halikutendeka kando pembeni. 27 Mfaume Agiripa, 
wawaamini manabii? Najua kwamba wawaamini. 28 
Agiripa akamwambia Paulo, Kwa ushauishi uchache 
wadhani kunifanya mimi Mmasihia. 29 Na Paulo 
akasema, Naomba Mngu, kwamba ni kwa uchache au 

Google 


VITENDO 27 329 


kwamba ni kwa ungi, si wewe tuu, illa na wote wanisi- 
kiao hivi leo, wawe hali moja na mimi, isivyokuwa 
vifungo hivi. 

30 Mfaume akainuka na liwali na Berinike, na 
wale walioketi nao: 31 wakitoka nde, wakanenezana 
wao kwa wao, wakisema, Mtu huyo hana neno lililosi- 
tahili kifo wala vifungo. 32 Agiripa akamwambia 
Fesito, Mtu huyo kwamba hakutaka hukumu yakwe 
iwe kwa Kaisari, angepata kufunguliwa. 

27 AMRI ilipotoka kwamba tuabiri kwenda Italian 
wakamtia Paulo na wafungwa wengine mkononi mwa 
akida jina lakwe akiitwa Julius, wa kikozi Kiaugusito. 
2 Tukapanda katika marikabu ya Aduramutino, iliyo- 
kuwa tayari kuabiria kwenda mwahali mwa pwaa za 
Asia, tukatweka, Arisitariko Mmakedonia, mbu wa 
Thesalonike, akiwa pamoja naswi. 3 Siku ya pili 
tukawasili Sidon: Julius akamtenda vyema Paulo, 
akampa rukhusa ende kwa rafikize apate kutokwa ni 
majonzi. 4 Tukitweka huko tukasairi upande wa Ku- 

ro, kwa maana pepo zilikuwa zikitokea mbele. 5 Tu- 
kaabiri kuivuka bahari ya upande wa Kilikia na Pamfu- 
lia, tukafikilia Mura mji wa Lukia. 6 Yule akida huko 
akapata marikabu ya Isikanderia isafiriyo kwenda 
Italian, nae akatuhawilisha swiswi mumo. 7 Tukaa- 
biri polepole siku nyingi, tena kwa shida kupata 
mkabala wa Kinido, kwa maana upepo ulikuwa ukitu- 
zuia, tukasairi upande wa Kirete kuikabili Salimona, 
8 na kupita hapo kwa shida pwani kwa pwani tukafi- 
kilia pahali paitwapo Bandarı Nzuri; karibu na hapo 

pana mji uitwao Lasea. 
' 9 Majira mangi yalipokuwa yamepita, na safari 
wakati huo ilikuwa ya khatari, kwa maana siku za 
kufunga zilikuwa zimekwisha pita, Paulo akawaonya 
10 akawambia, Bwana zangu, naona kwamba safari 
itakuwa ya maumivu na hasara kubwa, si ya rufaa na 


Google 





830 VITENDO 27 


marikabu tuu, hata na ya nafusi zetu pia. 11 Illa 
yule akida akiwasikiza nakhodha na yule mwenyi 
marikabu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo, 12 Na 
kwa sababu bandari ile haikuwa na nafasi ya kuketi 
majira ya masika, wangi wao wakatoa shauri la kua- 
biri kutoka huko ingawa wapate kufikilia Foinike, 
wawe huko wakati wa masika; nayo ni bandari ya 
Kirete iliyolekea matilai ya kasikazi na matilai ya 
kusi. 13 Upepo wa kusi ukavuma kidogo, wakidhani 
ya kwamba wamepata yale waliyokusudia, wakang'oa 
nanga, wakasairi kwa kando ya Kirete, karibu ya 
pwani. 14 Baada ya wakati mchache ukawavumia 
upepo wa dharuba uitwao Eurakulo: 15 marikabu 
iliposhikwa haikuweza kupinga upepo, tukaiwata na 
kutukuliwa. 16 Tukifika karibu ya kisiwa kidogo 
kiitwacho Kauda, tuliikweza mashua yetu, illa kwa 
shida: 17 walipokwisha ikweza juu, wakatumia misa- 
ada, wakaikaza marikabu kwa kupitisha kamba tini 
yakwe; wakichelea kupwelewa katika fungu liitwalo 
Durutis, wakatua tanga, wakapelekwa mbele. 18 
Naswi tulipokuwa tukirushwarushwa mno ni tufani, 
siku ya pili yakwe wakaanza kutosa rufaa baharini; 19 
siku ya tatu wakatosa vyombo vya marikabu kwa miko- 
no yao wenyewe. 20 Jua wala nyota zilikuwa hazitung'- 
arii kwa siku nyingi na tufani kuu ilikuwa juu yetu, 
tulikata tamaa ya kuokoka. 21 Nao walipokuwa 
wakati mwingi wasina kula chakula, Paulo akasimama 
katikati yao akasema, Bwana zangu, lau kwamba mlini- 
sikiza mimi kutoabiri kuwata Kirete, musingepatikana 
na mashaka haya na hasara. 22 Sasa nawausia, iwani 
na myoyo mikuu: kwani ae ca kuhasirika nafusi ' 
mmoja kwenu nyinywi illa marikabu. 23 Kwani usiku 

huu wa leo palikuwa karibu nami malaika wa yule 
Mngu ambae mimi ni wakwe, ni yeye nimtumikiae, 
akanambia, 24 Usiche Paulo; imekupasa kusimama 

Google 


VITENDO 27 831 


mbele ya Kaisari: tena, hao ndio, Mngu amekupa 
wote hao waabirio pamoja nawe. 25 Kwa ajili ya 
hayo, Bwana zangu, tangamkani: kwani mimi naamini 
kwa Mngu ya kwamba yatakuwa vivile kama nilivyò- 
ambiwa. 26 Illa hapana budi kutupwa katika kisiwa 
kimoja. 

37 Ulipofikilia usiku wa kumi na nne, tulipokuwa 
tukisukumwa huku na huku katika bahari ya Adiria, 
kama usiku wa manane baharia walidhani ya kwamba 
wamekurubia nti kavu ; 28 wakatupa bildi, ikapata pima 
ishirini; baadae kidogo wakatupa tena ikapata pima 
kumi na tano. 29 Wakachelea wasije n wi waz 
pahali penyi mwamba, wakatupa nanga nne za tezi, 
wakaomba kuche. 30 Nao baharia walipotaka kuki- 
mbia na kuiwata marikabu, wakisha ishusha mashua 
baharini, kama watakao tupa na nanga za omo, 31 
Paulo akamwambia akida na asikari, Hawa wasipokuwa 
kuketi ndani ya marikabu hamtapata kuokoka. 32 Ndi- 
po asikari wakazikata kamba za mashua, na kuiwata 
ianguke. 33 Kulipokuwa kwapambauka, Paulo akawa- 
sihi wote kwamba wale chakula, akiwambia, Leo ni 
kumi na nne kungoja na kufunga, hamkula kitu cho- 
chote. 34 Basi nawasihi mule chakula: kwani hayo 
ni kwa wokofu wenu: kwani hapana unywele umoja 
wa kitwa cha mtu wenu awae yote utakaopotea. 35 
Alipokwisha sema hayo, na kushika mkate, akamshu- 
-kuru Mwenyiezi Mngu mbele zao wote: kisha akau- 
vunda, akaanza kula. 36 Ndipo wote wakatangamka, 
nao wakala vyakula wenyewe. 37 Naswi tuliokuwamo 
ndani ya marikabu jimla yetu tulipata watu miateni 
na sabuini na sita. 38 Nao wakisha kula na kushiba, 
wakapunguza rufaa ya marikabu, wakitosa nganu baha- 
rini. 39 Kulipokucha, hawakuitambua ile nti; illa 
wakaiona komeo iliyokuwa na ufuo wa mtanga, nao 
wakashaurizana, kwamba waiegeshe marikabu ufuoni, 


Google 


332 VITENDO 28 


40 Wakazitupa zile nanga, wakaziwata baharini, pamoja 
na hayo wakazilegeza kamba za sukani; wakaitweka 
tanga ndogo kushika upepo, wakauendea ule ufuo. 41 
Illa walipofikilia po palipotangamana bahari mbili, 
wakaiegesha marikabu ; omo ikapwelewa ikaketi isitu- 
kuswe, illa tezi ilikuwa ikivundwavundwa ni nguvu za 
mawimbi. 42 Shauri la asikari lilikuwa kuwaua wafu- 
ngwa, wasiogelee na kukimbia. 43 Illa akida, kwa 
maana alitaka kumuokoa Paulo, akawazuia wasi- 
fanye kama walivyokusudia; akawaamuru wale wa- 
wezao kuogelea wajitupe baharini, wafike nti kwanza: 
44 wengine, hawa juu ya mbao na hawa juu ya vitu 
vyengine vya marikabu. Ikawa hivyo wakaokoka wote 
na kuifikilia nti kavu salama. 

28 TULIPOKWISHA okoka, ndipo tulipokijua kisi- 
wa ni kisiwa kiitwacho Melita. 2 Washenzi wakatuo- 
nyesha fadhili zisizokuwa za killa siku: kwani waliasha 
moto, na kutukaribisha sote, kwa ajili ya mvua iliyo- 
kunya, na baridi iliyokuwako. 3 Paulo alipokuwa 
amekusanya mzigo wa kuni, na kuutupa motoni, akatoka 
nyoka kunini kwa ajili ya ule moto, akamtatia mkono, 
4 Washenzi walipomuona yule nyoka alewalewa mko- 
noni mwakwe, wakaambiana wao kwa wao, Hakosi mtu 
huyo ni muuaji, ambae, angawa amepona katika bahari, 
haki haimwati kuishi. 5 Illa yeye akamtukusia mbali 

le nyama akaanguka motoni, asione madhara. 6 
WI Ww kwamba atafura, au kuanguka nti 
ghafula hali amekufa : wakisha angalia sana, wala wasi- 
one madhara kumfikilia, wakazingatia na kusema 
kwamba yeye ni mngu. 

7 Karibu ya pahali pale palikuwa na mashamba ya 
mtu mkubwa wa kisiwa jina lakwe akiitwa Publio; nae 
akatukaribisha kwa adabu na kutuweka tukawa wageni 
wakwe siku tatu. 8 Ikawa babae Publio alikuwa 
hawezi homa na kuhara damu : Paulo akangia kwakwe, 


Google 


VITENDO 28 333 


akaomba Mngu, na kumwekea mikono yakwe juu yakwe 
na kumpoza. 9 Yalipokwisha tendeka hayo, wengine 
waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja na kupo- 
zwa: 10 nao wakatuhishimu kwa hishima nyingi; 
basi tulipoabiri wakatupakilia vitu vile tulivyokuwa na 
haja navyo. 

11 Baada ya miezi mitatu, tukaabiri katika marikabu 
ya Isikanderia, iliyopitisha wakati wa masika palepale 
kisiwani, ambayo jina lakwe ikitwa Ndugu Pata. 12 
Tukawasili Surakusa, na kuketi kuko siku tatu. 13 
Kutoka hapo tukazunguka na kufikilia Regio: baada 
ya siku moja upepo wa kusi ukavuma, na ai ya pili 
tukawasili Potiolo: 14 hapo tukapata ndugu, nao 
walitutaka tuketi nao siku sabaa; ikawa ni hivyo hata 
tukafikilia Rumi. 15 Kutoka hapo ndugu walie Rums 
waliposikia habari zetu wakaja kutulihaki hata Soko ya 
Apio na Trisi Taberino : Paulo alipowaona akamshukuru 
Mngu na kutangamka. 

16 Tulipongia Rumi, Paulo alipawa rukhusa kuketi 
pahali yeye na asikari aliyemlinda. 

17 Baada ya siku tatu, akaweta wale waliokuwa 
wakubwa wa Mayahudi wakutanike: walipokwisha 
kutanika, akawambia, Ndugu zangu, mimi na ningawa 
sikufanya neno lolote juu ya watu, wala lililopingamana 
na dasituri za babu zetu, nalitiwa mikononi mwa 
Warumi hali nimefungwa kutoka Jerusalem: 18 
ambao waliponiulizauliza walitaka kunifungua, kwa 
maana, haikupatikana sababu ndani yangu ya kuuwawa. 
19 Na Mayahudi waliponishikia kinyume, nalishuruti- 
zwa nitake rufaani nihukumiwe ni Kaisari; si kwamba 
nalikuwa na neno la kuwashitaki watu wa taifa yangu. 
20 Basi kwa ajili ya hayo naliwataka nyinywi muje 
tuonane na kusema nami: kwani nimefungwa kwa 
mnyororo huu kwa ajili ya tumaini la Waisiraeli. 21 
Wale wakamwambia, Swiswi hatukupata nyaraka za 

Google 


834 VITENDO 28 


habari zako kutoka Uyahudi, wala ndugu awae yote 
aliyekuja hapa hakuleta babari wala kunena neno 
la uovu juu yako. 22 Illa twataka kusikia nia yako 
unuiavyo : kwani katika madhihabi hayo, yamejulikana 
kwetu kwamba yashikiwa kinyume killa pahali. 

23 Wakisha agana nae siku wakamwendea katika 
nyumba aliyoiketi, watu wangi sana; akawafunulia, na 
kushuhudia mambo ya ufaume wa Mngu na kuwaonyesha 
hakika habari za Jesu, katika sharia ya Musa, na katika 
vyuo vya manabii, tangu asubuhi hata jioni. 24 
Wengine waliamini mambo yale yaliyonenwa, wengine 
hawakuyaamini. 25 Nao walipokuwa hawapatani wao 
. kwa wao, wakenda zao, baada ya Paulo kuwambia neno 
hili moja, Ndiyo yaliyo hayo Roho Mtakatifu aliyonena 
na babu zenu, kwa kanwa la nabii Isaia, 26 akisema, 

Uwendee watu hawa, ukawambie, 
Kusikia, mtasikia, msifahamu lolote ; 
Na kuona kwa mato, mtaona, msione kiwacho 
chote : 
27 Kwani watu hawa myoyo yao imefanywa kuwanda, 
Na masikio yao wasikia kwa uzito; 
Na mato yao wameyafumba ; 
Wasije wakaona kwa mato yao, 
Wakasikia kwa masikio yao, 
Wakafahamu kwa myoyo yao, 
Wakarejea, nikawapoza. 
28 Basi ijulikane kwenu nyinywi, ya kwamba wokofu 
huu wa Mwenyiezi Mngu umepelekwa kwa watu wa 
hizo Taifa: wao nao watausikiza. 

30 Aliketi myaka miwili kamili katika nyumba 
En mwenyewe aliyokuwa ameipanga, akawakari- 

isha wote kadiri ya wale waliongia kwakwe, 31 
akihubiri kabari za ufaume wa Mngu, na kuyafunza 
mambo ya Bwana Jesu Masihi kwa nafasi sana, asika- 
tazwe ni mtu, 


Google 


WARUMI 1 835 


WARAKA WA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WARUMI. 


1 PAULO, mtumwa wa Jesu Masihi, aliyeitwa awe 
mtume, aliyetengwa kwa ajili ya habari njema ya 
Mwenyiezi Mngu, 2 ambayo Mngu alitangulia kuahidi 
kwa ndia ya manabii yakwe ndani ya Maandiko Mata- 
katifu, 3 ni habari za Mwanawe, aliyezaliwa katika 
kizazi cha Daudi kwa jinsi ya muwili, 4 aliyedhihiri- 
shwa kuwa Mwana wa Mngu kwa nguvu, kwa jinsi ya 
roho ya utakatifu, kwa ndia ya kufufuliwa ku ka 
kwa wafu; Jesu Masihi Bwana wetu, 5 ambae katika 
yeye tulipata neema na utume, hata kwa kutii kwa 
imani katika taifa zote, kwa ajili ya jina lakwe: 
6 ambazo katika hizo na nyinywi pia mmekuwa wenyi 
kuitwa muwe wa Jesu Masihi: 

7 Waraka wangu huu uwafikilie wote waliomo katika 
mji wa Rumi, wapenzi wa Mwenyiezi Mngu, wenyi 
kuitwa kuwa ni watakatifu : 

Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Babaetu 
Mngu, na kwa Bwana Jesu Masihi. 

8 Kwanza namshukuru Mngu wangu katika Jesu 
Masihi kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu 
yahubiriwa katika dunia nzima. 9 Kwani Mngu, 
nimuabuduye kwa ndani ya roho yangu, katika ile ha- 
bari njema ya Mwanawe, ndiye shahidi wangu, jinsi 
niwatajavyo pasipo ukomo katika kuomba kwangu, 10 
siku zote, nikiomba ya kwamba ingawa nifanikiwe sasa 
kwa ndia iliyo yoyote katika mapenzi ya Mwenyiezi 


Google 


336 WARUMI 1 


Mngu, niwajilie nyinywi. 11 Kwani natamani sana 
kuwaona nyinywi, nipate wapa karama iliyo yote ya 
rohoni, illi mtiwe uthabiti: 12 maana, mimi na nyi- 
nywi tutiane nguvu pamoja kwenu, killa mtu kwa ndia 
ya imani ya mwenziwe, yenu na yangu. 13 Sitaki 
nyinywi kutojua, ndugu zangu, ya kwamba mara nyingi 
nalikusudia kuja kwenu (nami nimezuiwa hata sasa), 
nipate kuwa na matunda kwenu nyinywi pia, kama 
nilivyo nayo katika watu wa Taifa nyenginezo. 14 Na- 
wiwa ni Mayunani na Washenzi, nawiwa ni wenyi 
ilimu na wasiokuwa na ilimu. 15 Kwa ajili ya hayo, 
kwa niliyo nayo mimi, ni tayari kuhubiri ile habari 
njema kwenu nyinywi mlio katika mjs wa Rumi pia. 
16 Kwani siionei baya ile babari njema, kwani ni 
nguvu za Mwenyiezi Mngu kwa wokofu kwa killa 
aaminiye: kwanza Yahudi, wa pili Yunani. 17 Kwani 
haki tpasayo kwa Mwenyiezi Mngu hufanywa wazi 
mumo, kutoka kwa imani kwendelea kwa imani: kama 
ilivyoandikwa, Mwenyi haki ataishi kwa imani. 

18 Kwani hasira ya Mwenyiezi Mngu hufanywa wazi 
kutoka mbinguni juu ya maasia yote na uovu wa wana- 
Adamu, waizuiao ile kweli katika uovu: 19 kwa kuwa 
yale mambo ya Mwenyiezi Mngu yajulikanayo, ya wazi 
ndani yao: kwani Mwenyiezi Mngu alwafunulia. 
20 Kwani vitu vyakwe visivyoonekana tangu ulimwe- 
ngu kuumbwa vyaonekana sana, kwa maana, vyafaha- 
mika kwa ndia ya vile vilivyoumbwa, ni uwezo wakwe 
wa milele na Uungu wakwe: illi wasiwe na udhuru: 
21 kwa kuwa, wakiwa hali ya kumjua Mwenyiezi 
Mngu, bawakumtukuza kama ndiye Mngu, wala ku- 
mshukuru: lakini walibatilika katika mawazo yao, na 
myoyo yao mipumbafu ikatiwa kiza. 22 Katika kuji- 
nena wenyewe kuwa wenyi ilimu wakatokwa ni akili, 
23 na kuubadili utukufu wa Mwenyiezi Mngu asiye na 
uharibifu, na mfano wa sura za bin-Adamu aliye na 


Google 


WARUMI 2 837 


uharibifu, na wa nyuni, na wa nyama wenyi maguu 
mane, na wa nyama watambaao. 

24 Kwa ajili ya hayo Mwenyiezi Mngu akawatoa na 
kuwaatia kwa uchafu, katika shauku za myoyo yao, illi 
kwamba miwili yao waivundie hishima wao kwa wao: 
25 kwa maana, waliibadili kweli ya Mwenyiezi Mngu 
iwe katika uongo, na kukisujudia na kukitumikia 
kiumbe kinyume cha Muumbi, ambae huhimidiwa 
milele. Amina. 

26 Kwa ajili ya hayo Mwenyiezi Mngu aliwatoa na 
kuwaatia katika tamaa zilizo za aibu, kwani wake wao 
walibadili matumizi ya asili na matumizi yasiyokuwa 
ya asili: 27 na waume wao ni vivyo, waliyaata ma- 
tumizi ya wake wakawaka moto katika tamaa zao 
wenyewe kwa wenyewe, waume kwa waume wakiyatenda 
yasiyopasa, wakipata ndani yao wenyewe malipo yaleyale 
ya upotevu wao yaliyositahili. 

28 Tena kama walivyokataa kuwa na Mwenyiezi 
Mngu katika ujuzi wao, Mngu akawatoa na kuwaatia 
na akili zisizofaa kwa lolote, wafanye mambo yale yasi- 
yopasa: 29 wakijawa ni udhalimu wote na uovu, na 
tamaa na ubaya: wenyi kujawa ni wivu, na uuaji, na 
utesi, na khadaa, na ukhaini: wenyi kusengenya, 
80 wenyi kusingizia, wenyi kumtukia Mngu, wenyi 
kuwaonea watu mbaya, wenyi kunyeta, wenyi kujisifu, 
wenyi kuvibuni vitu vibaya, wasiowatii wazazi wao, 
31 wasio na fahamu, wenyi kuvunda maagano, wasio 
na mapenzi yapasayo, wasio na rehema: 32 ambao, 
wenyi hali ya kuyajua mausio ya haki ya Mwenyiezi 
Mngu, ya kwamba, hao watumiao mambo hayo wasita- 
hili mauti, wao hawafanyi hayo wenyewe tuu, lakini 
wakubaliana na hao wayatendao. 

2 KWA ajili ya hayo, ewe bin-Adamu, utakaekuwa 

oyote utakaehukumu, huna udhuru: kwani katika 
yo Jee ka mwengine wahukumu nafusi 


(SO gie 


838 WARUMI 2 


yako kuwa u mkosa: kwani wewe uhukumuye wafuata 
mambo yaleyale. 2 Naswi twajua sana ya kwamba 
hukumu ya Mwenyiezi Mngu i katika kweli juu ya 
wale wote wafuatao mambo hayo. 3 Jee, wadhani 
hivi, ewe bin-Adamu, uwahukumuye hao wafuatao 
mambo hayo, nawe mwenyewe wafuata yaleyale, ya 
kwamba wewe utaokoka katika hukumu ya Mwenyiezi 
Mngu? 4 Au wadharau ubora wa wema wakwe, na 
uvumilivu wakwe, na kusubiri kwakwe, usijue ya kwa- 
mba wema wa Mwenyiezi Mngu hukuvutia toba? 
5 Illa kwa kufuata ugumu wako na moyo wako usio na 
toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira 
na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mwenyiezi Mngu: 
6 atakaempa killa mtu sawasawa na vitendo vyakwe : 
7 wale ambao kwa ndia ya kuvumilia na kusubiri 
katika vitendo vyema, watafuta utukufu, na hishima, 
na hayo yasiyo na uharibifu, atawapa uhai wa milele: 
8 illa wale ambao wana utesi, wasioitii ile kweli, illa 
wakayatii yasiyo haki, 9 ztawaangukia hasira na gha- 
dhabu, na mateso na taabu, juu ya killa roho ya bin- 
Adamu atendae uovu, kwanza Yahudi, na Yunani pia: 
10 illa utukufu, na hishima, na amani, kwa killa atendae 
vyema, kwanza Yahudi, na Yunani pia: 11 kwani hapana 
upendeleo kwa Mwenyiezi Mngu. 12 Kwani wote, kadiri- 
ya wale waliokosa isipokuwapo sharia, wataangamia pasi- 
aai na sharia: na wote, kadiri ya wale waliokosa 

atika sharia, watahukumiwa kwa sharia : 13 kwani si 
wasikiao sharia walio wenyi haki mbele ya Mwenyiezi 
Mngu, illa ni wale watendao sharia watakaobasibiwa 
kuwa wenyi haki: 14 kwani watu wa hizo Taifa wasio na 
sharia, wafanyapo kwa tabia zao mambo yaliyo ndani ya 
sharia, hao, wasio na sharia, wamekuwa ni sharia kwa 
nafusi zao wenyewe: 15 kwa mambo hayo waonyesha 
kazi ya sharia iliyoandikwa myoyoni mwao, nia zao 
zikiwashuhudia wao, na fikira zao hizi kwa hizi zikiwa- 


Google 


WARUMI 3 339 


hukumu au kuwatetea: 16 katika siku ambayo Mwe- 
nyiezi Mngu atakayozihukumu siri za wana-Adamu, 
sawasawa na habari njema yangu, kwa Jesu Masihi 

17 Illa wewe ukiwa waitwa jina la Yahudi na kute- 
gemea juu ya sharia, na kujisifu katika Mwenyiezi 
Mngu, 18 na kuyajua hayo yatakwayo ni yeye, na kuya- 
tambua mambo kika p na tafauti, nawe u hali umefunzwa 
katika sharia, 19 na kujua hakika ya kwamba wewe 
mwenyewe umekuwa muongozi wa vipofu, muwanga 
kwa wale walio kizani, 20 mwenyi kuwarudi wajinga, 
mkufunzi wa vijana vichanga, mwenyi kuwa na mfano 
wa maarifa na wa kweli katika sharia; 21 basi wewe 
umfunzae mwengine, jee, hufunzi nafusi yako? wewe 
uhubiriye kwamba mtu asiibe, jee, waiba mwenyewe? 
22 wewe usemae kwamba mtu asizini, jee, wazini 
wewe? wewe utukiae sanamu, jee, waiba mahekaluni ? 
23 wewe ujisifuye katika sharia, jee, wewe wamvundia 
Mwenyiezi Mngu hishima, kwa kuivunda sharia? 
24 Kwani jina la Mwenyiezi Mngu hutajwa kwa viovu 
kati ya watu wa hizo Taifa, kwa ajili yenu, kama yali- 
vyoandikwa. 25 Kwani tohara hufaa kweli, ukiwa u 
` mtendaji wa sharia: illa ukiwa u mvundaji wa sharia, 
tohara yako imefanywa si tohara. 26 Basi ikiwa yeye 
asiye tohara ni kuyashika maagizo ya sharia, jee, kuto- 
tahiriwa kwakwe hakutahasibiwa kuwa ni tohara? 
27 tena kutotahiriwa kwa tabia kukishika sharia, jee, 
hakutakuhukumu wewe kuwa u mkosa, nawe kwa 
maandiko na kwa tohara yako u mvundaji wa sharia? 
28 Kwani yeye si Yahudi aliye Yahudi kwa alama ya 
nde tuu; tena tohara siyoile iliyo ya nde muwilini tuu: 
29 lakini yeye ni Yahudi aliye Yahudi kwa alama ya 
ndani, na tohara ni ile ya moyo, katika roho, si katika 
maandiko, ambayo sifa yakwe si ya bin Adamu, illa ni 
ile iliyotokana na Mwenyiezi Mngu. à ji 

3 BASI Yahudi ana ziada gani? au tohara yafaani ? 


Google 


340 WARUMI 3 


2 Hufaa sana kwa killa ndia: kwanza, kwa kuwa wali- 
wekewa amana ya matamko ya Mwenyiezi Magu. 
3 Kwani n nini kutoamini wengine? kutoamini kwao 
kutaubatilisha uaminifu wa Mwenyiezi Mngu? 4 Hasha; 
Mwenyiezi Mngu nawe kweli na killa bin-Adamu nawe 
muongo; kama yalivyoandikwa, 
Kwamba upawe haki katika maneno yako, 
Upate shinda ungiapo katika hukumu. 

5 Jee, kwamba udhalimu wetu ukiwa kuithubutisha 
haki ya Mwenyiezi Mngu, tuseme nini? Mwenyiezi 
Mngu ni dhalimu aletae ghadhabu? (Nasema kwa 
mfano wa bin-Adamu.) 6 La! kwani hapo Mwenyi- 
ezi Mngu atawezaje kuihukumu dunia? 7 Illa ikiwa 
kweli ya Mwenyiezi Mngu kuzidi kwa utukufu wakwe 
kwa ajili ya uongo wangu, n nini mimi kuhukumiwa 
kama ni mwenyi dhambi? 8 n nini tusiseme (kama 
tulivyosingiziwa, na kama wengine wakazavyo kusema, 
a kwamba swiswi twanena), Na tufanye uovu, illi 
hokia ule wema uje? ambao kuhukumiwa kwao 
kuwa ni wakosa ni haki. 

9 N nini basi? Swiswi twawapita wale wengine? 
La, sivyo kabisa : kwani tulitangulia kuwaonea makosa 
Mayahudi na Mayunani, ya kwamba wao pia wote wa 
tini ya dhambi : 10 kama ilivyoandikwa, ya kwamba, 

Hapana mwenyi haki, la, hata mmoja : 
11 Hapana aelewae, 
Hapana amtakae Mwenyiezi Mngu : 
12 Wamegeuka kulekea kando wote, wamekuwa wasi- 
ofaa pamoja ; 
Hapana afanyae vyema hata mmoja : 
13 Miyo yao ni kaburi lililo wazi : 
Kwa ndimi zao wametumia hila : 
Ushungu wa nyoka u katika midomo yao: 
14 Ambao makanwa yao yamejawa ni maapizo na 
mabungu : 


Google 


WARUMI 8 34] 


15 Nyayo zao zina mbio kumwaya damu: 

16 Makunguwazo na mashaka yamo ndiani mwao: 

17 Na ndia ya amani hawakuijua: 

18 Hapana hofu ya Mwenyezi Mngu mbele y 

mato yao. 

19 Twajua ya kwamba yale yote yasemwayo ni 
sharia, shama huwambia wale walio tini ya sharia: 
illi kwamba killa kanwa lifumbwe na dunia nzima 
kuletwa katika hukumu ya Mwenyiezi : 20 kwa 
maana, mbele yakwe hapana mwenyi muwili atakaeha- 
sibiwa kuwa mwenyi haki kwa ndia ya vitendo vya 
sharia: kwani ujuzi wa dhambi huja kwa ndia ya 
sharia 21 Illa sasa haki ya Mwenyiezi Mngu ime- 
kwisha fanywa wazi pasipokuwa na sharia, nayo imeshu- 
hudiwa ni ile sharia na wale manabii: 22 ni ile haki 
ya Mwenyiezi Mngu iliyo kwa ndia ya imani katika 
Jesu Masihi kwa wote waaminio, kwani hapana tafauti : 
23 kwani wamefanya dhambi wote, na utukufu wa 
Mwenyiezi Mngu hawaufikilii; 24 ni kupawa haki bure 
kwa neema a Sanaa kwa ndia ya ukombozi ulio katika 
Masihi Jesu: 25 ambae Mwenyiezi Mngu alitangulia 
kumweka awe upatanisho (makazi-ya-rehema), kwa 
ndia ya imani, katika damu yakwe, illi kuonyesha haki 

akwe kwa ajili ya masitahimilio, katika uvumilivu wa 

wenyiezi Mngu, ya zile dhambi zilizotangulia kufa- 
nywa: 26 kwa kufunua, nasema, wakati huu, haki 
yakwe: illi kwamba awe mwenyi haki, tena awe mpaji- 
wa-haki wa huyo aaminiye kwakwe Jesu, 27 Ku wapi 
basi kujisifu ? kulifungiwa nde. Kwa sharia gani? jee, 
ni kwa sharia ya vitendo? La, illa ni kwa sharia ya 
imani. 28 Basi twahasibu ya kwamba bin-Adamu 
hupawa haki kwa imani, pasipokuwa na vitendo vya 
sharia. 29 Auje, Mwenyiezi Mngu ni Mngu wa Maya- 
hudi tuu? Za, Yeye si Mngu wa hizo Taifa pia? Ehe, 
ni wa hizo Taifa pia: 30 basi kwamba Mwenyiezi 

Google 





842 WARUMI 4 


Mngu ni mmoja, nae atawapa haki wale wa tohara ka- 
tika imani, na wale wasio wa tohara kwa ndia ya ile 
imani. 31 Basi, jee, twaibatilisha sharia kwa ile imani ? 
Hasha : sivyo, lakini twaithubutisha ile sharia. 

4 BASI tusemeje, babaetu Iburahim amepata nini 
kwa ndia ya muwili? 2 Kwani kwamba Iburahim 
alipawa haki kwa ajili ya vitendo vyakwe, analo la kuji- 
sifia, lakini si mbele ya Mwenyiezi Mngu. 3 Kwani 
maandiko yasemaje? yasema, Iburahim aliamini Mngu, 
na imani yakwe ilihasibiwa kwakwe kuwa ni haki. 4 
Illa kwa yule atumikae, ujira wakwe hauhasibiwi kuwa 
ni kwa ndia ya ihisani, lakini ni kwa ndia ya deni. 5 
Illa kwa yule asiyetumika, illa ameamini kwakwe yule 
awapae madhalimu haki, imani yakwe yahasibiwa ku- 
wa ni haki. 6 Kama vile Daudi anenavyo baraka aliyo 
nayo bin-Adamu huyo, ambae Mwenyiezi Mngu amha- 
sibia kuwa na haki asipokuwa na vitendo, akasema, 

7 Heri ndao, ambao maasia yao yamesamehewa, 

Wale ambao madhambi yao yamefinik wa. 
8 Heri ndakwe mtu huyo ambae Bwana hamhasibu 
dhambi. 

9 Basi, jee, baraka hiyo i juu ya wale wa tobara tuu, 
au i juu ya wale wasio tohara pia? kwani twasema, 
Kwa Iburahim imani yakwe ilihasibiwa kuwa ni haki. 
10 Ilihasibiwaje? alipokuwa tohara au alipokuwa ha- 
jatahiriwa ? Sipo alipokuwa tohara, illa alipokuwa haja- 
tahiriwa: 11 nae aliipokea alama ya tohara, ni muhuri 
wa ile imani aliyokuwa nayo, rr kukaa hajatahiriwa : 
illi kwamba awe baba ya wale wote waaminio, waja 
kuwa katika kutotahiriwa, illi kwamba wahasıbiwe 
kuwa na haki; 12 tena awe baba ya tohara kwa wale 
ambao si wa tohara tuu, lakini zaidi wenda .kwa kufuata 
nyayo za ile imani ya babaetu Iburahim aliyo- 
kuwa nayo nae alikuwa hajatahiriwa. 13 Kwani ile 
ahadi waliyopawa Iburahim na uzazi wakwe, ya kwa- 


Google 


WARUMI 5 348 


mba atakuwa mrathi wa ulimwengu, haikum fikilia kwa 
ndia ya ile sharia lakini alipawa kwa ndia ya haki ya 
imani. 14 Kwani kwamba wale walio wa sharia ni 
kufanywa warithi, imani imebatilika, na ile ahadi ime- 
fanywa kuwa si ahadi tena: 15 kwani sharia huleta 
hasira: na hapo sharia isipokuwapo wala hapana kosa. 
16 Kwa ajili ya hayo hutoka katika imani We haki, 
ipate kuwa ya ndia ya neema: ile ahadi ipate kuwa 
na nguvu kwa kizazi chote: si kwa kile kilicho 
cha sharia tuu, lakini na iwe kwa kile kilicho 
cha imani ya Iburahim pia, ambae ndiye babaetu swi- 
swi sote, 17 (kama ilivyoandikwa, Nimekufanya wewe 
ni baba wa taifa nyingi) mbele yakwe yeye aliyemua- 
mini, ni Mngu, afufuae wafu, tena avitajae vitu a- 
mbavyo havikuwa kama ni vitu vilivyoko. 18 Ambae 
alishika matumaini, matumaini yalipopingwa, illi apate 
kuwa baba wa taifa nyingi, sawasawa na yale yaliyo- 
nenwa, nayo ni haya, Ndivyo uzao wako utakavyokuwa. 
19 Nae ali si mnyonge katika imani alihasibu muwili 
wakwe mwenyewe kama umekufa (alipokuwa amepata 
umri wakwe kama myaka mia), na ganzi la tumbo la 
Sara: 20 naam, akiitezama ile ahadi ya Mwenyiezi 
Mngu, hakufanya tashuishi kwa kutoamini, lakini aka- 
zidi kupata nguvu kwa imani, huku akimtukuza 
Mwenyiezi Mngu, 21 maana alijuvishwa hakika-haki- 
ka ya aa Mngu alichoahidi nae aweza kukifikiliza, 
22 Kwa ajili ya hayo ilihasibiwa kwakwe kuwa ni haki, 
23 Basi, hayo hayakuandikwa kwa ajili yakwe yeye 
tuu, kwamba ilihasibiwa kwakwe hivyo: 24 illa ni 
kwa ajili yetu swiswi pia, naswi tutahasibiwa vivyo, 
tukiamini kwakwe yeye aliyemfufua Jesu Bwana wetu 
kumtoa kwa wafu: 25 ambae alitolewa kwwa sadaka 
kwa ajili ya makosa yetu, nae alifufuliwa kwamba 
swiswi tuhasibiwe kuwa na haki. ZA 

5 BASI tukisha hasibiwa kuwa na haki kwa ajili 

Google 


344 WARUMI 5 


a imani yetu na tuwe na amani kwa Mwenyiezi Mngu 
kia Bwana wetu Jesu Masihi: 2 ambae kwa yeye tume- 
pata kuletwa kwa ndia ya imani tungie katika neema 
hii ambayo twasimama ndani yakwe, na kufurahi katika 
matumaini ya utukufu wa Mwenyiezi Mngu. 3 Walasi 
hayo tuu, illa twajifurahisha katika mateso pia : maana, 
twajua ya kwamba mateso huleta kuvumilia, 4 na 
kuvumilia kuleta kuthubutika, na kuthubutika huleta 
matumaini: 5 na matumaini hayatahayarishi: kwa 
maana, mapenzi ya Mwenyiezi Mngu yamekwisha 
miminwa na kutiwa ndani ya myoyo yetu ni Roho 
Mtakatifu ambae tumepawa swiswi. 6 Kwani hapo 
tulipokuwa hatuna nguvu wenyewe, wakati ulipotimia, 
Masihi akafa kwa ajili ya maasi. 7 Kwani ni shida 
mtu kufa kwa ajili ya mwenyi kutenda njema: kwani 
humkini kwa ajili ya mtu mwema mtu angesubutu 
kufa. 8 Illa Mwenyiezi Mngu ayadhihirisha ma- 
penzi yakwe mwenyewe kwetu aliyotupenda, kwa 
maana, tulipokuwa tukali wenyi dhambi, Masihi akafa 
kwa ajili yetu. 9 Basi zaidi sana tukisha pawa haki 
katika damu yakwe, tutaokolewa na zile ghadhabu 
za Mngu kwa yeye. 10 Kwani ikiwa hapo tulipokuwa 
maadui, tulipatanishwa na Mwenyiezi Mngu kwa mauti 
ya Mwanawe; zaidi sana, tukisha patanishwa tutao- 
kolewa katika uhai wakwe: 11 illa si hayo tuu, lakini 
twajifurahisha katika Mwenyiezi Mngu kwa Bwana 
wetu Jesu Masihi, ambae kwa yeye tumekwisha pokea 
kile kipatanisho sasa. 

12 Kwa ajili ya hayo, kama ilivyo kwa ndia ya mtu 
mmoja dhambi kungia ulimwenguni, na mauti nayo kwa 
ndia ya zile dhambi, na kama hivi mauti yakapita katika 
wana-Adamu wote, kwa maana walikuwa wamefanya 
dhambi wote: 13 kwani mbele ya ile sharia kuja dhambi 
zilikuwamo ulimwenguni: illa dhambi hazihasibiwi hapo 
sharia T 14 Na haya yote, lakini mauti ya- 

Google 





WARUMI 6 845 


katawala tangu Adamu hata Musa, hata juu ya wale 
ambao hawakufanya dhambi mfano mmoja na lile kosa 
la Adamu, ambae ndiye mfano wakwe yeye atakae- 
kuja baadae. 15 Lakini kipawa hakikuwa kama lile 
kosa lilivyokuwa. Kwani, kwamba wangi walikufa kwa 
kosa la mmoja, zaidi sana neema ya Mwenyiezi Mngu, 
na ukarimu katika neema ya bin-Adamu mmoja, Jesu 
Masihi, ukaongezeka kwa ajili ya hao wangi. 16 Na 
ule ukarimu haukuwa kama kwa ndia ya yule mmoja 
aliyekosa : kwani yale maamzi yalitokana na mmoja 
hata kufikilia hukumu yenyi adhabu: lakini hicho 
kipawa kilitokana na makosa mangi hata kufikilia 
kuhasibiwa haki. 17 Kwani,kwamba mauti yalitawala 
kwa sababu ya yule mmoja, kwa ajili ya kosa la yule 
mmoja: zaidi sana, wale wapokeao ungi wa neema na 
ungi wa ukarimu wa haki, watatawala katika uzima 
kwa ndia ya yule mmoja, nae ni Jesu Masihi. 18 Basi 
tena, kama We hukumu ilivyokuja juu ya watu wote kwa 
ndia ya kosa moja bata wakahukumiwa adhabu : ni 
vivyo hivyo kwa ndia ya kitendo kimoja cha haki mle 
kipawa kikawafikilia watu wote hata kikafikilia kuhasi- 
biwa haki kwenyi ubai. 19 Kwani kama wangi wali- 
vyofanywa kuwa ni wenyi dhambi kwa sababu ya maasi 
ya mtu mmoja, ni vivyo hivyo, kwa ajili ya kutii kwa 
mmoja, wangi watafanywa kuwa ni wenyi haki. 20 
Kisha sharia nayo ikangia, illi kwamba lile kosa lipate 
kuwa kubwa zaidi: kwani hapo madhambi yalipozidi, 
neema ikawa zaidi sana: 21 ili kwamba kama 
madhambi yalivyotawala kwa ndia ya mauti, ni vivyo 
hivyo neema itawale kwa ndia ya haki, ifikilie uzima 
wa milele, kwa ndia ya Jesu Masihi Bwana wetu. 

6 TUSEME nini basi? Jee, tudumu na dhambi, illi 
kwamba neema izidi sana? 2 Hasha. Swiswi tulioi- 
filia dhambi tutaishije tena mumo? 3 Hamjui ya 
kwam swigwi, kadiri yetu tuliobaputizwa na kutiwa 

ooge | 


346 WARUMI 6 


katika Jesu Masihi, tulibaputizwa hata kuyafikilia mauti 
yakwe? 4 Basi tulizikwa pamoja nae kwa ndia ya ule 
ubaputizi kufikilia mauti: illi kwamba, kama Masihi 
alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, 
na swiswi ni vivyo twendelee katika upya wa uhai. 5 
Kwani kwamba swiswi tumekuwa wenyi kuungwa nae 
katika mfano wa mauti yakwe, ni vivyo tutaungwa nae 
kwa mfano wa kufufuka kwakwe: 6 maana, twalijua 
neno hili, ya kwamba, nafusi yetu ya kale ilisalibiwa 
amoja nae, illi kwamba muwili wa dhambi uharibiwe, 
illi baadae tusiitumikie tena dhambi; 7 kwani yeye 
aliyekufa ameepukana nadhambi. 8 Basi, kwamba tuli- 
kufa pamoja na Masihi, twaamini ya kwamba tutaishi 
moja nae: 9 maana, twajua ya kwamba Masihi kwa 
apa amekwisha fufuliwa kutoka kwa wafu, hafi tena; 
mauti hayatawali juu yakwe tena. 10 Kwani vile alivyo- 
kufa, alizifilia dhambi mara moja basi: na vile aishivyo, 
yuaishi kwa Mwenyiezi Mngu. 11 Nanywi ni vivyo 
ihasibuni wenyewe kuwa mu wafu kwa zile dhambi, 
kisha mu hai kwa Mwenyiezi Mngu, katika Masihi 
Jesu. 

12 Basi msikubali dhambi kutawala ndani ya miwili 
yenu ipatikanayo ni mauti, msije mkaitii dhambi katika 
shauku zakwe: 13 wala msitangulize via vyenu vingie 
katika dhambi kama vyombo vya upotevu; illa mzitoe 
nafusi zenu muwe wa Mwenyiezi Mngu, kama walio hai 
waliotoka kwa wafu, na via vyenu viwe kama vyombo 

kutenda wema kwa Mwenyiezi Mngu. 14 Kwani 
dhambi hazitatawala juu yenu, kwani nyinywi hamu 
tini ya sharia, illa mu tini ya neema. 

15 N nini basi? tufanye dhambi kwa sababu hatu 
tini ya sharia illa tu tini ya neema? Hasha. 16 Ha- 
mjui ya kwamba, kwakwe yeye ambae mmeziweka nafusi 
zenu kuwa watumwa hata kutii, nyinywi mu watumwa 
wakwe yeye mumtiiye: kwamba ni utumwa wa dhambi 


Google 


WARUMI 7 347 


kufikilia mauti, au kwamba ni utumwa wa kutii kufiki- 
lia haki? 17 Illa Mwenyiezi Mngu nashukuriwe, kwa 
maana, kama mlivyokuwa watumwa wa dhambi, mlitii 
kwa myoyo yenu zile sharuti za mafunzo ambayo 
mlitiwa ndani yakwe; 18 tena mlipofanywa kuwa 
mahuru na naa kaa na dhambi, mkawa watumwa wa 
haki. 19 Nanena kwa ki-bin-Adamu, kwa sababu ya 
udhaifu wa miwili yenu: kwani kama mlivyotanguliza 
via vyenu viwe watumwa wa uchafu, na wa maasia hata 
wa na maasia; ni vivyo sasa vitangulizeni via 
vyenu viwe watumwa wa haki hata kuufikilia utakatifu. 
20 Kwani mlipokuwa watumwa wa dhambi mlikuwa 
mahuru kwa upande wa haki. 21 Wakati huo basi 
mlikuwa na matunda gani katika mambo hayo ambayo 
sasa mwayaonea haya ? kwani mwisho wa mambo hayo 
ni mauti. 22 Illa hivi sasa mkisha fanywa mahuru na 
kutokana na dhambi, na kuwa watumwa wa Mwenyiezi 
u, mnayo matunda yenu kuufikilia utakatifu, na 
mwisho nt uzima wa milele. 23 Kwani mshahara wa 
dhambi ni mauti; lakini kipawa chakwe Mwenyiezi 
Mngu ni uzima wa milele katika Masihi Jesu Bwana 
wetu, 

'7 HAMJUI, ndugu zangu (kwani nanena na hao 
waijuao ile sharia), ya kwamba sharia humtawala mtu 
wakati atakaokuwa yu hai? 2 Kwani yule mwanamke 
aliye na mumewe, amefungwa ni sharia kwa yule mume 
wakati atakaokuwa yu Ba illa kwamba mumewe 
amekufa, amefunguliwa katika ile sharia ya mume. 
8 Basi kwamba yeye alikuwa na mume mwengine 
wakati mumewe yu e ataitwa mzinifu; illa mumewe 
akifa ametoka katika ile sharia, hata yeye si mzinifu, 
ajapoolewa ni mume mwengine, 4 kai ajili B ia 
hayo, ndugu zangu, na nyinywi pia mlifanywa ku 
ile sharia kwa ndia ya muwili wa Masihi, mpate kuwa 
na m Waua maana, ni kwa ajili ya huyo aliyeinuli- 


848 WARUMI 7 


wa kutoka kwa wafu, illi kwamba tupate kumzalia 
Mwenyiezi Mngu matunda. 5 Kwani tulipokuwa kati- 
ka hali ya muwili, hizo shauku zenyi dhambi zilizoku- 
wa kwa ndia ya sharia, zikatenda ndani ya via vyetu 
hata kuzaa matunda ya mauti. 6 Illa sasa tumetolewa 
katika sharia, kwa maana tulikufa kwa ile iliyotuzuia : 
hata ikawa swiswi kutumika katika upya wa roho, si 
katika ukuukuu wa maandiko. 

7 Tusemeje basi? Jee, sharia ni dhambi? Hasha. 
Lakini singejua dhambi isipokuwa kwa ndia ya sharia, 
kwani singejua tamaa, isipokuwa kwa ile sharia kunena, 
Usitamani: 8 illa dhambi, kwa kule kupata nafasi, 
ikatenda ndani yangu tamaa za killa aina kwa ndia ya 
yale mausio: kwani pasipokuwa na ile sharia dhambi 
imekufa. 9 Na mimi nalikuwa hai hapo kwanza 

ipokuwa na sharia: illa yalipokuja yale mausio, 
dhambi ilihuika, na mimi nikafa; 10 na yale mausio 
ambayo yalikuwa kwa ajili ya uhai, hayo nikayaona 
kuwa ya mauti: 11 kwani ile dhambi, kwa kupata 
nafasi, kwa ndia ya yale mausio, ilinidanganya mimi, 
kisha ikaniua kwa ndia iyo hiyo. 12 Kwa ajili ya hayo 
ile sharia ni takatifu, na yale mausio ni matakatifu, 
tena ni ya haki, kisha ni mema. 13 Jee, yale yaliyo 
mema yalikuwa kwangu mauti? Hasha. Lakini dha- 
mbi, illi ipate funuliwa kuwa ni dhambi, kwa kutenda 
mauti kwangu kwa ndia ya yaliyo mema: illi kwamba 
dhambi iwe Thambi sana kwa ndia ya yale mausio. 14 
Kwani twajua ya kwamba sharia ni ya rohoni, illa mimi 
ni wa muwilini, nimeuzwa tini ya dhambi. 15 Kwani 
e nitendayo siyatambui : kwani siyatendi yale niyata- 

ayo: illa yale niyatukiayo ndiyo niyafanyayo. 16 Illa 
nikiyafanya hayo ambayo siyataki, naikubali ile sharia 
kuwa ni njema. 17 Basi sasa, si mimi nafusi yangu tena 
niyatendae hayo, lakini ni ile dhambi iliyoketi ndani 


yangu rE a 18 Kwani najua sana ya kwamba 
JOOgIC 


WARUMI 8 349 


ndani yangu, maana, ndani ya nyama ya muwili wangu, 
hakikai kitu chema: kwani kutaka mimi nataka, illa 
kutenda yaliyo mema sipati. 19 Kwani yale mema ni- 
yatakayo hayo siyafanyi: lakini yale maovu nisiyoyataka, 
ni hayo niyatendayo. 20 Illa ikiwa nafanya yaleyale 
nisiyoyataka, 81 mimi nafusi yangu tena niyatendae, illa 
ni dhambi iliyoketi ndani yangu Uiyoyatenda. 21 Kwa 
ajili ya hayo basi nimeona sharia hii, ya kwamba, 
kwangu mimi, nitakae kutenda. mema, uovu u nami 
po. 22 Kwani naifurahia ile sharia ya Mwenyiezi 
Pea kwa ndani ya nafusi yangu: 23 illa nimeona 
sharia ya namna nyengine katika via vyangu, ipiganayo 
vita na ile sharia ya akili zangu, kisha imeniteka nyara 
na kuniweka tini ya ile sharia ya dhambi iliyo katika 
via vyangu. 24 A mimi! jinsi nilivyo mtu dhaifu! ni 
nani atakaenitoa nitoke katika muwili wa mauti 
haya? 25 Namshukuru Mwenyiezi Mngu, kwa Jesu 
ihi Bwana wetu. Basi hivi mimi nafusi yangu 
na akili zangu naitumikia sharia ya mpi illa kwa 
nyama ya muwili wangu natitumikia ile sharia ya 
dhambi. , 

8 SASA basi, kwa ajili ya hayo, hapana hukumu 
iwayo yote juu ya wale walio katika Masihi Jesu. 2 
Kwani ile sharia ya Roho ya ubai katika Masihi Jesu 
imeniata huru katika ile sharia ya dhambi na mauti. 8 
Kwani yale yasiyowezekana kwa sharia, kwa maana, ili- 
kuwa ni dhaifu kwa jinsi ya muwili, Mwenyiezi Mngu, 
kwa kumtuma Mwanawe khasa kwa mfano wa muwili 
ulio wa dhambi, tena awe sadaka kwa ajili ya dhambi, 
akaihukumu dhambi katika muwili: 4 ili kwamba 
mausio ya sharia yatimizwe ndani yetu swiswi, tusio- 
kwenda kwa kufuata mambo ya muwili, lakini kufuata 

ale ya roho. 5 Kwani wale waufuatao muwili hufi- 
Kiri mambo ya muwili, illa wale wafuatao roho hufikiri 
yale Ya 6 Kwani kule kufikiri ya muwili ni 


850 WARUMI 8 


mauti : lakini kufikiri ya roho ni uhai tena ni amani: 
7 kwa kuwa kufikiri ya muwili ni kuteta na Mngu : kwa 
kuwa si kunyenyekea sharia ya Mwenyiezi Mngu, wala 
haimkini kunyenyekea: 8 na wale walio katika muwili 
hawawezi kumridhisha Mn 9 Illa nyinywi hamu ka- 
tika muwili, lakini mu katika robo, ikiwa Roho ya Mngu 
kuketi ndani yenu. Illa mtu awae yote akiwa hana 
Roho wa Masihi, huyo si wakwe kabisa. 10 Na Masihi 
akiwa ndani yenu, muwili umekufa kwa sababu 
dhambi, illa roho ni uhai kwa sababu ya haki. 11 Illa 
ikiwa Roho yakwe yeye aliyemfufua Jesu kumtoa kwa 
wafu, kuketi ndani yenu, yeye aliyemfufua Masihi Jesu 
kumtoa kwa wafu ataihuisha na miwili yenu ipatikana- 
yo ni mauti, kwa ndia ya Roho yakwe iketiyo ndani 
enu, 
ji 12 Basi kwa ajili ya hayo, ndugu zangu, tu wadeni, 
si kwa muwili, kuishi kwa mambo ya muwili: 13 kwa- 
ni ikiwa mwaishi kwa mambo ya muwili mwendelea 
kufa : illa mkiviua vitendo vya muwili kwa roho mta- 
kuwa hai. 14 Kwani wote kadiri ya wale walioo- 
ngozwa ni Roho ya Mngu, hao ndio wana wa Mngu. 15 
wani hamkuipokea roho ya utumwa tena "fikiktayo 
hofu: lakini mmeipokea roho ya kukubaliwa-kuwa-wana, 
ambayo kwa hiyo twapiga unyende, twasema, Ee Baba, 
Babaetu. 16 Roho mwenyewe nae ashuhudia pa- 
moja na roho zetu ya kwamba tu wana wa Mngu: 17 
ikiwa tu wana, basi tu warithi; warithi wa Mngu, wari- 
thi pamoja na Masihi: ikiwa twateswa pamoja nae, illi 
kwamba tutukuzwe naswi pamoja nae. 

18 Kwani nahasibu ya kwamba mateso ya wakati 
huu wa sasa hayasitahili kufananishwa na ule utukufu 
utakaofunuliwa kwetu swiswi. 19 Kwani maangalizi 
yakwe uumbaji hungojea ufunuo wa wana wa Mwe- 
nyiezi Mngu. 20 Kwani ule uumbaji uliwekwa tini ya 


udanganyifu, si kwa kutaka wenyewe, lakini ni kwa 
OOIE 


WARUMI 8 351 


ajili ya yeye aliyeuweka hivyo, 21 katika tumaini ya 
kwamba ule uumbaji wenyewe nao utafanywa kuwa huru 
kutoka katika ule utumwa wa uharibifu, uufikilie uhuru 
wa utukufu wa wana wa Mwenyiezi Mngu. 22 Kwani 
twajua ya kwamba uumbaji mzima huugua pamoja na 
kuona utungu pamoja hata hivi sasa. 23 Wala si hayo 
tuu, lakini na swiswi wenyewe pia tulio na hep fat w M 
ya Roho, hata swiswi wenyewe twaugua ndani ya na- 
fusi zetu, tukikungojea kukubaliwa-kuwa-wana u, 
maana, ni ukombozi wa miwili yetu. 24 Kwani tulio- 
kolewa kwa matumaini : illa matumaini yaonekanayo 
si matumaini: kwani n nani akitarajiye kile akio- 
nacho? 25 Illa tukikitaraji kile ambacho hatukioni, 
twakingojea kwa kusubiri. 

26 Tena yule Roho hutusaidia unyonge wetu vivyo 
hivyo : kwani hatujui kuomba Mngu kwa jinsi itupa- 
savyo: lakini yule Roho mwenyewe hutuombea kwa 
uuguzi usiowezekana kutamkwa: 27 na yeye atafutae 
katika myoyo ajua nia ya Roho jinsi ilivyo, kwa kuwa 
yuawaombea watakatifu kwa mfano wa nia ya Mngu. 
28 Naswi twajua ya kwamba mambo yote hutenda 
pamoja kwa kuleta mema kwa wale wampendao Mwenyi- 
ezi Mngu, kwa wale walioitwa mfano wa makusudi yakwe. 
29 Kwa kuwa wale aliowajua mbele, alitangulia kuwa- 
taua illi wafananishwe na sura za Mwanawe, hata yeye 
awe mzaliwa wa kwanza katika ndugu wangi: 30 na 
wale aliotangulia kuwataua, hao ikawa ni kuwaita: na 
wale aliowaita, hao ikawa ni kuwahasibia haki: na wale 
aliowahasibia haki, hao ikawa ni kuwatukuza. 

31 Tuseme nini basi kuliko mambo hayo? Mwenyi- 
ezi Mngu akiwa upande wetu, n nani aliye juu yetu? 
32 Yeye asiyemhurumia Mwanawe, Mwanawe khasa, 
lakini alimtoa kwa ajili yetu swiswi sote, ataataje na 
kutupa swiswi vitu vyote bure pamoja nae? 33 N 
nani ama. kz wateule wa Mngu kwa lolote? 


352 WARUMI 9 


Jee, ni yeye Mngu awahasibiae haki? 34 N nani ata- 
kaehukumu hukumu ya adhabu? Jee, ni Masihi Jesu 
aliyekufa? Naam, afudhali, yeye aliyefufuliwa kutoka 
kwa wafu, ambae yuko upande wa mkono wa kuume 
wa Mwenyiezi Mngu, tena ndiye atuombeae swiswi. 
35 N nani atakaetutenga na mapenzi ya Masihi? Jee, 
ni mateso, au taabu, au adha, au ndaa, au utupu, au 
khatari, au upanga? 36 Kama yalivyoandikwa, ya 
kwamba, 
Kwa ajili yako twauwawa mtana kutwa: 
Twahasibiwa kuwa tu kondoo wa kutindwa. 

37 Lakini katika mambo haya yote twashinda na 
zaidi kwa ndia ya yeye aliyetupenda. 38 Kwani najua 
hakika-hakika ya kwamba mauti wala uhai, wala 
malaika, wala nguvu za enzi, wala mambo ya sasa, wala 
mambo yajayo, wala uwezo, 39 wala kilichotukuka, 
wala kilicho na kina, wala kilichoumbwa chengine ki- 
wacho chote, hakitaweza kututenga na mapenzi ya 
Mwenyiezi Mngu yaliyo ndani ya Masihi Jesu Bwana 
wetu. 

9 NASEMA kweli katika Masihi, sisemi uongo, nia 
yangu nayo hunishuhudia pamoja nami katika Roho 
Mtakatifu, 2 ya kwamba nna majonzi makubwa, na 
maumivu yasiyo na ukomo moyoni mwangu. 3 Kwani 
ningetaka kwamba mimi mwenyewe niwe haramu, ku- 
tolewa katika Masihi kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa 
zangu kwa jinsi ya muwili: 4 ambao ni Waisiraeli 
hao, ambao kufanywa-kuwa-wana ni kwao, na ule 
utukufu ni wao, na yale maagano ni yao, na kule 
kupawa sharia ni kwao, na ile ibada ya Mwenyiezi Mngu 
ni yao, na zile ahadi ni zao; 5 ambao wale mababa ni 
yao, ambao na kwao alitoka Masihi kwa jinsi ya mu- 
wili, aliye juu ya mambo yote, Mngu ahimidiwae milele. 
Amina. 6 Illa haiwi kwamba neno la Mwenyiezi Mngu 
limepomoka, Kwani wale wote walio wa Isirael si 


Google 


WARUMI 9 853 


wote Isiraeli: 7 wala si wote walio wana kwa ajili ya 
kuwa kizazi cha Iburahim: lakini, Katika Isaaka kitaitwa 
kizazi chako. 8 Maana, si wana walio kwa jinsi ya mu- 
wili walio wana wa Mwenyiezi Mngu: lakini wana wa 
ahadi wahasibiwa kuwa kizaz, 9 Kwani neno hili ni 
neno la ahadi, Kama wakati uu huu ntakuja, na Sara 
atapata mwana, mwanamume. 10 Tena, sı hayo tuu, 
lakini Rebeka nae akisha tukua mimba ya mmoja, nae 
ni yeye babaetu Isaaka—11 kwani kabula hawajazali- 
wa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, 
illi kwamba makusudi ya Mwenyiezi Mngu katika kule 
kutaua yasimame, si ya kazi, lakini ya yule aitae, 12 ye- 
ye Rebeka aliambiwa neno hili, Huyo mkubwa atamtu- 
mikia huyo mdogo. 13 Vivile kama ilivyoandikwa, 
Jakubu nimempenda, illa Esau nimemtukia. 

14 Tuseme nini basi? Kuna uovu kwa Mwenyiezi 
Mngu? La. 15 Kwani amwambia Musa, Ntamrehe- 
mu huyo nimrehemuye, nami ntamhurumia huyo ni- 
mhurumiae. 16 Basi hivi si ya yule atakae, wala ya 
yule apigae mbio, lakini ni ya Mngu arehemuye. 17 
Kwani yale maandiko yaleta kabari za Farau, hsvi, 
Nalikusimamisha wewe kwa ajili ii hii, nipate onyesha 
uwezo wangu ndani yako wewe, tena aha e jina langu 
lipate tangazwa katika nti yote. 18 Basi hivi yua- 
mrehemu huyo amtakae, na yule amtakae huyo akamfa- 
nya kuwa mgumu. 

19 Basi utaniuliza, Ilikuwaje yeye hata akatuonea 
makosa? Kwani n nani atakaempinga makusudio ya- 
kwe? 20 La,sivyo,ewe bin-Adamu, wewe u nani umji- 
buye Mwenyiezi Mngu ? Jee, kitu kile kilichoumbwa 
chaweza kumwambia huyo mwenyi kukiumba neno 
hili, Kwani kunifanya namna hii? 21 Au jee, yule 
mfinanzi hana nguvu juu ya ule udongo, katika pumba 
ile moja kufanya kipande kimoja kiwe chombo cha 
hishima, na kipande chengine kiwe chombo kisicho 

Google n 


854 WARUMI 9 


hishima? 22 N nini, ikiwa Mwenyiezi Mngu, kwa 
kutaka kuonyesha ghadhabu zakwe, na kujuvisha kule 
kuweza kwakwe, akatukuana kwa uvumilivu mwingi na 
vile vyombo vya ghadhabu vilivyofanywa tayari kwa 
uharibifu: 23 illi kwamba ajuvishe ubora wa utukufu 
wakwe juu ya vile vyombo vya rehema, ambavyo alita- 
ngulia kuvitengeza kwa kufikilia utukufu, 24 maana 
ni swiswi, tulioitwa ni yeye, sio watokao katika Maya- 
hudi tuu, lakini watokao katika hizo Taifa nazo 
pia? 25 Kama alivyosema katika chuo cha Hosea 
tena, 
Ntawaita wale kuwa watu wangu, wasiokuwa watu 
wangu ; 
Na yeye asiyeitwa mpenzi, ntamwita mpenzi. 
26 Tena itakuwa pahali hapo walipoambiwa neno 
hili, Nyinywi si watu wangu, 
Hapo wataitwa wana wa Mngu aliye hai. 

27 Isalia nae atoa sauti juu ya Isiraeli, hivi, Ikiwa 
hisabu ya wana wa Isiraeli kuwa kama mtanga 
wa bahari, ni baki yao itakayookoka: 28 kwani 
Bwana atatimiliza neno lakwe juu ya nti, akimaliza 
na kulikata. 29 Tena kama Isaia alivyotangulia 
kunena, 

Kama si yeye Bwana wa Sabaothu kutuatia swiswi 
kizazi, 

Tungalikuwa kama Sodom, tungalifananishwa na 
Gomora. 

30 Tuseme nini basi? Ya kwamba wale watu wa 
hizo Taifa wasioiandama haki wakaipata haki, illa ni 
ile haki iliyo ya imani: 31 illa Isiraeli, wakiiandama 
ile sharia ya haki, hawakuifikilia ile sharia. 32 Jee, 
ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawakutafuta 
kwa ndia ya imani, lakini kama itakayopatikana kwa 
vitendo. Walikunguwaa na lile jiwe likunguwazalo ; 
83 vivile kama ilivyoandikwa, 

Google 


WARUMI 10 856 


Mimi hapa, naweka katika Zioni jiwe la kukungu- 
waza na mwamba wa makunguwazo : 
Nae atakaeamini kwakwe hataaibishwa, 

10 NDUGU zangu, mapendeleo ya moyo wangu na 
kuomba kwangu kwa M wenyiezi Mngu kwa ajili ya hao, 
ni neno hili, waufikilie wokofu. 2 Kwani nawashuhudia 
wao ya kwamba wana wivu wa Mngu, lakini si katika 
ujuz. 3 Kwani wakiwa hawakuijua ile haki ya Mwe- 
nyiezi Mngu, wakitafuta kuithubutisha haki yao we- 
nyewe, hawakujitia wenywe tini ya haki ya Mwenyiezi 
Mngu. 4 Kwani Masihi ni utimilifu wa sharia kwa kufi- 
kilia haki kwa killa mwenyi kuamini. 5 Kwani Musa 
aandika ya kwamba yule bin-Adamu afanyae ile haki 
ipatikanayo kwa sharia, ataishi katika hiyo. 6 Illa ile 
haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, Usiseme 
moyoni mwako, N nani atakaekwea kwenda mbinguni ? 
(maana, ni kumleta Masihi aje tini:) 7 au, N nani 
atakaeshuka kwenda kuzimu? (maana, ni kumuinua 
Masihi atoke kwa wafu.) 8 Lakini yinena nini? 
Yanena hivi, Lile neno li karibu nawe, katika kanwa 
lako na katika moyo wako: maana, ni neno la imani 
tulihubirilo: 9 nalo ni hili, ya kwamba, ukiwa utamkiri 
Jesu kwa kanwa lako kuwa ndiye Bwana, tena kuamini 
katika moyo wako ya kwamba Mwenyiezi Mngu amemu- 
inua kumtoa kwa wafu, utaokoka: 10 kwani kwa moyo 
mtu huamini aifikilie haki, na kwa kanwa hukiri au- 
fikilie wokofu. 11 Kwani maandiko yanena, Awae 
yote atakaeamini kwakwe hataaibishwa. 12 Kwani 
hapana tafauti katika Yahudi na Yunani: kwani 
Bwana yeye huyo mmoja ni Bwana wa wote, ni tajiri 
kwa wote watakaomlingana: 13 kwani, Awae yote 
atakaelingana jina la Bwana ataokoka. 14 Jee, wata- 
mlinganaje yeye ambae hawajaamini kwakwe? nao 
wataaminije kwakwe yeye ambae hawajamsikia? nao 
watasikiaje za mhubiri? 15 Jee, watahubirije 

Google 


256 WARUMI 11 


wasipotumwa? vivile kama ilivyoandikwa, A! jinsi 
yalivyo mazuri maguu ya wale waletao habari njema 
ya mambo mema ! 

16 Lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa- 
ni Isaia anena, Bwana, n nani aliyeiamini habari yetu ? 
17 Basi hivi imani kuja kwa ndia ya kusikia, na kusi- 
kia kuja kwa ndia ya neno lakwe Masihi, 18 Basi, 
nauliza, Jee, hawakuisikia ? Ehe, kweli, 

Sauti yao ilitoka na kuenea nti yote; 
“Na maneno yao yalifika hata nta za ulimwengu. 

19 Lakini nauliza, Jee, hawakujua Isiraeli ? Sia 
kwanza, yuanena, 

Mimi ntawatia nyinywi wivu kwa isiyokuwa taifa, 
Ntawakasiri kwa taifa isiyo na akili. 

20 Kisha Isaia nae ni mthubutifu sana, na kunena, 
Nalipatikana ni watu wasionitafuta : 
Nikawa dhahiri kwa wale wasioniuliza, 

21 Illa juu ya Isiraeli anena, Mtana kutwa nalinyosha 
mikono yangu kwa watu wasiotii, wenyi kinyume. 

11 BASI nauliza, Jee, Mwenyiezi Mngualiwasukumia 
mbali watu wakwe? La. Kwani mimi nami ni Mu- 
isiraeli, katika kizazi cha Iburahim, na wa kabila ya 
Benjamin. 2 Mwenyiezi Mngu hakuwasukumia mbali 
watu wakwe aliowajua mbele. Au hamjui yale yaliyo- 
nenwa ni maandiko juu ya Elija ? jinsi alivyomuombao- 
mba Mwenyiezi Mngu juu ya Waisiraeli, 3 akisema, Ewe 
Bwana, wamewaua manabii wako, wameyaporomosha 
madhabahu yako: nami nasalia peke yangu, nao wata- 
futa uhai wangu. 4 Lakini jawabu ya Mngu humwa- 
mbiaje? Humwambia, Nimeisazia nafusi yangu watu 
alifu sabaa, wale wasiopiga goti kwa Baal. 5 Basi ni 
vivyo hivyo majira haya ya sasa nayo, iko baki iliyo 
katika kutaua kwa neema. 6 Illa kwamba ni kwa 
neema, haikuwa kwa vitendo tena: au hapo neema 
baikuwa neema. 7 N nini basi? Kile ambacho 

Google 


WARUMI 11 357 


Isiraeli alikuwa akikitafuta, hicho hakukipata : illa hao 
waliotauliwa walikipata, na wengine walifanywa wawe 
wagumu: 8 vivile kama ilivyoandikwa, Mwenyiezi 
Mngu aliwapa roho ya usingizi mzito, mato kwamba 
wasione, na masikio kwamba wasisikie, hata siku hii 
ya leo. 9 Na Daudi anena, 

Meza yao na iwe ni tanzi, tena iwe ni mtambo, 

Tena iwe ni kunguwazo, tena iwe ni malipo kwao: 

10 Mato yao yatiwe kiza, wasipate ona, 

Uwainamishe maungo siku zote. 

11 Basi nanena, Jee, walikunguwaa illi waanguke 
kabisa? Hasha: lakini kwa kosa lao, wokofu umewa- 
fikilia watu wa hizo Taifa, ili wao watiwe wivu. 
12 Haya basi, ikiwa kuanguka kwao ni utajiri wa 
ulimwengu, na kupunguka kwao ni utajiri wa watu wa 
hizo Taifa, jee, si zaidi sana kujaa kwao? 

13 Illa nanena na nyinywi mlio watu wa hizo Taifa, 
Basi, kadiri ya mimi kuwa mtume kwa hizo Taifa, 
naitukuza kazi yangu: 14 ningawa nipate kwa yoyote 
kuwatia wivu hao walio wa damu moja nami, na kuwa- 
okoa watu myongoni mwao. 15 Kwani ikiwa kutupwa 
nde kwao ni kipatanisho kwa ulimwengu, jee, kukuba- 
liwa kwao kutakuwa n nini? kutakuwa ni uhai kutoka 
kwa wafu. 16 Tena malimbuko yakiwa matakatifu, 
pumba yote ni vivyo: tena shina likiwa takatifu, 
matawi nayo ni vivyo. 17 Illa ikiwa matawi mengine 
kuvundwa kabisa, na wewe, nawe ulikuwa u mzeituni 
mwitu, ulipatikwa kati yao, kisha ukawa mshirika 
pamoja nao wa lile shina na unono wa ule mzeituni - 
18 usijisifu juu ya matawi: au ikiwa wajisifu, si wewe 
utukuae shina, illa ni shina likutukualo wewe. 19 Basi, 
utasema, Matawi yalivundwa illi kwamba mimi nitiwe, 
20 Vyema; yalivundwa ni kutoamini kwao, na wewe 
wasimama kwa imani yako. Usiwe na nia ya kiburi, illa 
uche: 21 kwani ikiwa Mwenyiezi Mngu hakuyahurumia 


358 WARUMI 11 


matawi yale ya asili, wala hatakuhurumia wewe. 
22 Huo ndio, upole na ukali wa Mngu: kwa wale 
walioanguka, ukali: illa kwako wewe upole wa Mngu, 
ikiwa wewe kudumu katika upole wakwe: ikiwa sivyo, 
hata wewe nawe utakatiliwa mbali. 23 Na wao nao 
pia, ikiwa hawadumu katika kutoamini kwao, watapati- 
kwa, kwani Mwenyiezi Mngu yuaweza kuwapatika 
tena. 24 Kwani ikiwa wewe uliyekatwa na kutolewa 
katika ule uliokuwa mzeituni-mwitu kwa asili, kisha, 
ukapatikwa, kwa ndia isiyo ya asili, na kutiwa katika 
mzeituni mwema: jee, hawatatangulia wao,ambao ni ma- 
tawi ya asili, kupatikwa katika mzeituni wao wenyewe? 
25 Kwani sitaki, ndugu zangu, nyinywi kukosa 
kuijua siri hii, illi isiwe nyinywi kuwa wenyi akili kwa 
nafusi zenu wenyewe, ya kwamba ugumu kwa sehemu 
umewafikilia Isiraeli, hata kujaa kwao hizo Taifa kuti- 
mie; 26 hivi Isiraeli yote itaokoka: vivile kama 
ilivyoandikwa, 
Mwokozi atakuja kutoka Zioni; 
Atamuondolea Jakubu matukizo ya Mngu: 
27 Na haya ni maagano yangu katikati ya mimi na 
wao, 
Hapo nitakapowaondolea dhambi zao. 
28 Kwa jinsi ya hii habari njema wamekuwa maadui 
kwa ajili yenu: illa kwa jinsi ya huko kutauliwa 
wamekuwa wapenzi kwa ajil ya wale mababa. 
29 Kwani vile vipawa na huo mwito wa Mwenyiezi 
Mngu havina kujutiwa. 30 Kwani kama nyinywi 
zamani mlivyokuwa bamkumti Mwenyiezi Mngu, 
illa sasa mmerehemewa kwa kutotii kwao, 31 ni 
vivyo hivyo na wao sasa wamekuwa wasiotii, illi kwamba 
kwa kurehemewa kwenu nyinywi, wao nao wapate 
rehemewa. 32 Kwani Mwenyiezi Mngu amewafunga 
wote pamoja katika kutotii, illi kwamba apate kuware- 
hemu wote, 


Goosle 


WARUMI 12 359 


33 A! kina cha utajiri na cha hikima na cha ujuzi 
wa Mngu ! jinsi hukumu zakwe zisivyojulikana na ndia 
zakwe zisivyotafutika! 34 Kwani n nani aliyejua nia 
ya Bwana? au n nani aliyekuwa mshauri wakwe? 
35 au n nani aliyemkirimu yeye kwanza, nae atalipiwa 
tena hicho? 36 Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwa- 
kwe, kisha vi kwa ndia yakwe, tena vyarudi kwakwe. 
Mbwakwe utukufu milele. Amina. 

12 BASI nataka sana kwenu nyinywi ndugu zangu, 
kwa huruma za Mwenyiezi Mngu, musongeze miwili 
pa iwe sadaka iliyo hai, iyo takatifu, ipendekezayo 

wa Mwenyiezi Mngu, ndiyo ibada yenu ifaayo. 2 Na- 
nywi msifananishwe nafusi zenu na mambo ya zamani 
hizi: lakini mubadilishwe kwa kufanywa upya akili 
zenu, mpate yajua sana yale mapenzi ya M wenyiezi 
Mngu yale yaliyo mema, yaliyokubalika, yaliyo mati- 
milifu. 


3 Kwani nanena katika ile neema niliyopawa, na- 
mwambia killa mtu aliye myongoni mwenu, asifikirie 
nafusi yakwe zaidi ya yale yampasayo kufikiri: lakini 

ajifikirie kwa kiasi, vivile kama Mwenyiezi Mngu 
- alivyomgawanyia killa mtu kiasi chakwe cha imani. 
4 Kwani ni vivile kama katika muwili mmoja tulivyo 
na via vingi, na via hivi vyote havina kazi moja: 
5 swiswi ni vivyo, tulio wangi, tu muwili mmoja katika 
Masihi, tena tu via killa mmoja kwa mwenziwe. 
6 Tena tuna vipawa mbalimbali, sawasawa na ile 
neema tuliyopawa swiswi, kwamba ni ujumbe, na 
tuhubiri sawasawa na kiasi cha imani yetu: 7 au 
utumishi, na tutumike katika utumishi wetu: au yeye 
afunzae natumike katika kufunza kwakwe: 8 yeye 
aonyae, natumike katika kuonya kwakwe: awapae watu 
nape kwa ukarimu : yeye aamrishae namrishe kwa bidii : 
yeye amhurumiae mwenziwe namhurumie kwa furaha. 
9 Mapenzi na yasiwe na unafiki. Iwani wenvi kuzira 


Google 


360 WARUMI 13 


kiovu: kilicho chema shikamanani nacho. 10 Kape- 
ndaneni kwa wema killa mtu na mwenziwe katika 
mapenzi yapasayo ndugu: wenyi kutangulizana we- 
nyewe kwa wenyewe katika hishima: 11 si walegevu 
katika bidii yenu: wenyi kuwaka moto katika roho 
zenu: wenyi kumtumikia Bwana: 12 wenyi kufurahi 
katika matumaini : wenyi kusubiri mkiwa na mateso: 
wenyi kudumu sana katika kuomba Mngu: 13 wenyi 
kufanya tangizo kwa uhitaji wao watakatifu: wenyi 
kujibidiisha na kuwakaribisha wageni. 14 Wabarikie 
bao wawaudhio nyinywi: kabarikieni wala msiapize. 
15 Furahini pamoja na hao wafurahio: kalieni na hao 
waliao. 16 Nuiani nia moja nyinywi kwa nyinywi. 
Msiweke nia zenu katika yale yaliyotukuka, lakini 
muridhike na hao walio mazi. kandi A Msiwe wenyi 
akili kwa nafusi zenu wenyewe. 17 Msimlipe mtu 
awae yote uovu kwa uovu. Muwe wenyi kutangulia 
kutengeza mambo mema mbele za watu wote. 18 Iki- 
yamkinika, kwa upande wenu, muwe na amani pamoja 
na wana-Adamu wote. 19 Msitafute kisasi, wapenzi 
wangu, lakini afudhali iatie ghadhabu ya Mngu nafasi: 
kwani imeandikwa, Kisasi ni changu mimi, mimi 
ntalipa, anena Bwana. 20 Lakini adui wako akiwa na 
ndaa, mpe chakula: akiwa na kiu, mpe maji ya kunwa: 
kwani katika kufanya hivyo utamtweka na kuongeza 
makaa ya motojuu ya kitwachakwe. 21 Isiwe nyinywi 
kushindwa ni uovu, lakini kaushindeni ule uovu kwa 
wema. 

13 KILLA mwenyi uhai nawe tini ya wenyi kuta- 
wala walio juu yakwe : kwani hapana mwenyi kutawala 
asiyetokana na Mngu: na yule mwenyi kutawala ali- 
yeko amewekwa ni Mngu. 2 Kwa ajili ya hayo, yule 
atakaeshindana na yule mwenyi kutawala huyashikia 
kinyume yale maagizo ya Mwenyiezi Mngu: nao washi- 
kiao kinyume watajipatia hukumu wenyewe. 8 Kwani 


Google 





WARUMI 18 861 


wale mahakimu si utisho kwa ile kazi njema, lakini 
kwa ile mbaya. Nawe wataka usiche yule mwenyi 
kutawala? fanya lililo jema, nawe utapata sifa kwa 
huyo mwenyi kutawala. 4 Kwani ni mtumishi wa 
Mngu kwako wewe kwa ajili ya wema. Illa ikiwa wewe 
kufanya lililo baya, uche: kwani hautukui ule upanga 
pasipokuwa na sababu: kwani ni mtumishi wa Mngu, 
mwenyi kulipa kisasi kwa ghadhabu, kwakwe yule 
atendae lililo baya. 5 Ndipo ipasapo, muwe tini ya 
amri, si kwa sababu ya ile ghadhabu tuu, lakini na kwa 
ajili ya nia pia. 6 Kwani ni kwa sababu hii mwatoa 
na kodi: kwani ni watumishi wa Mngu, wenyi kudumu 
siku zote katika neno lilo hilo. 7 Lipani kwa wote 
kile kipasacho: kodi kwa yule impasae kodi: ushuru 
kwa yule umpasae ushuru: khofu kwa yule impasae 
khofu : hishima kwa yule impasae hishima. 

8 Msiwiwe ni mtu kitu kiwacho chote, illa neno hili 
kupendana nyinywi kwa nyinywi: kwani huyo ampendae 
mwenziwe amekwisha itimiza sharia. 9 Kwani neno 
hili, Usizini, Usiue, Usiibe, Usikitamani kitu cha mwe- 
nazio, tena yakiwako maagizo mengine, yamejimlishwa 
katika neno hili, nalo ni hili, Utampenda mwenzio kama 
upendavyo nafusi yako. 10 Yale mapenzi hayatendi 
kilicho kibaya kwa mwenziwe : basi utimilifu wa ile 
sharia ni yale mapenzi. 

11 Tena neno hili, tu hali ya kuujua ule wakati, ya 
kwamba sasa ni saa yenu ya kuamka katika usingizi: 
kwani sasa wokofu wetu u karibu naswi kuliko tulipoa- 
mini kwanza. 12 Usiku umekwendelea sana, mtana 
umekurubia : basi na tuzivulie mbali zile kazi za kiza, na 
kujivisha silaha za muwanga. 13 Twenende kwa makini 
kama mtana: si katika kuteza ngoma na kulewa, si ka- 
tika uzinifu na ulanifu, si katika mashindano na wivu. 
14 Lakini kajivisheni Bwana Jesu Masihi, tena msifanye 
kujitengeza kwa muwili, mpate kuzitimiza shauku zawa, 


862 WARUMI 14 


14 ILLA yeye ambae ni mnyonge katika imani 
mkubalini, wala isiwe kwa kuzihukumu tashuishi 
zakwe. 2 Mtu mmoja ana imani nae hula vitu 
vyote : illa yule aliye mnyonge hula mboga. 8 Huyo 
alae nasimdharau huyo asiyekula; na huyo asiyekula 
nasimhukumu kuwa mkosa huyo alae: kwani Mwenyi- 
ezi Mngu amemkubali. 4 Wewe u nani umhukumuye 
mtumishi wa mwengine? kwa bwana wakwe mwe- 
nyewe ni kusimama au ni kuanguka. Kweli, atasima- 
mishwa: kwani Bwana aweza kumsimamisha. 5 Mtu 
mmoja ahasibu siku kuliko siku: mwengine abasibu 
siku zote sawasawa. Killa mtu najuvishwe hakika-ha- 
kika katika akili zakwe mwenyewe. 6 Yeye awekae 
siku huiweka kwa Bwana: nae alae yuala kwa Bwana, 
kwani humshukuru Mwenyiezi Mngu: na huyo asiye- 
kula, ni kwa Bwana kutokula kwakwe, akamshukuru 
Mwenyiezi Mngu. 7 Kwani hapana mmoja myongoni 
mwetu aishiye kwa nafusi yakwe, wala hapana afae kwa 
nafusi yakwe. 8 Kwani ikiwa twaishi, twaishi kwa 
Bwana: au ikiwa twafa, twafa kwa Bwana: basi ikiwa 
ni kuishi au ikiwa ni kufa, tu wa Bwana swiswi. 9 
Kwani ni kwa kupata neno hili Masihi akafa, kisha 
akawa hai tena, illi kwamba awe Bwana wa waliokufa 
na wa walio hai pia. 10 Illa wamuhukumu ndugu 
yako kuwa mkosa kwanini? au tena wewe wamdbarau 
ndugu yako kwa nini? kwani swiswi sote tutasima- 
ma mbele ya kiti-cha-hukumu cha Mwenyiezi Mngu. 

11 Kwani imeandikwa, 
Kama mimi niishivyo, anena Bwana, 
Killa goti litapigwa mbele yangu, 
a Eeg ulimi utaungama aa ya Mwenyiezi 
ngu 

12 Basi ni hivyo, killa mtu myongoni mwetu swiswi 
atatoa habari ya nafusi yakwe mwenyewe mbele ya 
Mwenyiezi Mngu. 


Google 


WARUMI 15 863 


13 Basi isiwe kwetu tena kuhukumiana swiswi kwa 
swiswi : lakini afudhali mlipime neno hili, ya kwamba, 
mtu awae yote nasimwekee nduguye makunguwazo, 
wala cha kumwangusha. 14 Najua, tena nimehakiki- 
shwa sana, katika Bwana Jesu, ya kwamba hapana kitu 
kilicho najisi nafusi yakwe: isipokuwa kwakwe huyo 
ambae aona kitu chochote kuwa najisi, kwakwe huyo 
kitu hicho ni najisi. 15 Kwani ikiwa ndugu yako ni 
kungiwa ni huzuni kwa sababu ya chakula, hwendi 
katika mapenzi tena. Usimwangamize kwa chakula 
chako huyo ambae Masihi alikufa kwa ajili yakwe. 16 
Basi wema wako usitajwe kwa uovu: 17 kwani ufaume 
wa Mwenyiezi Mngu si kula, si kunwa, lakini ufaume wa 
Mwenyiezi Mngu ni haki na amani na furaha katika 
Roho Mtakatifu. 18 Kwani yeye ambae humtumikia 
Masihi katika mambo haya hujipendekeza kwa Mwe- 
nyiezi Mngu, tena hukubaliwa ni bin-Adamu. 19 Basi 
kwa ajili ya hayo, na tuyafuate mambo ya amani na 
mambo. yale ambayo kwa hayo tutajengeana swiswi 
kwa swiswi. 20 Msiiharibu kazi ya Mwenyiezi Mngu 
kwa ajili ya chakula. Ni kweli vitu vyote ni safi: lakini 
ni kibaya kwa mtu huyo alae na kukunguwaza. 21 Ni 
vyema kutokula nyama, wala kunwa divei, wala ku- 
fanya neno lolote, ambalo kwa hilo ndugu yako hukun- 

waa. 22 Ile imani yako uliyo nayo, uwe nayo nafusi 
yako mbele ya Mwenyiezi Mngu. Ana heri huyo asi- 
yejihukumu katika hicho alichokikubali. 23 Illa yeye 
aliye na tashuishi akila, huhukumiwa kuwa mkosa, kwa 
kuwa hula pasipokuwa na imani : na killa jambo lisilo- 
kuwa kutoka katika imani ni dhambi 

15 Basi sasa imetupasa swiswi tuwezao kuutukua 
unyonge wa hao wasio na nguvu, tusiziridhie nafusi 
zetu. 2 Killa mtu myongoni mwetu swiswi namridhie 
mwenziwe kwa wema kwa ajili ya majengo. 3 Kwani 
na Masihi hakuiridhia nafusi yakwe : lakini kama vili- 

Google 


364 WARUMI 15 


vyoandikwa, Matukano ya wakutukanao wewe yali- 
nipata mimi. 4 Kwani mambo yaliyo yoyote yaliyo- 
tangulia kuandikwa, yaliandikwa kwa mafunzo yetu, illi 
kwamba kwa subira na kwa msaada wa hayo maandiko 
tuwe na matumaini. 5 Basi Mwenyiezi Mngu mwenyi 
subira na msaada nawape nyinywi muwe na nia moja 
nyinywi kwa nyinywi katika Masihi Jesu : 6 illikwamba 
mpate kwa moyo mmoja na kanwa mojakumtukuza Mwe- 
nyiezi Mngu Baba wa Bwana wetu Jesu Masihi, 7 Kwa 
sababu hii kubalianani nyinywi kwa nyinywi, vivile kama 
Masihi nae alivyowakubali nyinywi, kwa utukufu wa 
Mngu. 8 Kwani nanena ya kwamba Masihi alifanywa 
mtumishi wa tohara kwa ajili ya kweli ya Mngu, apate 
zitia nguvu zile ahadi walizopawa wale mababa, 9 tena 
watu wa hizo Taifa wapate kumtukuza Mwenyiezi 
Mngu kwa ajili ya rehema yakwe, kama ilivyoandikwa, 
Kwa ajili ya neno hili ntakusifu wewe mbele za 
` hizo Taifa, 
Tena ntaliimbia jina lako. 
10 Yuanena tena, 
Kafurahini, enywi watu wa hizo Taifa, pamoja na 
watu wakwe. 
11 Tena, 
Msifuni Bwana, Taifa, mlioko nyote, 
M pazieni sauti, mbeyu zote za watu. 
12 Tena, Isaia anena, 
Litakuwako shina la Jesii, 
Nae yeye ainukae kutawala juu ya hizo Taifa: 
Watu wa hizo Taifa watatumaini kwakwe yeye. 
13 Basi Mngu wa matumaini nawajaze nyinywi 
furaha yote na amani katika kuamini, mpate nyinywi 
kujawa tele ni matumaini, katika nguvu za Roho 
Mtakatifu. 
14 Na mimi mwenyewe, ndugu zangu, nimehakiki- 
shwa sana kwa ajili yenu, ya kwamba n yinywi wenyewe 


Google 


WARUMI 15 365 


mmejawa ni wema, tena mmejawa sana ni ajuzi wote, 
tena mwaweza kuonyana nyinywi kwa nyinywi. 15 
Illa naliwaandikia nyinywi kwa uthubutifu zaidi inga- 
wa kwa yoyote, kama kuwakumbusha tena, kwa sababu 
ya ile neema niliyopawa mimi ni Mwenyiezi Mngu, 16 
illi niwe mtumishi wa Masihi Jesu niwendee watu wa 
hizo Taifa, niifanyie ile habari njema ya Mwenyiezi 
Mngu kazi ya ukuhani, illi kwamba sadaka yao watu 
wa hizo Taifa iwe kukubalika, ikisha takaswa ni 
Roho Mtakatifu. 17 Basi nna shangwe langu katika 
Masihi Jesu kwa mambo yaliyo ya Mwenyiezi Mngu. 
18 Kwani sisubutu kunena mambo yoyote, yasiyokuwa 
yale ambayo Masihi aliyatenda kwa ndia yangu mimi, 
kwa kutii kwao watu wa hizo Taifa, kwa neno na kwa 
kitendo, 19 katika nguvu za miujiza na ajabu, katika 
nguvu za Roho Mtakatifu: hata ikawa tangu Jerusalem 
na kandokando yakwe hata Iluriko, nimekwisha 
kuihubiri ile habari njema ya Masihi kwa utimilifu 
wote; 20 naam; huku nikijitahidi, jinsi niihubirivyo 
ile habari njema, nisiihubiri hapo ambapo Masihi 
amekwisha tajwa tokea hapo, illi kwamba nisijenge 
katika msingi wa mtu mwengine: 21 lakini vivile 
kama ilivyoandikwa, 

Wataona wale ambao habari zakwe hazikuhubiriwa 

kwao, 

Na wale ambao hawajasikia wataelewa. 

22 Ndipo nami nikazuiwa sana nisije kwenu: 23 
illa sasa, kwa maana sina nafasi tena pande hizi, tena 
myaka hii mingi nilikuwa na tamaa sana kuja kwenu, 
24 wakati wowote ntakaosafiri kwenda Sipania (kwani 
natumaini, ntakaposafiri, kuwaona nyinywi, na kusa- 
firishwa ni nyinywi huko, ingawa kwanza ntatoshewa 
ni nyinywi kwa yoyote,)—25 illa sasa, nasema, nenda 
Jerusalem, ni hali ya kuwatumikia hao watakatifu. 26 
Kwani watu wa Umakedonia na Akhaia wamependezewa 


Google 


366 WARUMI 16 


kufanya matangizo yao, kwa ajili ya hao masikini ka- 
tika watakatifu waliomo Jerusalem. 27 Kwani imewa- 
pendeza : tena ni wadeni wao. Kwani kwamba watu wa 
hizo Taifa wamefanywa washirika wa vitu vyao vya 
rohoni, wawiwa ni wao nao kuwatumikia katika vitu vya 
muwilini. 28 Basi ntakapotimiliza jambo hilo, na 
kuwapigia muhuri tunda hili, ntapita kwenu nende hata 
Sipania. 29 Nami najua ya kwamba hapo ntakapokuja 
kwenu, ntakuja katika utimilifu wa baraka ya Masihi. 

30 Basi nawaomba sana, ndugu zangu, kwa Bwana 
wetu Jesu Masihi, na kwa mapenzi ya Roho, ya kwamba 
mfanye jitihadi pamoja nami katika kuomba kwenu kwa 
Mwenyiezi Mngu kwa ajili yangu: 31 illi kwamba 
niokolewe na wale wasiotii walio katika Uyahudi, tena 
kwamba utumishi wangu kwa Jerusalem ukubalike kwao 
hao watakatifu; 32 illi nipate kuja kwenu na furaha 
kwa mapenzi ya Mngu, tena nipate raha pamoja nanywi 
nyote. 33 Na Mwenyiezi Mngu wa amani nawe pamoja 
nanywi nyote. Amina. 7 

16 NAWAWEKEA mbele zenu ndugu yetu Fibi, 
ambae ni mtumishi wa kanisa iliyo Kenkhirea: 2 illi 
kwamba mumpokee katika Bwana kama vipasavyo 
watakatifu, tena kwamba mumsaidie katika jambo lolote 
ahitajialo kwenu: kwa maana yeye mwenyewe nae 
alikuwa mwenyi kuwasaidia wangi, akanisaidia na mimi 
nafusi yangu. 

3 Nisalimiani Pirisika na Akula watenda-kazi pamoja 
nami katika Masihi Jesu, 4 ambao kwa ajili ya uhai wa- 
ngu mimi waliziweka tini shingo zao wenyewe, kwao si 
mimi tuu niliye na shukurani, lakini na kanisa zote za 
hizo Taifa: 5 nisalimiani na hiyo kanisa iliyo nyumba- 
ni kwao. Nisalimiani Epainito mpenzi wangu, ambae 
ni malimbuko ya Asia kwa Masihi. 6 Nisalimiani 
Mariamu, aliyewataabikia nyinywi kwa kazi nyingi. 7 
Nisalimiani Anderoniko na Junia, hao jamaa zangu, 


Google 


WARUMI 16 367 


tena ni mateka pamoja nami, ambao wajulikana katika 
mitume, nao walikuwa katika Masihi mbele kuliko 
mimi. 8 Nisalimiani Ampiliato mpenzi wangu katika 
Bwana. 9 Nisalimiani Urubano mtenda-kazi pamoja 
nami katika Masihi, na Sitakhusi mpenzi wangu. 10 
Nisalimiani Apele mwenyi kukubaliwa katika Masi- 
hi. Nisalimiani hao walio wa nyumba ya Arisitobulo. 
11 Nisalimiani Herodion jamaa yangu. Nisalimiani na 
walio wa nyumba ya Narikiso, walio katika Bwana, 
12 Nisalimiani Turufena na Turufosa, wajitahidio katika 
Bwana. Nisalimiani Perisi mpenzi aliyejitahidi sana 
katika Bwana. 13 Nisalimiani Rufusi mteule katika 
Bwana, na mamaakwe, nae ni mamaangu. 14 
Nisalimiani Asunkirito, na Felegona, na Herime, na 
Pateroba, na Herima, na hao ndugu walio pamoja nao. 
15 Nisalimiani Filologo na Julia, na Nerea na ndugu 
yakwe, na Olumpa, na watakatifu wote walio pamoja 
nao. 16 Salimianani nyinywi kwa nyinywi kwa buso 
takatifu. Kanisa zote za Masihi zawasalimu nyinywi. 
17 Basi nawaomba sana, ndugu zangu, kuwaangalia 
hao waletao matengano na makunguwazo yaliyopinga- 
mana na yale mafunzo mliyojifunza: kisha mgeuke 
muwaate. 18 Kwani hao walio hivi hawamtumikii 
Masihi Bwana wetu, lakini walitumikia tumbo lao 
wenyewe: tena waidanganya myoyo ya hao wasio na 
ubaya kwa maneno yao yaliyo laini. 19 Kwani kutii 
kwenu kumewafunukia watu wote. Basi nafurabi sana 
kwa ajili yenu: illa nawataka nyinywi muwe wenyi 
hikima kwa yale yaliyo mema, tena kutokuwa na 
hikima kwa yale yaliyo mabaya. 20 Na Mwenyiezi 
Mngu wa amani atamsheta huyo Shaitani tini ya nyayo 
zenu sasa hivi 
Neema ya Bwana wetu Jesu Masihi na iwe nanywi. 
21 Timotheo, mtenda-kazi pamoja nami, awasali- 
mu; na Lukio na Jason na Sosipatero, jamaa zangu. 


Google 


368 I. WAKORINTHO 1 


22 Mimi Teritio, niliyeandika waraka huu katika Bwa- 
na, nawasalimu. 23 Gayo mwenyeji wangu, nae ni mwe- 
nyeji wa kanisa nzima, awasalimu. 24 Erasito, aliye 
wakili wa mji, awasalimu, na Koarito ndugu yetu. 

25 Sasa, yeye awezae kuwathubutisha nyinywi kama 
habari njema yangu ilivyo na kule kuhubiri habari za 
Jesu Masihi, sawasawa na ule ufunuo wa ile siri 
iliyowekwa kimya katika nyakati za milele, 26 illa sasa 
imefanywa wazi, na kwa ndia ya maandiko ya manabii, 
kama ilivyo ile amri ya Mwenyiezi Mngu aliye wa mi- 
lele, imejuvishwa hata ifikilie Taifa zote illi kwamba wao 
wafikilie kutii kwa ile imani: 27 Mngu aliye mwenyi 
hikima pwekee, kwa ndia ya Jesu Masihi, mbwakwe 
utukufu hata milele. Amina. 


WARAKA WA KWANZA WA PAULO MTUME 
ALIOWAPELEKEA 


WAKORINTHO. 


1 PAULO, aliyeitwa kwa ndia ya mapenzi ya Mngu, 
awe mtume wa Jesu Masihi, na Sosithene ndugu 
etu, 2 waraka wetu huu uifikilie kanisa ya Mwenyiezi 
ngu iliyo katika mji wa Korintho, hao waliotakaswa 
katika Masihi Jesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja 


Google 


I WAKORINTHO 1 869 


na wale wote killa pahali walipo walinganao jina la 
- Bwana wetu Jesu Masihi, Bwana wao nae ni Bwana 
wetu: 8 Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa 
Mngu Babaetu, na kwa Bwana Jesu Masihi. 

4 Namshukuru Mwenyiezi Mngu wangu siku zote 
kwa ajili yenu, kwa sababu ya ile neema ya Mwenyiezi 
Mngu mliyopawa nyinywi katika Masihi Jesu: 5 kwa 
kuwa katika yeye mmetajirishwa katika killa neno, 
katika kutamka kote na ujuzi wote; 6 vivile kama 
ushahidi wa Masihi ulivyofanywa kuwa na nguvu ndani 
yenu; 7 hata nyinywi hampungukiwi ni kipawa kili- 
cho chote; nanywi mu hali ya kungojea ufunuo wa 
Bwana wetu Jesu Masihi; 8 nae ndiye atakaewafanya 
kuwa na nguvu hata mwisho, msiwe na uaili katika siku 
ya Bwana wetu Jesu Masihi. 9 Mwenyiezi Mngu ni 
muaminifu, ambae katika yeye mliitwa na kutiwa 
katika shirika ya Mwanawe Jesu Masihi Bwana 
wetu. 

10 Basi nataka sana kwenu nyinywi, ndugu zangu, 
katika jina la Bwana wetu Jesu Masihi, kwamba mnene 
neno lilo hilo moja pia nyote, yasiwe matangukano kati 
yenu; illi kwamba mukhitimu pamoja katika fikira 
ileile moja, na katika shauri moja 11 Kwani nimeari- 
fiwa mambo yenu, ndugu zangu, ni wale wa nyumba ya 
Kiloe, ya kwamba kati yenu pana utesi. 12 Basi 
nanena neno hil, ya kwamba killa mtu wa kwenu 
yuanena, Mimi ni wa Paulo; na mimi ni wa Apolo; na 
mimi ni wa Kefa; na mimi ni wa Masihi. 13 Jee, 
Masihi ametengwa? jee, alisalibiwa Paulo kwa ajili 
yenu? au mlibaputizwa katika jina la Paulo? 14 
Namshukuru Mwenyiezi Mngu kwamba sikubaputizi 
hata mtu mmoja kwenu, isipokuwa naliwabaputizi 
Kirisipo na Gayo; 15 illi isiwe mtu awae yote kunena 
ya kwamba mlibaputizwa katika jina langu, 16 Tena, 
naliwabaputizi hao wa nyumba ya NSitefana; wasi- 

Google 


370 I. WAKORINTHO 1 


okuwa hao, sifahamu ya kwamba nalimbaputizi mwe- 
ngine. 17 Kwani Masihi hakunituma kwenda ku- 
baputizi, lakini kwamba niihubiri ile habari njema; 
sgi katika hikima ya maneno, illi isiwe msalaba wa 
Masihi kubatilika. 

18 Kwani hilo tamko la msalaba ni upuuzi kwa hao 
waangamiao; illa kwetu swiswi tuokolewao ni uwezo wa 
Mwenyiezi Mngu. 19 Kwani imeandikwa, 

Ntaiangamiza hikima yao wenyi hikima, 
Na akili zao wenyi akili ntazikataa. 

20 Yu wapi mwenyi hikima? yu wapi mwandishi? 
yu wapi mwenyi-kutefua-mambo wa zamani hizi? jee, 
Mwenyiezi Mngu hakuifanya kuwa ni upumbavu 
hikima ya dunia? 21 Kwa kuwa, katika hikima ya 
Mwenyiezi Mngu, ile dunia isipopata kwa hikima yakwe 
kumfahamu Mwenyiezi Mngu, Mwenyiezi Mngu aka- 
pendelea kwa ndia ya ujinga wa huku kuhubiri, 
kuwaokoa hao waaminio. 22 Kwa kuwa Mayahudi 
wataka ishara, na Mayunani watafuta hikima: 23 illa 
swiswl twahubiri Masihi aliyesalibiwa, kwa Mayahudi 
ni kunguwazo, na kwa Mayunani ni upuuzi; 24 illa 
kwa hao walioitwa, Mayahudi na Mayunani, ni Masihi 
uwezo wa Mngu, na hikima ya Mngu. 25 Kwa kuwa 
upumbavu wa Mwenyiezi Mngu una hikima zaidi ya 
bin-Adamu; na unyonge wa Mwenyiezi Mngu una 
nguvu zaidi ya bin-Adamu. 

26 Kwani angaliani mwito wenu, ndugu zangu, 
kwamba, si wangi walio wenyi hikima kwa jinsi ya 
muwili, si wangi wenyi nguvu, si wangi wenyi vyeo, 
waitwao; 27 lakini Mwenyiezi Mngu aliyataua mambo 
yaliyo ya upumbavu ya dunia, illi apate kuwatahayarisha 

ao wenyi hikima; tena Mwenyiezi Mngu alivitaua 

vitu vinyonge vya dunia, illi apate kuvitahayarisha vile 

vyenyi nguvu; 28 na vitu vya dunia vilivyo dhaifu, 

na vitu vilivyodharauliwa alivitaua Mwenyiezi Mngu, 
Google 


I. WAKORINTHO 2 371 


naam, na vitu ambavyo haviko, illi apate vibatilisha 
vitu vile vilivyoko; 29 isiwe muwili ulio wote kujitu- 
kuza mbele ya Mwenyiezi Mngu. 30 Illa nyinywi 
mwatoka kwakwe yeye katika Masihi Jesu, ambae 
alifanywa awe hikima itokayo kwa Mngu kwetu, na 
haki, na utakatifu, na ukombozi: 31 illi kwamba, 
kama ilivyoandikwa, Huyo ajitukuzae najitukuze katika 
Bwana. 

2 NA mimi, nilipokuja kwenu, ndugu zangu, sikuja 
kuwahubiri siri ya Mwenyiezi Mngu kwa ubora wa 
maneno au kwa hikima. 2 Kwani nalikusudia nisijue 
neno lolote kati yenu isipokuwa ni Jesu Masihi, nae 
mwenyi kusalibiwa. 3 Na mimi nalikuwa kwenu 
katika unyonge, na katika khofu, na katika kitetemo 
kingi. 4 Na maneno yangu na kuhubiri kwangu haku- 
kuwa katika maneno ya hikima ya kurairai, lakini 
kulikuwa katika kudhihirishwa kwa Roho na katika 
uwezo; 5 illi kwamba imani yenu isiwe katika hikima 
ya bin-Adamu, lakini #we katika uwezo wa Mn 

6 Lakini twanena hikima katika hao watimilifu ; illa 
si hikima ambayo ni ya zamani hizi, wala si ya wakubwa 
wa zamani hizi, watakaobatilishwa; 7 lakini twanena 
hikima ya Mngu katika siri, maana, ni ile Aikima iliyo- 
fitwa, ambayo Mwenyiezi Mngu alitangulia kuazimia 
mbele ya zamani izi kwa utukufu wetu; 8 ambayo 
katika wakubwa wa zamani hizi hapana aijuae; kwani 
kwamba waliijua, hawangemsalibu yeye Bwana wa 
utukufu: 9 lakini kama ilivyoandikwa, 

Mambo ambayo jito halikuyaona, wala sikio hali- 
kuyasikia, 
Nayo hayakungia katika moyo wa bin-Adamu, 
Mambo yawayo yote Mwenyiezi Mngu aliyowaa- 
ndalia wale wampendao. 
10 Illa Mwenyiezi Mngu alitufunulia swiswi kwa ndia 
ya Roho: kwani yeye Roho huyatafuta mambo yote, 


Google 


872 I. WAKORINTHO 3 


naam, hata mambo yenyi kina ya Mwenyiezi Mngu 
11 Kwani n nani katika bin-Adamu ayajuae mambo ya 
bin-Adamu, isipokuwa ni roho ya bin-Adamu iliyo 
ndani yakwe? ni vivyo hivyo na mambo ya Mwenyiezi 
Mngu hapana ayafahamuye isipokuwa ni yeye Roho ya 
Mwenyiezi Mngu. 12 Na swiswi hatukupokea roho ya 
dunia, lakini tumepokea ile roho iliyotokana na Mwe- 
nyiezi Mngu : illi tupate yajua mambo yale tuliyokirimi- 
wa ni Mwenyiezi Mngu. 13 Mambo ambayo swiswi 
naswi twayanena, si katika maneno yafunzwayo ni 
hikima ya ki-bin-Adamu; illa ni yale yafunzwayo ni 
Roho; tukiyalinganisha mambo ya Roho na mambo ya 
Roho. 14 Bin-Adamu wa tabia ya asili hapokei 
mambo ya Roho ya Mwenyiezi Mngu; kwani kwakwe 
mambo hayo ni upumbavu; nae hawezi kuyafahamu, kws 
maana yatafitiwa kwa ndia ya Roho. 15 Illa yeye 
ambae ni wa Roho hutafiti mambo yote, na yeye mwe- 
nyewe hatafitiwi ni mtu awae yote. 16 Kwani n 
nani aliyefahamu fikira za Bwana, apate muilimisha ? 
Illa swiswi tuna fikira za Masihi. 

3 NA mimi, sikuweza kunena nanywi, ndugu zangu, 
kama mu wa rohoni, lakini kama mu wa muwilini, 
kama vijana vichanga katika Masihi, 2 Nimewanwesha 
maziwa, sikuwalisha chakula: kwani mlikuwa hamjaki- 
weza: naam, hata sasa hamjakiweza; 3 kwani bado 
mukali wa muwili; kwani hivi mlivyo na husuda na 
utesi kati yenu, nyinywi si wa muwili, kisha mwenenda 
kwa jinsi ya ki-bin-Adamu? 4 Kwani hapo anenapo 
mmoja, Mimi ni wa Paulo, na mwengine anena, Mimi 
ni wa Apolo: nyinywi si bin-Adamu? 5 Basi Apolo 
n nani? na Paulo n nani? Ni watumishi ambao 
kwao mmepata kuamini: na killa mtu kama Bwana 
aa 6 Mimi nalipanda, Apolo alitia maji; 
lakini Mwenyezi Mngu alikuza. 7 Basi hivi yeye 
apandae si kitu, wala yeye atiae maji, isipokuwa 


Google 


I. WAKORINTHO 3 873 


Mwenyiezi Mngu aliyekuza. 8 Basi yeye apandae na 
yeye atiae maji ni mmoja: illa killa mtu atapata 
thawabu yakwe mwenyewe, sawasawa na taabu yakwe 
mwenyewe. 9 Kwani swiswi tu wafanyaji-wa-kazi 
pamoja na Mngu: nyinywi mu malimo ya Mngu, na 
majengo ya Mn 

10 Kwa kadıri ya neema niliyopawa mimi, kama 
mkuu-wa-wajenzi mwenyi hikima, naliupiga msingi: 
mwengine ajenga juu yakwe. Illa killa mtu najiangalie 
Jinsi ajengavyo hapo. 11 Kwani hapana mtu awezae 
kupiga msingi mwengine, zaidi ya ule uliokwisha pigwa, 
nao ndio Jesu Masihi. 12 Illa ikiwa mtu awae yote 
kujenga juu ya msingi huo, dhahabu, au fedha, au vito 
vya thamani, au miti, au nyasi, au mabua; 18 kazi ya 
killa mtu itakuja fanywa wazi; kwani hiyo siku 
itaidhihirisha, kwa kuwa hufunuliwa katika moto: na 
ule moto wenyewe utaijaribu ile kazi ya killa mtu i 
namna gani. 14 Ikiwa kazi ya mtu awae yote aliyei- 
jenga juu ya msingi ule kuhimili ule moto, atapata 
thawabu. 15 Ikiwa kazi ya mtu awae yote kuteketea, 
atapata hasara: illa yeye mwenyewe ataokolewa: naam, 
illa ni kama kwa ndia ya motoni. 

16 Hamjui ya kwamba mu hekalu ya Mngu, tena 
kwamba Roho ya Mwenyiezi Mugu hufanya masikani 
yakwe ndani yenu? 17 Ikiwa mtu kuiharibu hekalu 
ya Mwenyiezi Mngu, yeye ataharibiwa ni Mwenyiezi 
Mngu: kwani hekalu ya Mwenyiezi Mngu ni takatifu, 
hekalu hiyo ni nyinywi. 

18 Na mtu asidanganye nafusi yakwe. Ikiwa mtu 
kujidhania kuwa ni mwenyi hikima kati yenu katika 
zamani hizi, nawe mpumbavu, illi kwamba apate kuwa 
mwenyi hikima. 19 Kwani hikima ya dunia hii ni 
upumbavu kwa Mwenyiezi Mngu. Kwani imeandikwa, 

eye awakamatae wenyi hikima katika hila zao; 20 
na tena, Bwana ayafahamu mawazo ya wenyi hikima, 


Google 


374 I. WAKORINTHO 4 


ya kwamba ni ya ubatili. 21 Kwa ajili ya hayo mbu 
nasijisifu katika bin-Adamu. 22 Kwani vyote ni 
vyenu; kwamba ni Paulo, au Apolo, au Kefa, au dunia, 
au uhai, au mauti, au vile vilivyo, au vile vitakavyoku- 
wa; 23 vyote ni vyenu nyinywi, na nyinywi mu wa 
Masihi, na Masihi ni wa Mngu. 

4 BIN-ADAMU natuhasibu swiswi kuwa tu watu- 
mishi wa Masihi na mawakili ya siri za Mngu. 2 Hapo 
napo, hutakwa kwa mawakili kwamba mtu aonekane 
kuwa muaminifu. 3 Illa kwangu mimi ni neno lililo 
dogo sana, kwamba nihukumiwe ni nyinywi, au ni siku 
ya bin-Adamu; naam, wala siihukumu nafusi yangu. 
4 Kwani sijui neno juu ya nafusi yangu : lakini kwa 
sababu hiyo sikuhasibiwa kuwa na haki: illa anitafitiye 
mimi ni Bwana. 5 Kwa ajili ya hayo msihukumu 
neno mbele ya wakati wakwe, hata Bwana aje, nae 
ndiye atakaeyanawirisha mambo yaliyofitwa ya kizani, 
tena atayafanya wazi mashauri ya myoyo, ndipo na 
wang sia atakuwa na sifa yakwe itokanayo na Mwenyi- 
ezi Mn 

6 Mambo haya, ndugu zangu, nimeyageuza yawe 
mfano wa mimi na wa Apolo, kwa ajili yenu; illi 
kwamba ndani yetu swiswi mpate kujifunza kwamba 
msipite yale yaliyoandikwa; illi isiwe mtu mmoja 
kwenu kujivuna kwa ajili ya mmoja juu ya mwenziwe. 
7 Kwani n nani aliyekupambanua wewe? kisha una 
kitu gani ambacho hukukipokea ? ikiwa wewe umeki- 
pokea, wajisifiani, kama usiyeipokea? 8 Mmekwisha 
shiba, mmekwisha kuwa matajiri, mmetawala pasipoku- 
wa na swiswi; naam, lau kwamba mtawale, illi kwamba 
na swiswi tutawale pamoja nanywi. 9 Kwani nadhani 
ya kwamba Mwenyiezi Mngu ametutoa swiswi mitume 
tuonekane mwisho, kama tulioandikiwa mauti. Kwa 
kuwa tumekuwa maangalizi kwa dunia na kwa malaika 
na kwa bin-Adamu. 10 Swiswi tu wapumbavu kwa 


Google 


L WAKORINTHO 5 375 


ajili ya Masihi, illa nyinywi mu wenyi akili katika 
Masihi: swiswi tu wanyonge, illa nyinywi muna nguvu; 
nyinywi muna sifa, illa swiswi twakosa hishima. 11 
Hata saa hii ya sasa tuna ndaa na kiu, tu utupu, 
twapigwa makofi, tena hatuna masikani: 12 kisha 
twataabika, wenyi kufanya kazi kwa mikono yetu 
wenyewe: tukitukanwa twabarikia : tukiudhiwa twa- 
vumilia: 13 tukisingiziwa twasihi-sihi; tumefanywa 
kama taka za dunia, na tama za vitu vyote hata hivi 


sasa. 

14 Siyaandiki mambo haya kuwaaibisha, lakini ni 
kuwaonya kama vijana vipenzi vyangu. 15 Kwani 
ijapokuwa mmekuwa na walimu alifu kumi katika 
Masihi, lakini hamkuwa na baba wangi; kwani katika 
Masihi Jesu ni mimi niliyewazaa kwa ndia ya ile 
habari njema. 16 Basi nawataka nyinywi, muwe 
wafuasi wangu. 17 Kwa ajili ya neno hili nimemtuma 
Timotheo ende kwenu, ambae ni mtoto wangu mpendwa 
tena muaminifu katika Bwana, atakaewakumbusha 
nyinywi habari za ndia zangu zilizo katika Masihi, 
vivile kama nifunzavyo killa pahali katika killa kanisa, 
18 Hivi wengine wajivuna, kama mimi siji kwenu. 
19 Illa ntakuja kwenu kwa upesi, akipeuda Bwana; 
nami ntafahamu, si neno lao waliojivuna, lakini taujua 
na uwezo. wao. 20 Kwani ufaume wa Mwenyiezi 
Mngu si katika neno, lakini u katika uwezo. 21 
Mwataka nini? Nije kwenu na fimbo, au nije katika 
mapenzi, na katika roho ya kunyenyekea ? 

5 KWELI habari zimeenea ya kwamba kuna uzinifu 
kati yenu, kisha ni uzinifu ambao kwamba hata katika 
watu wa hizo Taifa hapana, kwamba mtu awe na mke 
wa babae. 2 Nanywi mwajivuna, wala hamkusikitika 
afudhali, illi Swer h aondolewe kati yenu huyo aliye- 
fanya jambo hilo. 3 Kwani mimi kweli, nikiwa siko 
kwa muwili, kwa roho yangu niko, nimekwisha mhuku- 

Google 


376 I. WAKORINTHO 6 


mu huyo aliyefanya jambo hilo, kama niliyekuwako 
mwenyewe, 4 nyinywi mkiwa mmekutana pamoja 
katika jina la Jesu Bwana wetu, na roho yangu, pamoja 
na uwezo wa Jesu Bwana wetu, 5 kumtoa yeyule 
aliye hivi na kumtia kwa Shaitani kwamba muwili 
uwawe, illi kwamba roho iokoke katika siku ya Bwana 
Jesu. 6 Kujisifu kwenu si kwema. Hamjui ya kwa- 
mba tatu kidogo hufanya pumba nzima kuchacha ? 
7 Isafisheni mbali ile tatu ya kale, mpate kuwa pumba 
mpya, kama hamkutiwa tatu. Kwani Pasaka wetu 
amekwisha tolewa kuwa sadaka kwa huja yetu, nae ni 
Masihi: 8 basi na tuipishe idi, si kwa tatu ya kale, 
wala kwa tatu ya uadui na uovu, illa kwa mkate usio 
tatu wa usadiki na kweli. 

9 Naliwaandikia nyinywi katika waraka wangu 
kwamba msitangamane na wazinifu: 10 sisemi msi- 
tangamane na wazinifu wa dunia hii kabisa, au wenyi 
kutamani-tamani na wanyang'anyi, au wenyi kuabudu 
sanamu : kwani hapo ingekuwa ni lazima mtoke katika 
dunia: 11 illa sasa nawaandikia kwamba msitangamane 
na mtu aitwae ndugu akiwa mzinifu, au mwenyi 
kutamani-tamani, au mwenyi kuabudu sanamu, au 
mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi: mtu aliye hivi 
msitangamane nae, la, hata kula nae, msile nae. 12 
Kwani nna nini mimi kuwahukumu hao walio nde? 
hamuwahukumu nyinywi hao walio ndani, 13 illa hao 
walio nde Mwenyiezi Mngu atawahukumu? Muondoeni 
basi mtu huyo muovu, atoke kati yenu. 

6 JEE, mtu wa kwenu akiwa na neno juu ya mwenzi- 
we, asubutu kwenda kushitaki mbele ya madhalimu, 
wala si mbele ya watakatifu? 2 Au, hamjui ya 
kwamba watakatifu wataihukumu dunia? basi ikiwa 
dunia ni kuhukumiwa ni nyinywi, jee, hamusitahili ku- 
bukumu hukumu zilizo ndogo? 3 Hamjui ya kwamba 
tutawahukumu malaika ? si zaidi sana maneno ya maisha 


Google 


I WAKORINTHO 6 377 


haya? 4 Basi mkiwa na hukumu za mambo ya maisha 
haya, mwawaweka hao kuhukumu ambao hawana daraja 
ndani ya kanisa? 5 Nasema hivi nipate watahayarisha. 
Jee, ndivyo hivyo, kwamba hapana kwenu ngaa mtu 
mmoja mwenyi hikima, atakaeweza kuamua kati ya 
nduguze, 6 lakini ndugu hushitakiana na ndugu, tena 
ni mbele ya wasioamini? 7 La, hivi imekwisha kuwa 
ni hasara kati yenu, kwa kuwa mna dawa nyinywi kwa 
nyinywi. Kwani si afudhali kuvumilia yaliyo mabaya? 
kwani si afudhali kunyang'anywa? 8 Lakini nyinywi 
wenyewe mwafanya vibaya, mwanyang'anya, kisha ni 
kwa ndugu zenu. 9 Au hamjui ya kwamba wasio 
haki hawataurithi ufaume wa Mngu? Msidanganyi- 
ke: mahasharati, wala waabuduo sanamu, wala wazinifu, 
wala wa kike, wala wafiraji, 10 wala wevi, wala 
wenyi matamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala 
wanyang'anyi, hawataurithi ufaume wa Mngu. 11 Na 
wengine myongoni mwenu mlikuwa mfano wa haya: 
lakini mmeoshwa, lakini mmetakaswa, lakini mmehasi- 
biwa wenyi haki, katika jina la Bwana Jesu Masihi, 
na katika Roho ya Mwenyiezi Mngu wetu. 

12 Vitu vyote kwangu mimi ni halali; lakini si vyote 
vifaavyo kwa vitendo. Vitu vyote kwangu mimi ni 
halali: lakini sitatiwa tini ya amri ya kitu chochote. 
13 Vyakula ni vya tumbo, na tumbo ni la vyakula: 
illa Mwenyiezi Mngu atavitowesha lile tumbo na vile 
vyakula pia. Na muwili si kwa uzinifu lakini ni kwa 
Bwana: na yeye Bwana ni kwa muwili: 14 na Mwe- 
nyiezi Mngu nae alimfufua Bwana, tena atatufufua na 
swiswi kwa uwezo wakwe. 15 Jee, hamjui ya kwamba 
miwili yenu ni via vya Masihi? jee, nivitwae via vya 
Masibi nivifanye viwe via vya kahaba? Hasha. 16 
Au je, hamjui ya kwamba yeye aliyeungwa na kahaba ni 
muwili mmoja nae? kwani, asema, Wale wawili wataku- 
wani muwili mmoja. 17 Illa yeye aliyeungwa na Bwana 


Google 


378 I. WAKORINTHO 7 


ni roho moja. 18 Ukimbieni uzinifu. Killa dhambi 
aifanyayo bin-Adamu, ni nde ya muwili wakwe, illa yeye 
afanyae uzinifu hufanya dhambi juu ya muwili wakwe 
mwenyewe. 19 Au je, hamjui ya kwamba muwili wenu 
ni hakula ya Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyo 
nayo kutoka kwa Mngu? nanywi si wa nafusi zenu 
wenyewe: 20 kwani mmenunuliwa kwa thamani: 
basi mtukuzeni Mwenyiezi Mngu katika miwili yenu. 

7 SASA basi na tuyaangalie mambo hayo mliyoniandi- 
kia: Ni vyema kwa bin-Adamu asimguse mwanamke. 
2 Illa kwa sababu ya huo uzinifu wliopo, killa mtu nawe 
na mkewe mwenyewe, na killa mtu mke nawe na 
mumewe mwenyewe. 3 Huyo mtu mume nampe 
mkewe yale yampasayo: na huyo mtu mke nafanye 
vivyo hivyo kwa mumewe. 4 Huyo mke hana awezalo 
katika muwili wakwe mwenyewe, lakini ni huyo mume: 
ni vivyo hivyo huyo mume hana awezalo kwa muwili 
wakwe mwenyewe, lakini ni huyomke. 5 Msinyimane 
nyinywi kwa nyinywi, isipokuwa mmepatana kufanya 
hivyo kwa muda, illi mpate kuwa na makini ya kuomba 
Mngu, kisha muwe pamoja tena, illi kwamba Shaitani 
asipate kuwaharibu kwa ndia ya kutojizuia kwenu. 6 Illa 
nanena haya kwa ndia ya idhini, wala si kwa ndia ya 
kuagiza. 7 Illa ningetaka kwamba wana-Adamu wote 
wawe kama mimi mwenyewe nilivyo. Lakini killa mtu 
ana karama yakwe aliyopawa ni Mngu, mmoja hivi na 
mwengine hivi. 

8 Lakini nawambia hao ambao hawajaoa na hao 
wajane, neno hili, Ni vyema kwao kuketi kama mimi 
nilivyo. 9 Illa wakiwa hawajiwezi, na waoe: kwani ni 
vyema kuoa kuliko kuwaka moto. 10 Na kwa wale 
waliooana naagiza, wala si mimi, lakini ni Bwana, Mwa- 
namke nasimwate mumewe 11 (illa akiwa aondoka, na- 
keti vivyo mjane, au apatane na mumewe): tena kwamba 
mume nasimwate mkewe, 12 Illa kwa wengine nanena 


Google 


I. WAKORINTHO 7 379 


mimi, wala si Bwana: Ikiwa ndugu awae yote ana mke 
asiyeamini, na yule mke apenda kuketi nae, asimwate. 
13 Na mwanamke huyo aliye na mume asiyeamini, na 

mume apenda kuketi nae, nasimwate mumewe, 
14 Kwani huyo mume asiyeamini hutakaswa katika 
mkewe, na huyo mke asiyeamini hutakaswa katika huyo 
ndugu: kama sivyo, watoto wenu wangekuwa najisi: 
illa sasa ni watakatifu. 15 Jila ikiwa huyo asiyeamini 
kuondoka, naondoke : ndugu yetu mume, au ndugu yetu 
mwanamke si mtumwa katika mambo kama hayo: illa 
Mwenyiezi Mngu ametuita katika amani. 16 Kwani 
wajuaje, ewe mwanamke, kwenda utamuokoa mumeo? 
au wajuaje, ewe mume, kwenda utamuokoa mkeo? 
17 Illa kama Bwana alivyomgawanyia killa mtu, kama 
Mwenyiezi Mngu alivyomwita killa mtu, nenende vivyo 
hivyo. Nami naagiza vivyo katika kanisa zote. 18 
Jee, aliitwa mtu hali ametahiriwa ? nasiwe asiyetahiriwa. 
Jee, aliitwa mtu hali hakutahiriwa? nasitahiriwe. 
19 Tohara si kitu, na kutotahiriwa si kitu : lakini ni 
kuyaandama maagizo ya Mngu. 20 Killa mtu naketi 
katika hali ileile aliyokuwa nayo alipoitwa, 21 Jee, 
uliitwa nawe hali ya utumwa? Usione kuwa ni vibaya : 
la, hata ikiwezekana kwako kuwa huru, afudhali kuutu- 
mia. 22 Kwani huyo mtumwa aliyeitwa katika Bwana 
ni huru wa Bwana: ni vivyo hivyo huyo aliyeitwa ali 
hali ya huru, ni mtumwa wa Masihi. 23 Mlinunuliwa 
kwa thamani, msende kuwa watumwa wa bin-Adamu., 
24 Ndugu zangu, na iwe, killa mtu, kwa žali ile aliyo- 
kuwa nayo alipoitwa, kukaa pamoja na Mngu mumo 
humo. 

25 Basi katika habari za wanawali, sina maagizo ya 
Bwana: illa nawapa shauri langu, kama ni mtu niliye- 
rehemewa ni Bwana niwe muaminifu. 26 Naona basi 
ya kwamba jambo hili ni jema kwa ajili ya shida hii 
tuliyo nayo, nalo ni hili, kwamba ni vyema bin-Adamu 

OOIE 


880 I. WAKORINTHO 7 


kuwa kama alivyo. 27 Jee, umefungwa kwa mke? 
usitafute kuatishwa. Jee, umeatishwa mke? usitafute 
mke. 28 Illa ikiwa wewe waoa, hufanyi dhambi: na 
mwanamwali akiolewa hafanyi dhambi. Illa walio hivyo 
hawakosi kuwa na mateso katika muwili: nami ninge- 
wazuilia hayo. 29 Illa nasema hivi, ndugu zangu, 
majira yameendelea sana, kwamba na hao walio na 
wake na wawe kama hawana: 30 na hao waliao na 
wawe kama hawali: na hao wafurahio na wawe kama 
hawafurahi: na hao wanunuao na wawe kama hawana 
kitu: 31 na hao watumiao dunia hii na wawe kama 
hawaitumii sana: kwani mambo ya dunia hii yenda 
zakwe. 32 Illa nataka kwamba nyinywi msifazaike. 
Yeye ambae hajaoa, huyafazaikia mambo ya Bwana, 
jinsi apatavyo kumpendeza Bwana: 33 illa huyo 
aliyeoa huyafazaikia mambo ya dunia, jinsi atakavyo- 
mpendeza mkewe. 34 Tena iko tafauti ya mke na 
mwanamwali. Yeye ambae hakuolewa huyafazaikia 
mambo ya Bwana, illi apate kuwa mtakatifu katika 
muwili na katika roho : illa yeye aliyeolewa huyafazai- 
kia mambo ya dunia, jinsi apatavyo mpendeza mumewe. 
85 Na haya nanena yawe ya kuwafaa: si kwamba 
niwatupie tanzi, lakini ni kwa ajili ya hicho kipasacho 
adabu, mpate na kumngojea Bwana na kudumu pasipo 
kuzuiwa. 36 Illa mtu awae yote akiona ya kwamba 
hamfanyii mwanamwali wakwe kama yapasavyo adabu, 
ikiwa yeye amepita uzuri wa ujana wakwe, tena ikiwa 
pana haja hivyo, nafanye kama atakavyo, hafanyi dhambi, 
na waoane. 37 Illa yeye atakaesimama kwa.uthubutifu 
katika moyo wakwe, wala hana haja, illa ana amri kati- 
ka matakwa yakwe mwenyewe, tena amekusudia jambo 
hili moyoni mwakwe mwenyewe, kumzuia mwanam wali 
wakwe atafanya vyema. 38 Basi hivi amuozae mwana- 
mwali wakwe afanya vyema: na yeye ambae hamuozi 
atafanya vyema zaidi. 39 Mke hufungwa muda ule 
Google | | 


L WAKORINTHO 8 381 


mumewe atakaokuwa yu hai : illa ikiwa mume amefari- 
ki, ana rukhusa kuolewa ni huyo amtakae: katika 
Bwana tuu. 40 Illa ana heri zaidi ikiwa kuketi vivyo 
alivyo, kama nionavyo mimi: kisha nadhani ya kwam 
mimi nami nna Roho ya Mn 
8 SASA basi na tuangalie habari ya vitu vilivyoti- 
ndwa viwe sadaka za sanamu : twajua ya kwamba sote 
tuna ujuzi. Ujuzi hufurisha kiwa, illa mapenzi huje- 
nga. 2 Ikiwa mtu kujidhania kwamba ajua lolote, 
hatasa kujua neno kama impasavyo kujua: 3 illa mtu 
awae yote akimpenda Mwenyiezi Mngu, huyo huwa 
mwenyi kujulikana mbele zakwe. 4 Basi katika a- 
bars hii ya kula vitu vilivyotindwa viwe sadaka za 
sanamu, twajua ya kwamba sanamu si kitu duniani, 
tena twajua ya kwamba hapana Mngu mwengine illa 
ni yeye mmoja tuu. 5 Kwani hata wakiwako wengine 
waitwao waungu, wakiwa mbinguni au wakiwa juu ya 
nti: kama walivyo waungu wangi na bwana wangi: 
6 lakini kwetu swiswi yuko Mngu mmoja, yeye Baba, 
ambae vitu vyote vyatokana na yeye, na swiswi tu 
wakwe: tena Bwana ni mmoja tuu, Jesu Masihi, ambae 
kwa ndia yakwe nt vitu vyote, na swiswi pia kwa ndia 
akwe. 7 Lakini ujuzi huo hauko ndani ya watu wote: 
illa wengine waliozoea yale ya sanamu hata sasa, hula 
kama kitu alichotindiwa sanamu: na nia zao, kwa 
maana ni nyonge, hunajisika. 8 Illa chakula hakitatuhu- 
dhurisha kwa Mwenyiezi Mngu: ikiwa hatuli hatupu- 
nguki: ikiwa twala. hatuongei. 9 Illa angaliani hii 
amri yenu isiwe makunguwazo kwa wanyonge katika 
yoyote. 10 Kwani ikiwa mtu akuona wewe, uliye na 
ujuzi, nawe waketi chakulani ndani ya hekalu ya sana- 
mu, jee, akiwa ni mnyonge, nia yakwe haitapata nguvu 
hata ale vitu vilivyotindwa viwe sadaka za sanamu? 
11 Kwani yeye aliye mnyonge huangamia kwa ndia ya 
ujuzi ya. nja ni ndugu ambae Masihi alikufa kwa ajili 


882 I. WAKORINTHO 9 


yakwe. 12 Hivi kwa kuwafanyia dhambi hao ndugu, 
na kuwapiga katika nia zao ziwapo nyonge, mwanıfa- 
nyia dhambi Masihi. 13 Kwa ajili ya hayo, ikiwa 
chakula kumfanya ndugu yangu kukunguwaa, sitakula 
nyama hata milele, illi nisimkunguwaze ndugu yangu. 
9 JEE, mimi si huru ? mimi si mtume ? mimi siku- 
muona Jesu Bwana wetu? Jee, nyinywi si kazi yangu 
katika Bwana? 2 Kwamba mimi si mtume kwa we- 
ngine, lakini ni mtume kwenu nyinywi: kwani muhuri 
wa utume wangu ni nyinywi katika Bwana. 3 Jawabu 
yangu kwa wale wanitafitio ni hu. 4 Jee, hatuna 
amri kula na kunwa? 5 Jee, hatuna amri kumtukua 
mwanamke aaminiye, kama mitume wengine, na ndugu 
za Bwana na Kefa? 6 Au je, mimi peke yangu na 
Baranaba, hatuna amri swiswi kuata kutumika? 7 Ni 
asikari yupi atumikae majira yoyote kwa gharama 
zakwe mwenyewe? n nani atuliae kiunga cha mizabibu, 
nae asile matunda yakwe? au n nani alishae kundi Za 
nyama, nae asinwe maziwa ya kundi? 8 Jee, nanena 
haya kama bin-Adamu ? au je, ile sharia haisemi vivyo 
nayo? 9 Kwani imeandikwa katika sharia ya Musa, 
Hutamfunga kanwa huyo ng'ombe wakati apurapo 
nafaka. Jee, Mwenyiezi Mngu anafikiri ya ng'ombe, 
10 auje, anena neno hili kama kwa ajili yetu swiswi 
kabisa? Ni kweli, limeandikwa kwa ajili yetu: kwa 
kuwa yeye alimae imempasa kulima katika matumaini, 
nae apurae nafaka, ni kupura kwa matumaini ya kutu- 
mia sehemu. 11 Ikiwa swiswi tuliwapandia nyinywi 
vitu vya rohoni, jee, n neno kubwa kwamba tutavuna 
vitu vyenu vya muwilini? 12 Ikiwa wengine watumia 
sehemu ya amri hii juu yenu, swiswi si zaidi? Lakini 
hatukutumia amri hii: lakini twayavumilia mambo 
yote, illi kwamba tusiizuie ile habari njema ya Masihi 
wa lolote. 13 Jee, hamjui ya kwamba hao watumi- 
kao p m ya hekalu, hula vitu vya hekaluni, 


I. WAKORINTHO 9 883 


na hao watumikiao madhabahu wana sehemu yao pamo- 
ja na hayo madhabahu? 14 Ni vivyo hivyo, Bwana 
aliagiza kwamba hao waitangazao ile habari njema 
watapata kuishi katika hiyo habari njema. 15 Illa 
mimi sikutumia mambo hayo hata moja: nami siandiki 
mambo kaya kwamba yafanywe kwangu mimi: kwani 
kwangu mimi ni heri kufa kuliko mtu awae yote kuati- 
lisha sifa zangu. 16 Kwani nijapokuwa nahubiri ile 
habari njema, sina la kujisifia: kwani nimewekewa 
sharuti: kwani ole mbwangu nisipoihubiri ile habari 
njema, 17 Kwani nikitenda hivi kwa kupenda kwa- 
ngu mwenyewe, napata thawabu: illa ikiwa si kwa 
kupenda mwenyewe, nimeaminishwa uwakili. 18 Hapo 
basi thawabu yangu n nini? Ni hii, kwamba nihubi- 
ripo ile habari njema, nipate fanya ile habari njema 
isiwe na gharama, nisitumie hata utimilifu wakwe ile 
amri niliyo nayo katika ile habari njema. 19 Kwani 
na ingawa nalikuwa huru kwa watu wote, naliweka 
nafusi yangu iwe katika utumwa kwa wote, illi kwamba 
nipate watu zaidi. 20 Na kwa Mayahudi nikawa kama 
Yahudi, niwapate Mayahudi: kwa hao walio tini ya 
sharia, nikawa kama tini ya sharia, nafusi yangu hai 
tini ya sharia, niwapate hao walio tini ya sharia: 
21 kwa hao wasio na sharia, nikawa kama sina sharia, 
sikuwa sina sharia kwa Mngu, lakini tini ya sharia kwa 
Masihi, illi niwapate hao wasiokuwa nasharia. 22 Kwa 
wanyonge, nikawa mnyonge, niwapate wanyonge: nime- 
kuwa hali zote kwa watu wote, illi nipate kwa ndia zote 
ngawa kuwaokoa watu. 23 Nami nafanya mambo 
pos haya kwa ajili ya ile habari njema, illi nipate 

uwa mwenyi kushiriki katika hayo. 24 Hamjui ya 
kwamba hao wapigao mbio katika mashindano, hupiga 
mbio wote, illa ni mmoja apatae tuzo? Na vivyo hivyo 
igani mbio illi mpate. 25 Na killa mtu aliye na Jiti- 
adi katika = va hudhibiti nafusi katika mambo yote. 

Google 





884 I. WAKORINTHO 10 


Basi hao ni kufanya hivyo, illi kwamba wapate taji 
iharibikayo, illa swiswi ni kupata taji isiyoharibika. 
26 Basi sasa mimi kama nipigavyo mbio, si kama asiye- 
kuwa na yakini; jinsi nipigavyo makonde, si kama 
apigae anga tuu: 27 lakini naupondaponda muwili 
wangu na kuutumikisha, isiwe kwa ndia yoyote baada 
ya kuwahubiri wengine nikawa mwenyewe kutupwa 
kando. 

10 KWANI sitaki nyinywi, ndugu zangu, kutokujua 
ya kwamba hao mababa yetu wote walikuwa tini ya 
lile wingu, kisha wote wakapita ndani ya bahari: 2 nao 
wakabaputizwa wote wawe wa Musa, ndani ya win 
tena ndani ya bahari: 3 nao wote wakala chakula kile 
kimoja cha rohoni: 4 tena wakanwa wote kinwewa 
kile kimoja cha rohoni : kwani wakanwa katika mwamba 
wa rohoni ulioandamana nao: na mwamba huo uliku- 
wa ni Masihi. 5 Lakini Mwenyiezi Mngu hakupende- 
zewa na wangi sana myongoni mwao: kwani walitowe- 
shwa jangwani. 6 Basi mambo hayo yalikuwa ni vie- 
lelezo vyetu, illi kwamba tusiyatamani maovu kama 
wale walivyoyatamani nao. 7 Wala msiabudu sanamu, 
kama wengine myongoni mwao walivyofanya: vivile 
kama ilivyoandikwa, Watu waliketi kula na kunwa, 
kisha wakainuka wateze. 8 Wala tusizini kama we- 
ngine myongoni mwao walivyozini, wakaanguka siku 
moja watu ishirini na tatu alifu. 9 Wala tusimjaribu 
Bwana, kama wengine myongoni mwao walivyomjaribu, 
nao wakauwawani walenyoka. 10 Wala msinung'uni- 
ke, kama wengine myongoni mwao walivyonung'unika, 
wakauwawa ni yule muuaji. 11 Basi mambo hayo 
yote yaliwapata wao yawe ni vielelezo : nayo yaliandi- 
kwa kwa ajili ya kutukhofisha swiswi, ambao tumefiki- 
liwa ni miisho ya zamani. 12 Kwa ajili ya hayo 
ajidhaniye kwamba asimama, najitunze asianguke. 
13 Hayakuwapata nyinywi maondo yasiyokuwa hayo 

Google 


I. WAKORINTHO 10 385 


ambayo bin-Adamu ayaweza kuyahimili: illa Mwenyi- 
ezi Mngu ni muaminifu, nae hatawaata nyinywi kuo- 
ndwa zaidi ya hayo muwezayo: lakini pamoja na hayo 
maondo atafanya na ndia ya kuokoka, mpate nguvu za 
kuhimili. 

14 Kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, kimbiani kua- 
budu sanamu. 15 Nanena kama kunena na watu 
wenyi akili : mukayapime hayo ninenayo. 16 Kikombe 
cha baraka ambacho twakibarikia, jee, si shirika ya 
damu ya Masihi? Huo mkate tuuvundao, jee, si shirika 
ya muwili wa Masihi? 17 Kwa kuwa swiswi tulio 
wangi tu mkate mmoja, maana, muwili mmoja: kwa 
maana, twatumia sehemu katika huo mkate mmoja sote. 
18 Angaliani Isiraeli walivyo kwa jinsi ya muwili: hao 
walao hizo sadaka, jee, hawana shirika na yale madha- 
bahu? 19 Basi niseme nini? niseme kwamba kilicho- 
tindwa kiwe sadaka ya sanamu ni kitu? au niseme 
kwamba huyo sanamu mwenyewe ni kitu? 20 Lakini 
nasema ya kwamba vitu vile ambavyo watu wa hizo 
Taifa wavitindavyo viwe sadaka, wawatindia mashaitani 
hawamtindii Mngu : nami siwataki nyinywi kusharikana 
na mashaitani. 21 Hamwezi kunwa kikombe cha 
Bwana na kikombe cha mashaitani: hamwezi kushari- 
kana katika meza ya Bwana na katika meza ya masha- 
itani. 22 Au twamtia Bwana wivu? Jee, tuna nguvu 
zaidi ya yeye? 

23 Vitu vyote ni halali, lakini si vitu vyote vifaavyo, 
Vitu vyote ni halali, lakini si vyote vijengavyo. 
24 Mtu nasitafute vyakwe, lakini vya mwenziwe. 
25 Kilichouzwa sokoni lani, msiulize-ulize, kwa ajili 
ya nia: 26 kwani ulimwengu ni wa Bwana na vitu 
vilivyoujaa. 27 Ikiwa mtu asiyeamini kuwaalika, 
nanywi mwataka kwenda, lani kile kitakachowe- 
kwa mbele yenu, msiulize-ulize kwa ajili ya nia. 
28 Illa ikiwa mtu kuwambia nyinywi, Nyama hii 


Google ya. 


386 L WAKORINTHO 11 


ilitindwa iwe sadaka, msile, kwa ajili yakwe yeye 
aliyeonyesha, na kwa ajili ya nia: 29 nanena, nia, si 
yako mwenyewe, lakini ya huyo mwengine: kwa nini 

uhukumiwa uhuru wangu ni nia ya mwengine? 
30 Ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa neema, n 
nini mimi kutajwa kwa uovu kwa ajili ya kile nilicho- 
shukuru kwacho? 31 Basi ikiwa mwala, au mwanwa, 
au mwafanya neno lolote, fanyani mambo yote kwa 
utukufu wa Mngu. 32 Msilete makunguwazo kwa 
Mayahudi wala aa Mayunani, wala kwa kanisa ya 
Mwenyiezi Mngu: 33 vivile kama mimi niwarid- 
hiavyo watu wote katika mambo yote, si kutaka faida 
yangu mwenyewe, illa faida yao walio wangi, illi 
waokolewe. 11 MUWE wafuasi wangu mimi, kama 
mimi nilivyo mfuasi wa Masihi. 

2 Basi nawasifu, kwa maana, mmenikumbuka katika 
mambo yote, tena kwa sababu mmeyashika sana hayo 
mliyoyapokea, vilevile kama nilivyowapa nyinywi. 
3 Illa nawataka mjue ya kwamba kitwa cha killa mtu 
mume ni Masihi: na kitwa cha mwanamke ni mtu mume; 
na kitwa cha Masihi ni Mwenyiezi Mngu.: 4 Killa mtu 
mume akiwa aomba Mngu au akhutubu, nae yu hali ya 
kufinikwa kitwa, hukiaibisha kitwa chakwe. & Illa 
killa mtu mke akiomba Mngu au akikhutubu, na kitwa 
chakwe kisifinikwe utaji, hukiaibisha kitwa chakwe : 
kwani ni sawasawa na kunyolewa. 6 Kwani ikiwa 
mwanamke hafinikwi utaji, nakatwe nywele zakwe: 
illa ikiwa ni aibu kwa mwanamke kukatwa nywele au 
kunyolewa, nafinikwe utaji. 7 Kwani kwa mtu mume 
haimpasi kufinikwa kitwa, kwa maana, yeye ni sura na 
utukufu wa Mngu: illa mwanamke ni utukufu wa 
mtu mume. 8 Kwani mtu mume hakutoka katika 
mwanamke, lakini mwanamke alitoka katika mtu 
mume: 9 kwani, wala huyo mtu mume hakuumbwa 
kwa ajili ya huyę mwanamke; lakini huyo mwanamke 


Google 


I. WAKORINTHO 11 887 


aliumbwa kwa ajili ya huyo mtu mume: 10 kwa ajili 
ya hayo imempasa kwamba mwanamke awe na alama 
za kutawalwa juu ya kitwa chakwe kwa sababu ya 
malaika. 11 Pamoja na hayo, si mke pasipo mume, 
wala si mume pasipo mke, katika Bwana. 12 Kwani 
vivile kama mwanamke alivyotoka katika mtu mume, 
ni vivyo hivyo mtu mume nae kwyaliwa ni mwanamke: 
illa mambo yote yatokana na Mwenyiezi Mngu. 
13 Hukumuni nyinywi katika nafusi zenu : jee, yapasa 
kwa mwanamke kuomba Mwenyiezi Mngu nae hakufini- 
kwa utaji? 14 Jee, ule uumbaji wenyewe hauwafunzi 
uyinywi ya kwamba mtu mume akiwa na nywele ndefu 
ni aibu kwakwe? 15 Illa mwanamke akiwa na nywele 
ndefu ni utukufu kwakwe: kwa kuwa amepawa hizo 
nywele ziwe ni utaji wakwe. 16 Illa mtu awae yote 
akiwa ajionyesha kuwa apenda kuteta, swiswi hatuna 
ada kama hiyo, wala kanisa za Mwenyiezi Mngu hazina. 

17 Katika kuwapa maagizo haya siwasifu, kwa kuwa 
mwakutana, si kwa ajili ya yaliyo mema zaidi, lakini kwa 
yaliyo mabaya zaidi. 18 Kwani kwanza, mtakapoku- 
tana nyinywi ndani ya kanisa, nasikia ya kwamba kuna 
matangukano kati yenu: nami nusu yakwe nasadiki. 
19 Kwani hapana budi utakuwa uzuzi kati yenu, illi 
kwamba hao waliohakikishwa wawe dhahiri kati yenu. 
20 Basi hapo nyinywi mtakapokutana pamoja, hai- 
mkini kwenu kula chakula cha Bwana: 21 kwani 
katika kula kwenu huyu hutwaa chakula chakwe 
mwenyewe kabula ya huyu, na huyu ana ndaa, na huyu 
amelewa. 22 N nini? hamna nyumba zenu kula na 
kunwa ? auje, mwaidharau kanisa ya Mwenyiezi Mngu, 
na aaa Wila hao wasio na kitu? Jee, niwa- 
mbieni? Niwasifu kwa ajili ya hayo? La, siwasifu. 
23 Kwani mimi nalipokea kwa Bwana hicho ambacho 
naliwapa nyinywi nami, ya kwamba, Bwana Jesu usiku 
ule aliusalitiwa alitwaa mkate: 24 kisha alipo- 

Google 


888 I. WAKORINTHO 12 


kwisha shukuru akauvunda, akanena, Ni muwili wangu 
buu, ambao ni kwa ajili yenu : fanyani hivi kwa kuni- 
kumbuka mimi. 25 Ni kama vile, akakitwaa na kiko- 
mbe baada ya chakula, akanena, Kikombe hichi ni 
maagano mapya katika damu yangu: fanyani hivi killa 
munwapo, kwa kunikumbuka mimi. 26 Kwani killa 
mulapo mkate huu na kunwa kikombe hichi, mwa- 
onyesha mauti ya Bwana hata aje. 27 Kwa ajili ya 
hayo killa mtu atakaekula mkate huo au kunwa 
kikombe hicho cha Bwana nae hasitahili, ana hukumu 
ya ule muwili na ya ile damu ya Bwana. 28 Ila bin- 
Adamu najijaribu nafusi yakwe, na kuku kujijaribu ale 
katika ule mkate na kunwa katika kile kikombe. 
29 Kwani huyo alae na kunwa, hula na kunwa hukumu 
ya nafusi yakwe, ikiwa haupambanui ule muwili. 
30 Kwa sababu hiyo wangi kwenu ni wanyonge, na 
wengine ni wagonjwa, na waliolala si haba. 31 Illa 
kwamba swiswi tulizipambanua nafusi zetu wenyewe, 
tusingehukumiwa. 32 Illa tukihukumiwa twarudiwa 
ni Bwana, illi kwamba tusihukumiwe adhabu pamoja 
na dunia. 33 Kwa ajili ya hayo, ndugu zangu, mtaka- 

kutana pamoja kula chakula, ngojeanani nyinywi 

wa nyinyw. 34 Kwamba mtu ana ndaa, nale 
nyumbani kwakwe: illi kwamba kukutana kwenu 
kusiwe kwa hukumu. Na yale yasaliayo ntakapokuja 
ntayatengeza. 

12 BASI sasa ndugu zangu, sitaki nyinywi kutojua 
habari za vipawa vya rohoni. 2 Mwajua ya kwamba 
mlipokuwa mu watu wa hizo Taifa, mlipotezwa na 
kufuata wale sanamu wasio na sauti, vivile kama 
mlivyoongozwa. 3 Kwa sababu hii nawajuvisha nyinywi 
ya kwamba, hapana mtu anenae katika Roho ya Mngu, 
mwenyi kunena, Jesu ni anathema: tena hapana 
awezae kunena, Jesu ni Bwana, isipokuwa katika 
Roho Mtakatifu. 


Google 


IL WAKORINTHO 12 389 


4 Basi ziko tafauti za vipawa, illa Roho ni huyo 
mmoja. 5 Tena ziko tafauti za mangojezi, na Bwana 
ni yeye mmoja. 6 Tena ziko tafauti za jinsi za kazi, 
illa Mngu ni yeye mmoja atendae kazi zote katika 
wote. 7 Na killa mmoja hupawa ufunuo wa Roho kwa 
ajili ya kufaana. 8 Kwani mmoja hupawa neno la 
hikima kwa ndia ya Roho: mwengine kupawa neno la 
maarifa katika yeye Roho mmoja: 9 mwengine kupawa 
imani katika yeye Roho mmoja: mwengine kupawa. 
vipawa vya kupoza magonjwa katika yeye Roho mmoja: 
10 mwengine kupawa kutenda vitendo vya nguvu: 
mwengine hupawa unabii: mwengine kupambanua 
roho: mwengine namna za lugha: mwengine kufasiri 
lugha: 11 illa mambo haya yote ayatenda kazi yeye 
Roho mmoja, na kumgawanyia killa mtu mbalimbali 
vivile kama apendavyo. 

12 Kwani vivile kama muwili ni mmoja, kisha una 
via vingi, na via vyote vya muwili, na ingawa ni 
vingi, ni muwili mmoja: na Masihi nae ni vivyo. 
13 Kwani katika Roho mmoja swiswi sote tulibapu- 
tizwa tuufikilie muwili mmoja: kwamba tu Mayahudi 
au kwamba tu Mayunani, kwamba tu watumwa kwamba 
tu waungwana: naswi sote tulinweshwa. Roho mmoja. 
14 Kwani huo muwili si kia kimoja lakini ns via 
vingi. 15 Likisema guu, Kwa kuwa mimi si mkono 
mimi si wa muwili: basi, jee, si wa muwili kwa sababu 
hiyo? 16 Tena likisema sikio, Kwa kuwa mimi si jito, 
mimi si wa muwili ; basi, jee, si wa muwili kwa sababu 
hiyo? 17 Kwamba muwili wote ni jito, ku wapi 
kusikia? kwamba muwili mzima ni sikio, ku wapi 
kunusa? 18 Illa Mwenyiezi Mngu amevitia via, 
killa kimoja, katika muwili, vivile kama alivyotaka. 
19 Tena kwamba vitu vyote vilikuwa kia kimoja 
muwili u wapi? 20 Illa sasa vimekuwa via vingi, 
ila muwili ni mmoja. 21 Na jito haliwezi ku- 

Google 


890 I WAKORINTHO 13 


wambia mkono, Sina haja va wewe: wala tena kitwa 
hakiwezi kwyambia maguu, Sina haja na nyinywi. 
22 Lakini afudhali sana, via vile vya muwili vione- 
kanavyo kuwa ni vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi, 
23 na vile via vya muwili ambavyo twavidhania 
kupunguka hishima, juu ya via vile twavipa hishi- 
ma zaidi: na vile vyetu visivyo na uzuri, vina 
uzuri zaidi sana: 24 kwa maana vile vyetu vilivyo na 
uzuri havina uhitaji; lakini Mwenyiezi Mngu ameu- 
ungamanisha muwili na kukipa hishima zaidi kile kili- 
chopungukiwa: 25 illi kwamba kusiwe kutangukana 
katika muwili: lakini via vitunzane vyote vyenyewe kwa 
vyenyewe. 26 Na kwamba kia kimoja chapatikana 
ni maumivu, via vyote vyaumia nacho; au kia 
kimoja kikitukuzwa, via vyote vyafurahi nacho. 27 
Basi nyinywi mu muwili wa Masihi, tena mu via vyakwe 
mbalimbali. 28 Na Mwenyiezi Mngu ameweka watu 
katika hiyo kanisa, kwanza mitume, wa pili manabii, 
wa tatu walimu, kisha vitendo vya nguvu, kisha vipawa 
vya upozi wa magonjwa, na kusaidiana, na kutawala, 
na namna za lugha. 29 Jee, wote ni mitume? au ni 
manabii wote? au ni walimu wote? au wote watenda 
vitendo vya nguvu? 30 au wote wana vipawa vya upozi 
wa magonjwa? au wote wanena na lugha mbalimbali ? 
au wote wafasiri? 31 Takani kwa bidii vipawa vilivyo 
vikubwa. Tena nawaonyesha ndia iliyo bora zaidi. 

13 NIJAPONENA kwa lugha za bin-Adamu na za 
malaika, nami sina mapenzi, nimekuwa shaba ivumayo 
au tuwasi la kugonga. 2 Nijapokuwa na unabii, na 
kuzijua siri zote na ujuzi wote: nijapokuwa na imani 
yote hata kutamisha vilima, nisipokuwa na mapenzi, 
mimi si kitu. 3 Nami nijapotoa vitu vyangu vyote 
kuwalisha masikini, nijapotoa muwili wangu upigwe 
moto, nisipokuwa na mapenzi, sifai lolote. 4 Mapenzi 
huvumilia, butenda mema: mapenzi hayana wivu; wala 


Google 


I. WAKORINTHO 14 391 


hayanyeti; wala hayajivuni; 5 wala hayakosi adabu; 
wala hayatafuti ambalo ni la nafusi yakwe; wala ha- 
yana hasira; wala hayahasibii ule uovu; 6 wala 
hayafurahii madhambi; illa hufurahi pamoja na ile 
kweli; 7 mapenzi husitiri yote, huamini yote, hutumaini 
yote, huvumilia yote. 8 Mapenzi hayatindiki milele : 
illa ukiwapo unabii, utabatiliwa: zikiwapo lugha, zita- 
koma; ukiwapo ujuzi, utabatiliwa. 9 Kwani twajua 
kwa upungufu, twafanya na unabii kwa upungufu: 
10 hapo kitakapokuja hicho kilicho kitimilifu, 
hapo hicho kilicho kipungufu kitaondolewa. 11 Nili- 

adi kijana, nalinena kama kijana, nalifikiri kama 
arh nalitafakari kama kijana; sasa nilipo mtu 
mzima, nimeviondoa vile vya ujana. 12 Kwani hivi 
sasa twaona katika kioo, kama kitendawili; illa hapo si 
kuona uso kwa uso: hivi sasa najua kwa upungufu ; illa 
hapo ntajua sana, vivile kama nilivyojulikana nami 
sana. 13 Illa hivi sasa yathubutu imani, na matumaini, 
na mapenzi, haya matatu; illa katika hayo matatu 
kubwa lao mno ni mapenzi. 

14 YAANDAMENI hayo mapenzi; pamoja na hayo 
mkavitake sana vipawa vya rohoni, illi afudhali mpate 
kukhutubu. 2 Kwani yeye anenae kwa lugha nye- 
ngine haneni na bin-Adamu, lakini kunena na Mngu; 
kwani hapana asikiae; illa katika roho yakwe hunena 
mambo ya siri. 3 Illa huyo akhutubuye hunena na 
bin-Adamu mambo ya majengo na ya msaada na ya 
kutuzana. 4 Huyo anenae kwa lugha hujenga nafusi 
yakwe; illa huyo akhutubuye hujenga kanisa. 5 Basi 
nawataka nyinywi nyote kunena kwa lugha, illa afudhali 
ni kukhutubu: na yeye akhutubuye ni mkubwa kuliko 
huyo anenae kwa lugha, isipokuwa afasiri, illi kwamba 
kanisa ipate majengo. 6 Illa sasa, ndugu zangu, ikiwa 
naja kwenu na kunena kwa lugha, ntawafaa nini, 181po- 
kuwa nanena nanywi katika ufunuo, au katika ujuzi, au 


392 I. WAKORINTHO 14 


katika kukhutubu, au katika kufunza? 7 Hata uvit 
visivyo na uhai, vikitoa sauti, ikiwa nzumari au kinanda, 
ikiwa havitoi sauti zilizo na tafauti, itatamburikanaje 
ni sauti gani ipigwayo katika nzumari, au katika kina- 
nda? 8 Kwani ikiwa barughumu kutoa sauti isiyota- 
mburikana, n nani atakaejifanya tayari kwa vile vita ? 
9 Nanywi ni vivyo hivyo, isipokuwa mwatamka kwa 
ulimi maneno yatamburikanayo wepesi, yale yanenwayo 
yatajulikanaje? kwani mtakuwa mwanena angani. 
10 Humkini ziko lugha za namna nyingi duniani, ha- 
pana moja isiyokuwa na maana yakwe. 11 Basi iki- 
wa sijui maana yakwe ile sauti, ntakuwa mgeni kwa- 
kwe huyo anenae, na huyo anenae atakuwa ni mgeni kwa- 
ngu mimi. 12 Na nyinywi ni vivyo hivyo, kuwa mna 
tamaa ya kupata vipawa vya Roho, takani illi kwamba 
mjazwe kwa ungi kwa ajili ya majengo ya kanisa. 
13 Kwa sababu hii, huyo anenae kwa lugha naombe 
illi apate kufasiri. 14 Kwani ikiwa naomba kwa lugha, 
roho yangu huomba, illa akili zangu hazipati matunda. 
15 N nini basi? Ntaomba kwa roho, ntaomba kwa 
akili pia: ntaimba kwa roho, ntaimba kwa akili pia. 
16 Au ikiwa wabarikia kwa roho, huyo aliye pahali pa 
mjinga ataitikaje, Amina, kwa kushukuru kwako, nae 
hayajui hayo usemayo? 17 Kwani wewe kweli washu- 
kuru vyema, lakini huyo mwengine hakujengwa. 
18 Namshukuru Mwenyiezi Mngu nasema kwa lugha 
zaidi ya nyinywi nyote: 19 lakim katika kanisa nataka 
kunena maneno matano kwa akili zangu, illi nipate 
kuwafunza na wengine, zaidi ya kunena maneno alifu 
kumi kwa lugha. 

20 wape ia zangu, msiwe watoto katika akili zenu: 
lakini katika uovu muwe vijana, illa muwe watu wazima 
katika akili. 21 Imeandikwa katika sharia, Ntanena na 
watu hawa kwa watu walio na ndimi nyengine, na kwa 
midomo ya wageni ; nao hawatanisikia hata kwa ndia 


Google 


IL WAKORINTHO 14 393 


hiyo, anena Bwana. 22 Kwa sababu hii, lugha hizi ni 
ishara, si kwa hao waaminio, lakini ni kwa hao wasioa- 
mini: illa kukhutubu ni ishara si kwa hao wasioamini, 
lakini ni kwa hao waaminio. 23 Basi ikiwa kanisa 
nzima kukutana pamoja, na wote hunena kwa lugha, . 
kisha wakangia watu wasio ilimu au wasioamini, hawa- 
tasema ya kwamba muna wazimu? 24 Illa ikiwa wote 
kukhutubu, kisha akangia mmoja asiyeamini, asiye 
ilimu, hukaripiwa ni wote, huhukumiwa ni wote: 
25 mambo ya moyo wakwe yaliyofitwa hufanywa dha- 
hiri; na hivyo ataanguka kiusouso na kumsujudia Mwe- 
nyiezi Mngu, huku akitoa habari ya kwamba Mwenyiezi 
Mngu yu kati yenu kweli. 

26 N nini basi, ndugu zangu? Mtakapokutana 
pamoja, killa mtu ana zaburi, ana funzo, ana ufunuo, 
ana lugha, ana tafusiri. Mambo nayafanywe kwa ajili 
ya majengo. 27 Mtu awae yote akinena kwa lugha, na 
iwe kwa wawili au isizidi watatu, kisha iwe kwa kufu- 
atana; na mmoja nafasiri: 28 illa ikiwa hapana awezae 
kufasiri, nanyamae ndani ya kanisa: nanene kwa nafusi 
yakwe na kwa Mwenyiezi Mngu. 29 Na manabii 
nawanene wawili au watatu, na hao wengine na wata- 
mbue. 30 Lakini ikiwa mtu mwengine aketiye karibu 
kupawa ufunuo, na huyo wa kwanza nanyamae. 31 
Kwani mwaweza nyote kukhutubu mmoja mmoja, illi 
kwamba wote wajifunze, na wote watuzwe myoyo; 
82 na robo za manabii zanyenyekea manabii: 33 kwani 
Mwenyiezi Mngu si Mngu wa matata, lakini mbwa amani; 
vivile kama vilivyo katika kanisa zote za watakatifu. 

34 Hao wanawake na wanyamae ndani ya kanisa; 
kwani wao hawana rukhusa kunena: lakini na wanye- 
nyekee, vivile kama sharia inenavyo. 35 Nao wakitaka 
kujifunza neno lolote, na wawaulize waume wao wenyewe 
nyumbani kwao: kwani ni aibu kwa mwanamke kunena 
ndani ya kanisa. 36 N nini? jee, neno la Mwenyiezi 


Google 


894 I. WAKORINTHO 15 


Mngu lilitoka kwenu nyinywi? au liliwafikilia nyinywi 
peke yenu ? 

37 Mtu awae yote akidhania nafusi yakwe kuwa 
nabii, au wa Roho, nayatambue sana hayo niwaandikiayo, 
ya kwamba ndiyo maagizo ya Bwana. 38 Illa mtu 
awae yote akiwa mjinga nawe mjinga. 

39 Kwa ajili ya hayo, ndugu zangu, takani kwa bidii 
kukhutubu, nanywi msikataze kunena kwa lugha. 40 
Illa mambo yote na yafanywe kama yapasavyo, na kwa 
taratibu zakwe. 

15 SASA basi, ndugu zangu, nawajuvisha nyinywi 
ile habari njema niliyowahubiri, ambayo ndiyo mliyoi- 
pokea, na katika hiyo mwasimama, 2 nayo ni kwa hiyo 
mwaokolewa ; nawajumsha, nasema, ni kwa maneno gani 
niliyowahubiri nyinywi, mkiishika sana, isipokuwa 
mliamini bure. 8 Kwani naliwapa nyinywi kwanza 
ileile niliyopokea nami, ya kwamba Masihi alikufa kwa 
ajili ya dhambi zetu, sawasawa na maandiko: 4 tena 
kwamba alizikwa; tena kwamba amefufuliwa siku ya 
tatu, sawasawa na maandiko: 5 tena kwamba alimtokea 
Kefa: kisha akawatokea hao kumi na wawili: 6 kisha 
akawatokea ndugu wapata zaidi ya watu khamsa mia 
kwa mara moja, ambao ungi wao wako hata hivi sasa, 
illa wengine myongoni mwao wamelala: 7 kisha aka- 
mtokea Jakubu; kisha akawatokea hao mitume wote; 
8 mwisho wa wote, kama ni mmoja asiyezaliwa wakati 
upasao, akanitokea mimi. 9 Kwani mimi ni duni yao 
mitume, nisiyesitahili kuitwa mtume, kwa maana, 
naliiudhi hiyo kanisa ya Mwenyiezi Mngu. 10 Illa 
kwa neema ya Mngu ni kama nilivyo; na neema yakwe 
niliyopawa haikuwa ya bure; lakini naliitaabikia kazi 
zaidi ya wale wote; illa si mimi, lakini ni neema ya 
Mwenyiezi Mngu iliyokuwa pamoja nami. 11 Basi 
kwamba ni mimi, kwamba ni wao, ndivyo tuhubirivyo, 
tena ndivyo mlivyoamini. 


Google 


I. WAKORINTHO 15 895 


12 Basi kwamba Masihi yuahubiriwa ya kwamba 
alifufuka kutoka kwa wafu, imekuwaje wengine: kati 
yenu kusema kwamba hakuna kufufuliwa kwa wafu? 
13 Illa kwamba hakuna kufufuka kwa wafu, wala 
Masihi hakufufuliwa: 14 tena kwamba Masihi bakufu- 
fuliwa, hapo kuhubiri kwetu ni bure, imani yenu nayo 
ni bure. 15 Naam, na swiswi tumeonekana kuwa 
mashahidi ya uongo wa Mwenyiezi Mngu; kwa maana, 
tulishuhudia kuliko Mwenyiezi Mngu ya kwamba ali- 
mfufua Masihi; nae hakumfufua, ikiwa wafu hawafu- 
fuliwi. 16 Kwani kwamba wafu hawafufuki, wala, Ma- 
sihi hakufufuliwa: 17 tena kwamba Masihi hakufufu- 
liwa, imani yenu ni bure; hata sasa m mumo katika 
dhambi zenu. 18 Hapo na hao waliolala katika Masihi 
wamepotea. 19 Kwamba tumekuwa tumetumaini 
katika Masihi katika maisha haya tuu, tu katika hali 
dhaifu kupita watu wote. 

20 Illa sasa Masihi amefufuliwa kutoka kwa wafu, 
malimbuko ya hao waliolala. 21 Kwani, kwa kuwa 
mauti yakaja kwa ndia ya bin-Adamu, kufufuka kwa 
wafu vivyo kuja kwa ndia ya bin-Adamu. 22 Kwani 
vivile kama wote wafavyo katika Adamu, vivyo katika 
Masihi wote watafanywa kuwa hai. 23 Illa ni killa 
mmoja katika pahali pan mwenyewe; Masihi ni ma- 
limbuko; ae ni hao ambao ni wa Masihi katika 
kuja kwakwe. 24 Kisha kuja ule mwisho, hapo Masihi 
atakapompa Mwenyiezi Mngu, yeye Baba, ule ufaume; 
hapo atakapoyabatilisha killa mamlaka na killa amri na 
uwezo. 25 Kwani yapasa kwamba atawale yeye hata ata- 
kapowatia adui zakwe zote tini ya nyayo zakwe, 26 Adui 
wa mwisho wa kutoweshwa ni mauti. 27 Kwani, Ali- 
viweka vitu vyote viwe tini ya nyayo zakwe. Illa hapo 
asemapo ya kwamba, Vitu vyote vimewekwa viwe tini, 
ni dhahiri ya kwamba yeye aliyeviweka vitu vyote viwe 
bini yakwe, hamo. 28 Na hapo vitu vyote vitakapowe- 

Google 


396 I. WAKORINTHO 15 


kwa viwe tini yakwe, ndipo hapo Mwana nae mwenye- 
we atawekwa tini ya huyo aliyeviweka vitu vyote tini 
yakwe, illi kwamba Mwenyiezi Mngu awe vyote katika 
vyote. 

729 Auje, watafanya nini hao wabaputizwao kwa ajili 
ya wafu? Kwamba wafu hawafufuki kabisa, wame- 
baputizwa kwa ajili ya wafu kwa maana gani? 30 na 
swiswi tumo katika khatari killa saa kwa maana gani? 
31 Killa siku nafa, naam, kwa majivuno yangu kwa ajili 
yenu, ndugu zangu, niliyo nayo katika Masihi Jesu Bwa- 
na wetu. 32 Kwamba kwa hali ya ki-bin-Adamu nali- 
pigana na nyama za mwitu huko Efeso, manufaa yangu 
nini mimi? Kwamba wafu bawafufuki, na tule na 
tunwe, kwa kuwa keshotwafa. 33 Msidanganyike; vi- 
kao vibaya huharibu tabia njema. 34 Levuka kwa ku- 
tenda mema, nanywi msifanye dhambi ; kwani wengine 
hawana kumjua Mngu; nanena kaya kuwatahayarisha 
nyinywi. 

35 Kwenda mtu mmoja atanena, Jee, wafu wafufuliwa- 
je? Nao huja na muwili namna gani? 36 Ewe mpu- 
mbavu, kile upandacho wewe hakipawi uhai, kikiwa 
hakijakufa; 37 na hicho upandacho, hupandi kile kiwi- 
liwili kitakachokuwapo, lakini ni tembe tupu, hwenda 
ikawa ni ya nganu, au nyengineyo yoyote; 38 illa 
Mwenyiezi Mngu huipa kiwiliwili vivile kama alivyo- 
penda, na killa mbeyu upawa kiwiliwili chakwe 
mwenyewe. 

39 Nyama zote si nyama moja: lakini iko nyama 
ya bin-Adamu, na nyama nyengine ni ya nyama wa 
maguu mane, na nyengine ni ya nyuni, na nyengine ni 
ya samaki. 40 Tena viko viwiliwili vya mbinguni, na 
viwiliwili vya nti: lakini utukufu wa vile vya mbinguni 
ni aina mbali, na utukufu wa vile vya nti ni aina mbali. 
4l Kuna utukufu wa jua, na mwengine wa mwezi, na 
mwengine wa nyota, kwani hufadhiliana nyota na nyota 

Google 


I. WAKORINTHO 15 897 


kwa utukufu. 42 Na kufufuka kwao wafu ni vivyo 
hivyo. Hupandwa katika kuharibika, hufufuliwa katika 
halı isiyo yakuharibika: 43 hupandwakatikaunyonge ; 
hufufuliwa katika utukufu: hupandwa katika udhaifu ; ` 
hufufuliwa katika nguvu: 44 hupandwa muwili wa 
nafusi; hufufuliwa muwili wa roho. Kwamba kuna 
muwili wa nafusi na muwili wa roho pia uko. 45 
Ndipo yakaandikwa na haya, Mtu wa kwanza huyo 
Adamuakawa nafusi iliyo hai. Adamu wa mwisho akawa 
roho ihuishayo. 46 Lakini ule uliokuwa wa roho, sio 
wa kwanza, lakini ni ule wa nafusi uliokuwa wa kwanza, 
baadae ule ulio wa roho. 47 Mtu wa kwanza alitoka 
katika nti, ni wa udongo ; mtu wa pili alitoka mbinguni. 
48 Jinsi alivyo huyo wa udongo, na hao wa udongo ni 
vivyo; na jinsi alivyo huyo wa mbinguni, na hao wa 
mbinguni ni vivyo. 49 Tena, vivile kama tulivyotukua 
sura za huyo wa udongo, naswi vivyo tutatukua sura za 
huyo wa mbinguni, 

50 Basi nanena neno hili, ndugu zangu, ya kwamba 
nyama na damu haviwezi kuurithi ufaume wa Mngu; 
wala kiharibikacho hakiwezi kukirithi hicho kinisha. 
haribika. 51 Hili ndilo, nawambia nyinywi jambo 
lililofitamana : Swiswi sote hatutalala, illa sote tuta- 
badilika, 52 mara, kama kupesa na kufumbua, ipigwapo 
parapanda ya mwisho: kwani parapanda itavuma, na 
wafu watafufuliwa katika hali isiyo ya kuharibika, na 
swiswi tutabadilika. 53 Kwani imepasa huu uharibikao 
uvikwe kutoharibika, na huu upatikanao ni mauti 
uvikwe kutokufa. 54 Illa hapo huu uharibikao 
utakapovikwa kutoharibika, na huu upatikanao ni mauti 
utakapovikwa kutokufa, ndipo litakapokuwa lile neno 
lililoandikwa, nalo ni hili, Mauti yamemizwa katika 
kushindwa. 55 Ku wapi, ewe mauti, kushinda kwako? 
ki wapi, ewe mauti, chembe chako cha ushungu? 56 
Yshungu wa mauti ni dhambi; na nguvu za dhambi ni ile 


Google 


898 I. WAKORINTHO 16 


sharia: 57 illa ahasanta ndakwe Mwenyiezi Mngu kao 
atupae kushinda kwa ndia ya Jesu Masihi Bwana wetu. kat 
58 Kwa ajili ya hayo, ndugu zangu, wapenzi wangu, JJ 
thubutikani, msiwezwe kuondolewa, mfanye kazi kwa ' ya 
ungi katika Bwana kulla wakati, kwa kuwa mwajua ya i 
kwamba taabu yenu si ya bure katika Bwana. | wa 

16 BASI sasa na tuziangalie habari za tangizo kwa | we 
ajili ya watakatifu, vivile kama nilivyoziagiza kanisa za 
Galatia, nanywi fanyani vivyo. 2 Siku ya kwanza ya ' 
ijumaa killa mtu kwenu najiwekee kwakwe akiba, 
kadiri ya kufanikiwa kwakwe, illi kwamba zisiwe tangizo 
hapo ntakapokuja mwenyewe. 3 Nami ntakapowa- 
fikilia, ntawatuma hao mtakaowataua katika nyaraka, 
wende wakaitukue ihisani yenu hata Jerusalem: 4 | P 
tena kwamba yanipasa mimi kwenda, tutakwenda sote. k 
5 Illa ntakuja kwenu, hapo ntakapopita kati ya v 
Umakedonia; kwani napita kati ya Umakedonia: 6 jt 
humkini kwamba niketi kidogo kwenu, naam, hata 
kuupisha wakati wa baridi, illi kwamba nyinywi jr 
mnisafirishe ntakapokwenda popote. 7 Kwani sitaki |] 
kuonana nanywi hivi sasa nikijipitia tuu; kwani |) 
natumaini kuketi nanywi muda mchache, Bwana 
akinijaalia. 8 Illa ntaketi Efeso hata Idi ya Penteko- 
sito: 9 kwani nimefunguliwa mlango mkubwa tena ufaao 
kwa kazi, tena wako wangi wanishikiao kinyume. 

10 Illa Timotheo akija, angaliani illi kwamba awe 
kwenu pasipokuwa na khofu: kwani yuafanya kazi ya 
Bwana, vivile kama mimi nami nifanyavyo: 11 basi na 
isiwe mtu kumdharau. Illa msafirisheni kwa amani, 

illi aje kwangu: kwani namngojea aje pamoja na hao 
ndugu. 12 Illa katika habari ya Apolo ndugu yetu, 
nalimtaka mara nyingi illi aje kwenu pamoja na hao 
ndugu: nae hakupenda kabisa kuja hivi sasa: illa 
atakuja hapo atakapopata nafasi. 
13 Keshani, muthubutike katika imani, iwani waume, 


Google 


I WAKORINTHO 16 399 


kaongeeni nguvu. 14 Mambo yenu yote na yawe 
katika mapendano. 

15 Basi nawataka, ndugu zangu (mwaijua ile nyumba 
in Sitefana, ya kwamba ni malimbuko ya Akhaia, tena 

wamba wamejiweka wenyewe katika kuwatumikia 
watakatifu), 16 illi kwamba nyinywi nanywi mujiweke 
wenyewe tini ya hao walio hivi, na tini ya killa mtu 
asaidiae katika kazi na kujitahidi. 17 Nami nafurahi 
kwa sababu ya kuja kwao Sitefana na Foritunato na 
Akhaiko: kwa kuwa kile kilichopunguka kwenu 
wamenitimilizia hawa. 18 Kwani wamenipumzisha roho 
yangu na roho zenu pia: basi, wajueni wale walio hivi 

19 Hizo kanisa za Asia zawasalimu. Akula na 
Pirisika wawasalimu sana katika Bwana, pamoja na ile 
kanisa iliyo ndani ya nyumba yao. 20 Hao ndugu wote 
wawasalimu. Kasalimianeni nyinywi kwa nyinywi kwa 
buso takatifu. 

21 Ni salamu ya mimi Paulo kwa mkono wangu 
mwenyewe. 22 Kwamba mtu awae yote hampendi 
Bwana, nawe anathema. Maranatha (maana, Bwana 
wetu yuaja}. 23 Neema ya Bwana Jesu Masihi na iwe 
mons nanywi. 

24 Mapenzi yangu na yawe pamoja nanywi nyote 
katika Masihi J a A Aiii 


Google 


400 II. WAKORINTHO 2 


WARAKA WA PILI WA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WAKORINTHO. 


1 PAULO, mtume wa Masihi Jesu, kwa kupenda 
kwakwe Mngu, na Timotheo ndugu yetu, waraka wetu 
huu uifikilie kanisa ya Mwenyiezi Mngu iliyo katika 
mji wa Korintho, pamoja na watakatifu wote walio 
katika nti nzima ya Akhaia: 2 Neema na amani ziwe 
kwenu zitokazo kwa Mngu Babaetu na kwa Bwana 
Jesu Masihi. 

3 Nahimidiwe Mwenyiezi Mngu nae ni Babae Bwa- 
na wetu Jesu Masihi, nae ni Baba mwenyi rehema, 
nae ni Mngu mwenyi faraji zote; 4 atutuzae myoyo 
yetu katika mateso yetu yote tultyo nayo, illi tupate 
naswi kuwatuza myoyo hao walio katika mateso yaliyo 
yoyote, kwa ndia ya zile faraji ambazo kwa hizo swiswi 
wenyewe tumetuzwa myoyo ni Mwenyiezi Mngu. 5 
Kwa kuwa vivile kama maumivu ya Masihi yalivyojaa 
kwa ungi kwa ajili yetu swiswi, ni vivyo hivyo faraji 
tulizo nazo swiswi hujaa kwa ungi kwa ndia ya Masihi. 
6 Illa ikiwa ni swiswi kuteswa, ni kwa ajili ya faraji 
zenu na wokofu wenu; au ikiwa ni swiswi kutuzwa 
myoyo, ni kwa ajili ya faraji zenu ambazo hutenda kazi 
katika kuyavumilia maumivu yaleyale ambayo swiswi 
naswi twapatikana nayo: 7 na matumaini yetu kwa 
ajili yenu yana nguvu; huku tukijua ya kwamba kama 
mlivyokuwa washirika wa yale maumivu, vivyo mu wa- 


Google 


II. WAKORINTHO 1 401 


shirika wa zile faraji. 8 Kwani hatutaki nyinywi 
ndugu zetu kutokujua habari ya mateso yaliyotupata 
katika nti ya Asia, ya kwamba tulilemelewa kupita 
kiasi, zaidi ya uwezo wetu, hata ikawa ni kukata tamaa 
ya uhai wetu: 9 naam, swiswi wenyewe, tulikuwa na 
hukumu ya mauti ndani ya nafusi zetu, illi kwamba 
tusijikinai nafusi zetu, lakini tuamini kwakwe Mwenyi- 
ezi Mngu awafufuae wafu: 10 ambae alituokoa swiswi 
na mauti makubwa jinsi hiyo, nae atatuokoa: kwakwe 
yeye tumetumaini ya kwamba atatuokoa baadae; 11 
nyinywi nanywi mkisaidiana pamoja kwa ajili yetu 
katika kuomba kwenu, illi kwamba kwa sababu ya ile 
karama tuliyopawa swiswi kwa ndia ya watu wangi, 
wangi wawe na shukurani kwa ajili yetu. 

12 Kwani kujisifu kwetu ni huku, ni ushuhuda wa 
nia zetu, ya kwamba tuliishi maisha duniani na mbele 
yenu nyinywi zaidi sana, katika utakatifu na usadiki wa 
Mngu, si katika hikima ya muwili lakini ni katika 
neema ya Mngu. 13 Kwani hatuwaandikii nyinywi 
neno, isipokuwa ni hayo musomayo, nayo ni hayo muya- 
tambuayo, nami natumaini ya kwamba mtayatambua 
hata mwisho: 14 vivile kama mlivyotutambua swiswi 
kwa uchache, ya wi mana kwenu ni swiswi, vivile kama 
nyinywi nanywi mulivyo kujisifu kwetu, katika ile siku 
ya Bwana wetu Jesu. 

15 Na katika usadiki huu, nalikusudia kuja kwenu 
hapo mbele, illi kwamba mpate karama ya pili; 16 
tena kupita kwenu ningie Umakedonia, tena kutoka 
Umakedonia kuwarudia nyinywi, na kwenu nyinywi ni- 
safirishwe kwenda Uyahudi. 17 Basi hapo nilipokusu- 
dia hivyo, jee, nalitumia kigeugeu? au, hayo mambo 
niyakusudiayo nayakusudia atika muwili, illi kwangu 
iwe hivi, ndiyo, ndiyo, au hivi, siyo,siyo? 18 Illa kama 
Mwenyiezi Mngu Aa muaminifu, neno letu tulilowa- 
hubiri nyiaywi si ndiyo na siyo. 19 Kwani Mwana 


Google 


402 II. WAKORINTHO 2 


wa Mwenyiezi Mngu, Jesu Masihi, aliyehubiriwa ni 
swiswi, maana, ni mimi na Silivano, na Timotheo, kati 
yenu, hakuwa yeye ndiyo na siyo, lakini ndani yakwe yeye 
ni ndiyo. 20 Kwani kadiri ya ahadi za Mngu zilivyo 
nyingi, katika yeye ni hiyo Ndiyo: tena kwa ajili ya 
hayo, na hiyo Amina pia ni katika yeye kwa utukufu 
wa Mwenyiezi Mngu upitao kwetu swiswi. 21 Illa 
yeye atutiae nguvu pamoja na nyinywi katika Masihi, 
na kututia mafuta, ni SA 22 nae anatutia muburi, 
tena ametupa aribuni ya Roho myoyoni mwetu. 

23 Illa mimi namlingana Mwenyiezi Mngu awe sha- 
hidi wa nafusi yangu, ya kwamba ni kwa kuwahurumia 
nyinywi sikuja Korintho hata sasa. 24 Si kwamba 
twazitawala imani zenu, lakini tu wenyi kuisaidia fura- 
ha yenu: kwani mwasimama kwa hiyo imani. 2 ILLA 
nalikusudia kufanya neno hili nafusi yangu, kwamba 
nisije kwenu nami nna huzuni. 2 Kwani kwamba 
mimi nawahuzunisha, n nani basi huyo anifurabi- 
shae, illa yeye nimhuzunishae mimi? 3 Tena naliandika 
neno lili hili, illi nikija nisiwe na huzuni kwao hao 
ambao imenipasa kuwafurahia; maana, nna hakika kwe- 
nu nyinywi nyote, ya kwamba furaha yangu mimi ni fu- 
raha yenu nyinywi nyote. 4 Kwani nilipokuwa katika 
mateso makubwa na dhiki ya moyo, naliwaandikia 
nyinywi na matozi mangi; si kwamba nyinywi muhu- 
zunishwe, lakini mpate yajua hayo mapenzi niliyo nayo 
yaliyonijaa kwa ungi kuwafikilia nyinywi. 

5 Illa kwamba mtu awae yote amehuzunisha, haku- 
nihuzunisha mimi tuu, lakini kwa sehemu amewa- 
huzunisha nyinywi nyote (illi kwamba nisilemee mno). 
6 Malipo mfano wa hayo yaliyotokana na hao wangi 
yatosheleza kwa mtu kama huyo; .7 hivyo afudhali 
imewapasa nyinywi kumsamehe na kumtuza moyo, illi 
isiwe kwa ndia iliyo yoyote mtu kama huyo kumizwa 
kwa kuzidiwa huzuni. 8 Kwa ajili ya hayo nataka 


Google 


II. WAKORINTHO 3 403 


mkamthubutishie mapenzi hayo. 9 Kwani naliandika 
kwa sababu ii hii, illi nipate jua huja yenu kwamba mu 
wenyi kutu katika mambo yote. 10 Ila kwakwe huyo 
mumsameheye neno lolote, na mimi namsamehe nami: 
kwani neno hilo nililolisamehe nami, ikiwa nimesamehe 
neno lolote, nimesamehe kwa ajili yenu, mbele ya Masihi : 
11 illi isiwe Shaitani kutukopa: kwani hatukosi kuzi- 
Jua fikira zakwe. 

12 Bası nilipofikilia Teroa kwa ajili ya ile habari 
njema ya Masihi, tena nilipofunguliwa mlango katika 
Bwana, 13 roho yangu haikunitua, kwa sababu siku- 
muona Tito ndugu yangu: lakini naliagana nao, na 
kutoka na kungia Umakedonia. 14 Illa kushukuru ni 
kwa Mwenyiezi Mngu, ambae daima hutupa kushangi- 
ria katika Masibi, kisha hudhihirisha harufu ya ujuzi 
wakwe killa pahali kwa ndia yetu swiswL. 15 Kwa 
kuwa tu harufu nzuri ya Masihi kwa Mwenyiezi Mngu, 
katika hao waokolewao, na katika hao wapoteao; 16 
kwa upande mmoja ni harufu kutoka kwa mauti kuya- 
fikilia mauti; na kwa upande wa pili ni harufu kutoka 
kwa uhai kuufikilia uhai. Tena n nani atoshae kwa 
mambo haya? 17 Kwani swiswi si kama hao wangi, 
wenyi kulighushi neno la Mwenyiezi Mngu: lakini 
kama kwa usadiki, lakini kama kutoka kwa Mngu, 
twanena katika Masihi. 

3 JEE, twaanza tena kusifu nafusi zetu? au, tuna 
haja swiswi, kama wengine, ya nyaraka za sifa kuja 
kwenu au kutoka kwenu? 2 Waraka wetu ni nyinywi, 
ulioandikwa myoyoni mwetu, wenyi kujulikana na 
kusomwa ni watu wote; 3 maana, mu hali ya kudhihi- 
rishwa ya kwamba nyinywi mu waraka wa Masihi, 
uliotumikiwa ni swiswi, ulioandikwa, si kwa wino, 
lakini kwa Roho wa Mngu aliye hai; si katika vibao 
vya mawe, lakini ni katika vibao ambavyo ni myoyo 
ya nyama. 4 Naswi tumetumaini hivi kwa Mwenyi- 


w Google 


404 II. WAKORINTHO 3 


ezi Mngu kwa ndia ya Masihi 5 si kwamba twato- 
sha swiswi nafusi zetu, kufikiri neno lolote kama ni 
lenyi kutokana na nafusi zetu, lakini utoshelezo wetu 
umetokana na Mwenyiezi Mngu: 6 nae ndiye aliye- 
tufanya swiswi kutosha tuwe watumishi wa Maagano 
Mapya; si wa andiko, lakini ni wa roho: kwani lile 
andiko huua, illa ile roho huleta uhai. 7 Illa kwamba 
ule utumishi wa mauti, ulioandikwa na kuchorwa katika 
mawe, ulikuwa na utukufu, hata hao wana wa Isiraeli 
wasiweze kuutezama uso wa Musa sana kwa ajili ya 
utukufu wa uso wakwe; utukufu uliokuwa watoweka : 
8 jee, huo utumishi wa roho hautakuwa na utukufu 
afudhali? 9 Kwani kwamba utumishi wa hukumu-ya- 
adhabu ni utukufu, basi afudhali zaidi sana utumishi 
wa haki utazidi kuwa katika utukufu sana. 10 Kwani 
ni kweli kwamba hicho kilichotukuzwa hakikutukuzwa 
katika neno hili, kwa ajili ya huo utukufu uzidio sana. 
11 Kwani kwamba hicho kiondokacho ni pamoja na 
utukufu, zaidi sana hicho kikaacho ni katika utukufu. 
12 Basi, kwa maana tu wenyi matumaini kama hayo, 
twanena kwa nafasi sana, 13 naswi hatu kama huyo 
Musa alivyokuwa, aliyefinika uso wakwe utaji, kwamba 
hao wana wa Isiraeli wasitezame sana hata mwisho wa 
hicho kilichokuwa chatoweka: 14 lakini fikira zao 
zilikuwa zimefanywa ngumu: kwani hata siku ii hii ya 
leo Maagano ya Kale yakisomwa, utaji uleule u papo 
haujaondolewa : nao utaji huo ndio uondolewao katika 
Masibi. 15 Lakini hata leo majira yoyote vyuo vya 
Musa vikisomwa, utaji umekaa pale myoyoni mwao. 
16 Illa majira yoyote itakapogeuka na kumlekea Bwana, 
ule utaji huondolewa. 17 Basi Bwana ndiye huyo 
Roho: napo alipo Roho wa Bwana na uhuru u papo. 
18 Illa swiswi sote kwa nyuso zisizofinikwa utaji, aa 
tukiuona utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, 
twageuzwa na kuzipata sura zilezile kutoka utukufu 
Google 


II. WAKORINTHO 4 4,05 


kufikilia utukufu, vivile kama kwa Bwana nas ni 
Roho. 

4 KWA ajili ya hayo, kwa kuwa tuna utumishi huu, 
kama tulivyorehemewa, hatuzimi roho: 2 lakini tume- 
yakataa mambo yale yaliyofitwa ya aibu, tusende katika 
hila, wala tusilitumie neno la Mwenyiezi Mngu kwa 
khadaa; lakini, kwa kuifanya wazi ile kweli, twadhi- 
hirisha nafusi zetu katika nia ya killa bin-Adamu, 
mbele ya Mwenyiezi Mngu. 83 Illa kwamba habari 
njema yetu imefinikwa utaji, imefinikwa katika hao wa- 
angamiao: 4 ambao ndani yao yule mngu wa dunia hii 
amewapofusha fikira zao hao wasioamini, kwamba nuru 
za ile habari njema ya utukufu wa Masihi, ambae 
ndiye sura za Mwenyiezi Mngu, zisiwaawalie. 5 Kwani 
hatutangazi nafusi zetu, lakini twamhubiri Masihi Jesu 
kuwa ndiye Bwana, na swiswi wenyewe kwamba tu 
watumwa wenu kwa ajili ya Jesu. 6 Kwa kuwa ni 
Mwenyiezi Mngu aliyesema, Muwanga utang'ara kutoka 
katika kiza, ambae aling'ara katika myoyo yetu, kwa 
kumulika kwakwe ule ujuzi wa utukufu wa Mwenyiezi 
Mngu katika uso wa Jesu Masihi. 

7 Illa tuna akiba hii katika vyombo vya udongo, 
illi kwamba ubora mkuu wa uwezo uwe wa Mwenyiezi 
Mngu, si ule utokao kwetu swiswi; 8 ni kuteswa 
pande zote, lakini si kusongwa; ni kusangazwa, lakini 
si kukata tamaa; 9 ni kuudhiwa, lakini si kuatwa; ni 
kutupwa nti, lakini si kuangamizwa ; 10 siku zote ni 
kutukua katika muwili kuuwawa kwakwe Jesu, illi 
kwamba uhai wa Jesu nao ufanywe wazi katika miwili 
yetu. 11 Kwani swiswi tulio hai twatolewa na kutiwa 
katika mauti daima kwa ajili ya Jesu, illi kwamba uhai 
wa Jesu ufanywe wazi katika miwili yetu ipatikanayo 
ni mauti. 12 Hata ikawa ni mauti kutenda kazi 
ndani yetu swiswi, illa ndani yenu ni ubai. 13 Illa 
kwa maana tuna roho ileile ya imani, kama ilivyo- 

Google 


406 IL WAKORINTHO 5 


andikwa, Naliamini, kwa sababu hiyo nalinena; swiswi 
naswi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena; 14 kwa 
maana, twajua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana 
Jesu, atatufufua na swiswi pia pamoja na Jesu, tena 
atatuhudhurisha swiswi pamoja nanywi. 15 Kwani 
mambo yote ni kwa ajili yenu, illi kwamba ile neema 
nayo ikiongezwa sana kwa sababu ya hao wangi, ifanye 
zile shukurani kuzidi sana kwa utukufu wa Mwenyiezi 
Mngu. 

16 Kwa sababu hiyo hatuzimi roho, lakini ijapokuwa 
mtu wetu wa nde huharibika, mtu wetu wa ndani 
hurejezwa upya siku baada ya siku. 17 Kwani mateso 
mepesi yetu yaliyo ya muda wa dakika tuu, yatufanyia 
zaidi na zaidi sana mzigo wa utukufu wa milele; 
18 naswi hatuviangalii vitu vile vionekanavyo, lakini 
twaviangalia vile visivyoonekana: kwani vile vioneka- 
navyo ni vya muda, na vile visivyoonekana ni vya milele. 

5 KWANI twajua ya kwamba, ijapokuwa imevu- 
ndwa nyumba ya masikani yetu iliyo ya nti, tuna 
majengo yatokayo kwa Mngu, nyumba isiyofanywa kwa 
mikono, ni ya milele, katika zile mbingu. 2 Kwani 
katika nyumba hii kweli twaugua, huku tukitamani 
sana kuvishwa zaidi majengo yetu yatokayo mbinguni : 
3 na ingawa ikiwa twavishwa, tusionekane kuwa utupu. 
4 Kwani ni kweli, swiswi tulio katika masikani ha 
twaugua, maana, twalemelewa; si kwamba rera da 
kuvuliwa, lakini twataka kuvishwa zaidi, illi kwamba 
ule upatikanao ni mauti umizwe ni uhai. 5 Basi yeye 
aliyetufanya kwa ajili ya neno lili hili ni Mngu, aliye- 
tupa aribuni ya Roho. 6 Basi siku zote tu wenyi 
myoyo mikuu, na kujua ya kwamba tukiwa kwetu 
ndani ya muwili hatuko kwa Bwana 7 (kwani twe- 
nenda kwa ndia ya imani si kwa ndia ya kuona): 
8 nasema, tuna myoyo mikuu, naswi twapenda zaidi 
kutokuwamo ndani ya muwili, tuwe pamoja na Bwana. 

Google 


II. WAKORINTHO 5 407 


9 Kwa ajili ya hayo naswi twajitahidi, ikiwa tuko, 
ikiwa hatuko, tuwe watu wajipendekezao kwakwe. 
10 Kwani imetupasa swiswi sote kudhihirishwa mbele 
ya kiti-cha-hukumu cha Masihi; illi kwamba killa mtu 
apokee vile vilivyofanywa kwa ndia ya muwili, sawasawa 
na hicho alichokitenda, kikiwa chema, kikiwa kibaya. 

11 Basi hivi kwa kuijua hiyo khofu ya Bwana, 
twawageuza nia Bin-Adamu, illa tumefanywa wazi kwa 
Mngu; nami natumaini ya kwamba tumefanywa wazi 
ndani ya nia zenu pia. 12 Hatusifu nafusi zetu tena 
mbele zenu, lakini #wanena kama kuwapa nyinywi 
sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, illi kwamba muwe 
na neno lolote la kuwajibu hao ambao wajisifu 
katika yale yaonekanayo wala si katika moyo. 13 
Kwani ikiwa tumepotewa ni akili zetu, ni kwa 
Mngu; au ikiwa tuna akili nzima, ni kwenu. 14 
Kwani mapenzi ya Masihi yatusonga; maana, twa- 
amua hivi, ya kwamba mmoja akafa kwa ajili ya wote, 
basi wakafa wote; 15 nae a kwa ajili ya wote, illi 
kwamba hao walio hai wasiwe hai kwa nafusi zao 
wenyewe tena, lakini ni kuwa hai kwakwe yeye aliye- 
kufa kwa ajili yao na kufufuka tena. 16 Hata 
imekuwa swiswi mwanzo wa sasa hatumjui mtu awae 
yote kwa jinsi ya muwili; na ingawa tulikuwa tukimfa- 
hamu Masihi kwa jinsi ya muwili, lakini sasa hatu- 
mfahamu tena hivyo. 17 Hata imekuwa mtu awae 
yote akiwa ndani ya Masihi ni kiumbe kipya; vitu vile 
vya kale vimepita; hivi ndivyo, vimekuwa vipya. 
18 Illa vitu vyote vyatokana na Mwenyiezi Mngu, 
aliyetupatanisha: na nafusi yakwe kwa ndia ya Masihi, 
nae alitupa swiswi huo utumishi wa upatanisho; 
19 maana, kwamba Mngu alikuwa ndani ya Masihi 
akiileta dunia ipatane nae, asiwahasibie wenyewe ma- 
kosa yao, nae n peaa ametia ndani yetu neno hili la 
upatanisho, 

Google 


408 II. WAKORINTHO 6 


20 Basi tu wajumbe kwa ajili ya Masihi, kana 
kwamba ni Mwenyiezi Mngu kusihi kwa swiswi : twa- 
wataka kwa ajili ya Masihi, patanani na Mwenyiezi 
Mngu. 21 Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi 
kwa ajili yetu, illi kwamba swiswi tuwe haki ya Mngu 
katika yeye. 6 NASWI kwa kufanya kazi pamoja nae 
twawasihi nyinywi nanywi msiipokee neema ya Mwe- 
nyiezi Mngu bure 2 (kwani anena, 

Nalikusikiza wakati uliokubaliwa, 
Na katika siku ya wokofu nalikusaidia ; 

huu ndio, wakati uliokubaliwa ni sasa: hii ndiyo, siku 
ya wokofu ni sasa): 3 isiwe kuleta sababu yoyote ya 
kukunguwaza katika neno lolote, illi kwamba utumishi 
wetu usilaumiwe; 4 lakini kwa kujipatia wenyewe 
ukubali katika mambo yote kama watumishi wa Mngu, 
katika subira nyingi, katika mateso, katika shida, 
katika taabu, 5 katika mapigo, katika kufungwa 
erezani, katika mishindo-shindo, katika taabu za kazi, 

atika kuangaza mato, katika kufunga; 6 katika kuta- 
kaswa, katika ujuzi, katika uvumilivu, katika kutendea 
mema, katika Roho Mtakatifu, katika mapenzi yasiyo 
na unafiki, 7 katika neno la kweli, katika uwezo wa 
Mngu; kwa silaha za haki upande wa mkono wa kulia 
na upande wa mkono wa kushoto, 8 kwa utukufu na kwa 
kukosa hishima, kwa kusingiziwa na kwa kusifiwa; 
kama wenyi kupoteza, naswi tu wasema-kweli; 9 kama 
tusiojulikana, naswi twafahamiwa sana; kama tufao, 
kumbe tu hai; kama turudiwao, naswi hatuuwawi; 
10 kama tu wenyi majonzi, illa ni kufurahi daima; 
kama tu masikini, illa ni kuwatajirisha wangi; kama 
tusiokuwa na kitu, illa tu wenyi vitu vyote. 

11 Makanwa yetu yamewafunukia nyinywi enywi 
Wakorintho, myoyo yetu imekunduliwa. 12 Hamu- 
songwi ndani yetu swiswi, illa mwasongwa katika 
myoyo yenu wenyewe, 13 Basi kwa malipo ya namna 


Google 


II. WAKORINTHO 7 409 


ileile (nanena kama ninenae na vijana vyangu), nanywi 
pia kakunduliweni. 

14 Msifungiwe kongwa moja na wasioamini kwa 
ndia isiyopasa: kwani pana shirika gani kati ya haki 
na maasia? au pana shirika gani kati ya nuru na kiza? 
15 Tena Masihi ana ulinganifu gani na Beliali? au 
aaminiye ana fungu gani pamoja na asiyeamini? 16 
Tena hekalu ya Mngu ina mapatano gani na sanamu? 
kwani swiswi tu hekalu ya Mngu aliye hai; vivile kama 
Mwenyiezi Mngu alivyosema, neno hili, Ntaketi ndani 
yao, tena ndani yao ntakwenda; nami ntakuwa Mngu 
wao, nao watakuwa watu wangu. 17 Kwa ajili ya neno 
hilo basi 

Tokani, mtoke kati yao, mkatengwe, 
anena Bwana, 

Msiguse kitu kilicho kichafu ; 

Nami ntawapokea nyinywi, 

18 Nami ntakuwa Baba kwenu, 
Nanywi mtakuwa kwangu mimi wana, wanawaume 
na wanawake, 

anena Bwana Muweza-wa-yote. '7 BASI kwa kuwa 
tuna ahadi hizi, wapenzi wangu, na tuzisafi nafusi zetu 
na uchafu wote wa muwili na wa roho, huku tukiuti- 
miliza utakatifu katika kicho cha Mngu. 

2 Tukundulieni myoyo yenu: hatukumdhilimu mtu 
awae yote, hatukumpoteza mtu awae yote, hatukumnya- 
ng'anya mtu awae yote. 3 Sineni neno hili kuwahu- 
kumu kuwa mu wakosa: kwani nimetangulia kunena, 
ya kwamba, nyinywi mu ndani ya myoyo yetu, illi tufe 
sote pamoja na kuishi sote pamoja. 4 Ni ungi nafasi ya 
matamko niliyo nayo kwenu, ni kungi kujisifu kwangu 
kwa ajili yenu: nimejawa ni faraji tele, katika mateso 
yote nimejawa tele ni furaha. 

5 Kwani hata tulipokuwa tumengia Umakedonia, 
miwili yetu haikupata nafasi iliyo yote, lakini tulikuwa 


410 II. WAKORINTHO 7 


twateswa kotekote: nde ilikuwa ni vita, ndani ilikuwa 
ni khofu. 6 Pamoja na hayo, Mwenyiezi Mngu, yeye 
awatuzae myoyo hao wanyonge, akatutuza myoyo naswi 
kwa kumleta Tito kwetu; 7 illa si kwa kuja kwakwe 
tuu, lakini tena kwa zile faraji ambazo kwa hizo yeye 
alituzwa moyo kwenu, alipotwambia kabari ya tamaa 
yenu kuu, na kilio cha kite chenu, na bidii yenu kwa ajili 
yangu, hata ikawa ni mimi kufurahi zaidi. 8 Ijapoku- 
wa naliwahuzunisha kwa waraka wangu, sijuti, nijapo- 
kuwa nalijuta; kwani naona ya kwamba waraka huo 
uliwahuzunisha, ijapokuwa ni kwa kitambo kidogo. 9 
Wasa nafurahi, si YA sababu ya nyinywi kusikitishwa, 
lakini kwa sababu mlisikitishwa hata kuifikilia toba : 
kwani mlisikitishwa kwa kumlekea Mngu, illi kwamba 
msipate hasara kwa sababu yetu katika neno lolote. 10 
Kwani masikitiko ya kumlekea Mngu hutenda toba ile- 
tayo wokofu, maana m toba isiyo na kujutiwa: illa 
masikitiko ya dunia hupatisha mauti. 11 Kwani hilo 
ndilo, neno lilo hilo, kwamba mlisikitishwa kwa kumle- 
kea Mngu, yalifanya ndani yenu jitihadi gani, naam, na 
kujitetea, naam, na kutukiwa, naam, na kucha, naam, na 
kutamani, naam, na kujibidiisha, naam, na kupatiliza ! 
Katika yote mlijishuhudia wenyewe kwamba mu safi 
katika jambo hilo. 12 Hata nijapokuwa naliwaandi- 
kia, sikuwaandikia kwa ajili yakwe yeye aliyedhilimu, 
wala kwa ajili yakwe yeye aliyedhilimiwa, lakini 
kwamba bidii yenu kwa ajili yetu ifanywe wazi 
kwenu mbele ya Mwenyiezi Mngu. 13 Kwa ajili ya 
hayo tulituzwa myoyo: na katika kutuzwa myoyo 
kwetu tulifurahi zaidi kwa sababu ya ile furaha ya Tito, 
kwa kuwa roho yakwe imepumzishwa ni nyinywi nyote. 
14 Kwa kuwa ikiwa nimejisifa kwakwe katika neno 
lolote kwa ajili yenu, sikutahayarishwa; lakini kama 
tulivyowambia nyinywi mambo yote kwa kweli, na 
kujisifu kwetu ni vivyo, maana, huku kujisi 
Google 


JI. WAKORINTHO 8 411 


mbele ya Tito kulionekana kuwa ni kwa kweli. 15 Na 

mapenzi yakwe ya ndani yamezidi mno kwenu nyinywi, 

akumbukapo kutii kwenu nyinywi nyote, jinsi mlivyo- 

mpokea kwa khofu na kitetemo. 16 Nafurahi ya 

kwamba katika mambo yote nna moyo mkuu kwa ajili 
enu. 

8 TENA twawaarifu nyinywi ndugu zetu kabari ya 
neema ya Mwenyiezi Mngu aliyozipa hizo kanisa za 
Umakedonia; 2 yakwamba katika majaribu makubwa 
ya mateso, ule ungi wa furaha yao na umasikini wao 
ukuu ulizidi sana katika utajiri wa ukarimu wao. 3 
Kwa kuwa katika uwezo wao, nashuhudia, naam, na 
zaidi ya uwezo wao, walitoa kwa moyo wa kupenda, 4 
wakitutaka pamoja na kutusihi sana katika neema hii 
ya shirika ya kuwatumikia hao watakatifu: 5 tena si. 

ama tulivyotumaini, lakini kwanza wakatoa na 
kumpa Bwana nafusi zao, na kutupa swiswi pia kwa 
ndia ya mapenzi ya Mngu. 6 Hata ikawa swiswi 
kumhimiza Tito illi kwamba kama alivyoianza kazi 
hiyo, vivyo aitimilize kwa ajili yenu neema hii nayo. 
7 Lakini kama mlivyojawa tele ni vitu vyote, imani 
na matamko, na ujuzi, na bidii yote, na mapenzi yenu 
yalekeayo kwetu, angaliani kwamba mjawe ni neema hii 
nayo vivyo. 8 Sineni kwa kuamuru, lakini kwa ndia 
ya bidii ya wengine naijaribu hakika ya mapenzi yenu 
tena. 9 Kwani mwaifahamu ile neema ya Bwana wetu 
Jesu Masihi, ya kwamba, ajapokuwa alikuwa tajiri, 
akawa masikini kwa ajili yenu, illi kwamba nyinywi 
mpate kuwa matajiri kwa ndia ya umasikini wakwe. 
10 Nami katika neno hili nawapa shauri langu: kwani 
neno hili limewafaa nyinywi, ambao mlitangulia, wapata 
mwaka, si kufanya tuu lakini na kutaka pia. 11 Illa 
sasa katimilizeni na kule kufanya pia; illi kwamba 
kama mlwyokuwa tayari kutaka, vivyo muwe na uumi- 
lifu katika kuweza kwenu. 12 Kwani ukiwako ule 

Google 


412 II. WAKORINTHO 8 


moyo ulio tayari, wakubaliwa kwa kadiri ya hicho 
alicho nacho mtu, si kwa kadiri ya hicho asıchokuwa 
nacho. 13 Kwani sisemi neno hili kwamba nataka 
wengine waatwe na nyinywi kuonewa: 14 lakini 
kuwe kulingamana, majira haya ya sasa kujaa kwenu 
kufae kwa upungufu wao, illi kwamba kujaa kwao nako 
kufae kwa upungufu wenu; illi kuwe kulingamana : 
15 vivile kama ilivyoandikwa, Yeye aliyekuwa na vingi, 
hakuwa na vingi vya kuzidi; nae aliyekuwa na kidogo 
hakupungukiwa. 

16 Illa namshukuru Mwenyiezi Mngu atiae bidii 
ileile kwa ajili yenu katika moyo wa Tito. 17 Kwa 
kuwa hakika yakwe alipokea maonyo yetu; illa kwa 
kuwa yeye nafusi yakwe alikuwa na bidii sana akaja 
. kwenu kwa kupenda kwakwe mwenyewe. 18 Naswi 
tumemtuma huyo ndugu ende pamoja nae, ambae sifa 
zakwe katika ile habari njema zimeenea kanisa yote; 
19 illa si hayo tuu, lakini ni yeye aliyewekwa ni hizo 
kanisa kusafiri pamoja naswi katika jambo la neema hii, 
ambayo twaitumikia swiswi kwa utukufu wa Bwana na 
kuonyesha kwamba myoyo yetu ilikuwa tayari: 20 na 
kujitunza katika neno hili, asiwe mtu awae yote kutu- 
onea makosa katika jambo la karama hii tuitumikiayo : 
swiswi: 21 kwani twatangulia kufikiri mambo yaliyo 
mazuri, si mbele ya Bwana tuu, lakini na mbele ya bin- 
Adamu pia. 22 Naswi tumemtuma ndugu yetu pamoja 
nao, ambae tumemhakikisha kuwa na bidii sana katika 
mambo mangi, illa sasa ana bidii zaidi sana, kwa saba- 
bu amewawekea nyinywi matumaini yakwe makuu. 23 
Kwamba mtu ataka habari za Tito, yeye ni mshirika 
wangu,na mtendaji-wa-kazi pamoja nami kwa ajili yenu ; 
kwamba ni kutaka habari za ndugu zetu, wao ni mitume 
wa hizo kanisa, nao ni utukufu wa Masihi. 24 Basi 
onyeshani kwao huja za mapenzi yenu mbele ya hizo ka- 
nisa, tena onyeshani huja ya kujisifu kwetu kwa ajili yenu. 


Google 


II. WAKORINTHO 9 413 


9 KWANI katika habari ya ule utumishi uitofanywa 
kwa ajili ya hao watakatifu, sina baja mimi ya kuwa- 
andikia nyinywi: 2 kwani naujua utayari wenu, ambao 
najisifu kwa upande wenu katika jambo hilo kwa hao 
wa Umakedonia, ya kwamba Akhaia ilikuwa tayari 
tangu mwaka mzima; tena bidii yenu imewahimiza 
wangi sana myongoni mwao. 3 Illa nimewatuma hao 
ndugu zetu illi kwamba kujisifu kwetu kwa ajili yenu 
kusibatilike katika jambo hili; illi mpate kuwa tayari 
kama nilivyonena: 4 isiwe kwa ndia iwayo yote, watu 
wa Umakedonia wakija pamoja nami na kuwaona 
nyinywi hamkuwa tayari, swiswi (wala hatusemi nyi- 
nywi), Wla swiswi tutatahayari katika majisifu hayo. 
5 Basi naliona kwamba ilinipasa niwatake hao ndugu 
zetu, kwamba watangulie kuja kwenu watengeze na 
mapema kile kipawa chenu kilichoahidiwa tokea hapo, 
kile kipawa kiwe tayari, kama ipasavyo kipawa, wala 
si kama cha kutozwa kwa nguvu. 

6 Illa neno hili nasema, Apandae kwa choyo nae 
huvuna vya choyo. Apandae kwa ukarimu, nae huvuna 
vya ukarimu. 7 Killa mtu nafanye kama alivyoa- 
zimia moyoni mwakwe, si kwa kinyongo wala kwa 
lazima, kwani Mwenyiezi Mngu yuampenda mtu apae 
kwa kufurahi. 8 Tena Mwenyiezi Mngu yuaweza 
kuleta juu yenu killa neema kwa ungi ; illi kwamba 
nyinywi mkitosheka kabisa kwa vitu vyote siku zote, 
mpate nyinywi kuzidi sana kwa killa kazi njema: 9 
vivile kama vilivyoandikwa, 

Amekwisha tapanya, amewapa hao masikini; 
Haki yakwe yasimama milele. 
10 Na yeye atoae mbeyu na kumpa mwenyi kupanda, 
na mkate kwa chakula, atawapa mbeyu ya kupanda 
kwenu tena ataongeza, nae atazidisha matunda ya haki 
enu: 11 kwa kuwa mwatajirishwa katika vitu vyote 
wa kulla ukarimu, ambao hutenda kazi kwetu swiswi 


Google 


414 II. WAKORINTHO 10 


ya kumshukuru Mwenyiezi Mngu. 12 Kwa kuwa utu- 
mishi wa ungojezi huu si kuutimiliza upungufu wa wa- 
takatifu tuu, lakini huzidi sana kwa Mwenyiezi Mngu 
kwa ndia ya shukurani nyingi; 13 maana, kwa ndia 

a kuwajaribu nyinywi kwa utumishi huu, wamtukuze 
Mwasisi Mngu kwa sababu mu waaminifu kwa kufu- 
ata kuungama kwenu katika ile habari njema ya Ma- 
sihi, na kwa ukarimu wa tangizo mlizowafanyia wao na 
watu wote; 14 wao wenyewe nao, kwa kuwaombea 
nyinywi, wawatamani nyinywi sana kwa sababu ya ile 
neema ya Mwenyiezi Mngu iliyozidi sana ndani yenu. 
15 Na Mwenyiezi Mngu ashukuriwe kwa kipawa cha- 
kwe kisichosifika. 

10 SASA, mimi Paulo nafusi yangu nataka kwenu 
nyinywi kwa upole na ihisani kaaa Masihi, mimi ni- 
liye mnyenyekevu kati yenu tukiwa pamoja, illa nikiwa 
mbali nanywi huwa na moyo mkuu kwenu; 2 naam, 
nataka kwenu nisiwe na moyo mkuu nitakapokuwapo 
na matumaini yale ambayo kwa hayo nahasibu kuwa 
mthubutifu juu ya wale ambao watuhasibu swiswi kama 
twenenda kwa jinsi ya muwili. 3 Kwani ijapokuwa 
twenenda katika muwili, hatupigi vita kwa jinsi ya mu- 
wili 4 (kwani silaha za vita vyetu si za muwili, lakini 
zina uwezo kwa Mwenyiezi Mngu wa kuziangusha ngo- 
me): 5 huku tukiyabomoa makindano, na killa kilicho 
juu, kiinukacho kinyume cha ujuzi wa Mwenyiezi 
Mngu, na kulla wazo kutekwa nyara na kutiwa 
katika kutii kwa Masihi; 6 tena tu hali ya kuwa 
tayari kupatiliza maasia yote, hapo kutakapotimia ku- 
tii kwenu. 7 Nyinywi mwatezama vitu vilivyo mbe- 
le ya nyuso zenu. Kwamba mtu awae yote ni mwenyi 
kutumaini kwa nafusi yakwe kuwa ni wa Masihi, nafi- 
kiri neno hili tena na nafusi yakwe, ya kwamba, vivile 
kama yeye ni wa Masihi na swiswi pia tu vivyo. 8 
Kwani nijapojisifu zaidi ngawa kwa ajili ya amri yetu, 

Google 


II. WAKORINTHO 11 415 


(ambayo Bwana alitupa kwa kuwajenga, la, si kwa ku- 
wabomoa), sitatahayarishwa: 9 illi kwamba nisidhani- 
we kama nitakaewatia khofu kwa nyaraka zangu. 10 
Kwa kuwa, wasema, Nyaraka zakwe nzito, kisha zina 
nguvu ; illa akiwapo mwenyewe muwilini ni mnyonge, 
kisha maneno yakwe hayana yawezalo. 11 Aliye hivyo 
mafikiri neno hili, ya kwamba jinsi tulivyo kwa maneno 
kwa ndia ya nyaraka tusipokuwapo, naswi tu jinsi iyo 
hiyo kwa vitendo vyetu tukiwapo. 12 Kwani hatuthu- 
butu kujitia katika hisabu ya hao wenyi kujisifu wenye- 
we, wala hatuthubutu kuzilinganisha nafusi zetu na 
wao: lakini wao wenyewe huku wakizipima nafusi zao 
na nafusi zao, na kulinganisha nafusi zao na nafusi zao, 
hawafahamu. 13 Illa swiswi hatutajisifu zaidi ya kipi- 
mo chetu, lakini sawasawa na kiasi cha kile cheo Mwe- 
` nyiezi Mngu alichotupimia kiwe kiasi chetu, kifike hata 
kwenu nyinywi. 14 Kwani hatwendi mbele sana zaidi 
ya kiasi chetu, kama ha tukuwafikilia nyinywi: kwani 
tulitangulia kufika hata kwenu nyinywi katika ile habari 
njema ya Masihi: 15 wala si kujisifu zaidi ya kiasi 
aya kama kujisifu katika taabu za kazi za watu we- 
ngine; illa kwa kuwa na tumaini ya kwamba, kama 
imani yenu ikuavyo, tutakuzwa kwenu nyinywi zaidi 
sana, sawasawa na cheo chetu kilivyo, 16 tupate hu- 
biri habari ile njema hata katika nti zile zilizo mbele 
kuwapita nyinywi, tusijisifu katika cheo cha mtu mwe- 
ngine kwa ajili ya mambo hayo yaliyokwisha tengezwa. 
17 Illa yeye ajisifuye najisifu katika Bwana. 18 Kwa- 
ni siye yeye atakaeisifu nafusi yakwe akubaliwae, lakini 
ni huyo ambae Bwana amsifu. 

11 LAU kwamba mtukuane nami na upumbavu 
wangu mchache: naam, katukueni nami kweli. 2 
Kwani nna wivu kwenu, wivu wa Mngu: kwani nime- 
waposa kwa ajili ya mume mmoja, nipate peleka mwa- 
namwali safi kumpelekea Masihi. 3 Illa nacha, isiwe, 

Google 


416 II. WAKORINTHO 11 


kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila 
yakwe, fikira zenu zikapotezwa na kuuata ule umoja wa 
moyo na usafi umlekeao Masihi. 4 Kwani ikiwa yeye 
ajae ni mwenyi kuwahubiri Jesu mwengine ambae ha- 
tukumhubiri swiswi, au mkipokea roho nyengine ambayo 
hamkuipokea, au habari njema nyengine ambayo 
hamkuikubali, ni vyema mkitukuana nae. 5 Kwani 
nahasibu ya kwamba mimi sipungui kitu katika hao 
mitume walio wakuu. 6 Illa nijapokuwa ni mtu nisiye 
na ilimu katika kunena, lakini katika ujuzi sivyo nili- 
vyo ; naswi tumewafunulia nyinywi neno hili mbele ya 
watu wote. 7 Jee, nalifanya dhambi nilipoitweza nafusi 

angu illi kwamba nyinywi mkuzwe, kwa kuwa naliwa- 
hubiri ile habari njema ya Mwenyiezi Mngu pasipoku- 
wa na ujira? 8 Nalizinyang'anya hizo kanisa nyengine, 
huku nikipokea kwao nipate kuwatumikia nyinywi; 9- 
nami nilipokuwapo pamoja nanywi na kupungukiwa, 
sikumlemea mtu awae yote; kwani hao ndugu zetu 
walipokuja kutoka Umakedonia walinijalizia upungufu 
wangu; na katika mambo yote naliilinda nafusi yangu 
nisiwe uzito juu yenu, nami tajilinda vivyo. 10 Kama 
hiyo kweli ya Masihi ilivyo ndani yangu, hapana mtu 
atakae nizuia katika kujisifu kwangu huku katika nti 
ya Akhaia. 11 Kwa maana gani? jee, ni kwa 
sababu siwapendi nyinywi? Mwenyiezi Mngu ajua. 
12 Illa nifanyalo tafanya illi kwamba niwapokonye 
nafasi hao watakao nafasi; illi kwamba waonekane 
sawasawa na swiswi katika hilo wajisifulo. 13 Kwani 
watu kama hao ni mitume wa uongo, watendaji-wa-kazi 
wenyi hila, wajigeuza wenyewe wawe kama mitume wa 
Masihi. 14 Si ajabu; kwani hata yeye Shaitani mwe- 
nyewe ajigeuza mwenyewe awe mfano wa malaika wa 
nuru. 15 Basi si neno kubwa watumishi wakwe nao 
wakijigeuza wenyewe wawe mfano wa watumishi wa 
haki; ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. 


Google 


II. WAKORINTHO 11 41 


. 16 Nasema tena, na mtu asinidhanie kuwa mpumba- 
vu; illa kwamba ni hivyo, kanipokeeni kama ni mpu- 
mbavu, illi kwamba nipate jisifu ngawa kidogo. 17 
Hayo ninenayo, sineni kama yatokayo kwa Bwana, 
lakini kama ni katika upumbavu, katika uthabiti huu 
wa kujisifu. 18 Kwa wajisifuvyo wangi katika mambo 
ya muwili, na mimi tajisifu. 19 Kwani mwatukuana 
na wapumbavu kwa furaha, nanywi mu wenyi akili, 
20 Kwani mwatukuana na mtu, akiwafanya watumwa, 
akiwala, akiwateka nyara, akijikuza, akiwapiga usoni. 
21 Nanena kwa kuvunda hishima kana kwamba tuli- 
kuwa wanyonge swiswi. Illa kwa neno lolote atakalo- 
thubutu mwengine (nanena kwa upumbavu) na mimi 
nathubutu. 22 Jee, ni Wahibirania wao? na mimi pia. 
Ni Waisiraeli wao? na mimi pia. Ni kizazi cha Ibu- 
rahim wao? na mimi pia. 23 Ni watumishi wa Ma- 
sihi wao? (nanena kama mwenyi wazimu) mimi ni 
zaidi; katika taabu za kazi zaidi sana, katika mage- 
reza mara nyingi zaidi, katika mapigo yaliyozidi sana, 
katika mauti mara nyingi. 24 Nalipokea mikononi 
mwa Mayahudi mara tano kumgwa myeledi aru- 
baini kupungua moja. 25 Nalipigwa kwa bakora 
mara tatu, nalipigwa kwa mawe mara moja, nalivu- 
ndiwa marikabu nili safarini mara tatu, nalikuwa 
katika bahari usiku mmoja na mtana mmoja: 26 
katika safari mara nyingi, katika khatari za mito, 
katika khatari za wevi, katika khatari kwa watu wa 
kabila yangu, katika khatari kwa watu wa hizo Taifa, 
katika khatan za mjini, katika khatari za barani, katika 
khatari za baharini, katika khatari kwa ndugu za uongo; 
27 katika taabu za kazi na utungu, katika kuangaza 
mato mara nyingi, katika ndaa na kiu, katika kufunga 
mara nyingi, katika baridi na utupu. 28 Bila hayo 
nisiyoyataja, kuna kazi hiyo inilemeayo killa siku, nayo 
ni fazaa za kanisa zote. 29 N nani aliye mnyonge 
Q 


Google 


418 II. WAKORINTHO 12 


nami si mnyonge? n nani akunguwazwae nami sioni 
kutukiwa ? 30 Ikinipasa kujisifu tajisifu' kwa mambo 
hayo ya unyonge wangu. 31 Mwenyiezi Mngu, nae ni 
Babae Bwana Jesu, aliyebarikiwa milele, ajua ya kwa- 
mba sineni uongo. 32 Katika mji wa Dameshki liwali 
tini ya mfaume Areta aliulinda kwa asikari huo mji wa 
Dameshki apate nishika: 33 nami nalishushwa nili 
ndani ya kapu kwa ndia ya dirishani ukutani, nami 
naliokoka na mikono yakwe. 

12 YANIPASA kujisifu, si jambo linifaalo; illa nta- 
yafikilia matokeo na mafunuo ya Bwana. 2 Namjua 
mtu mmoja katika Masihi, yapata sasa myaka kumi na 
mine (kwamba alikuwa katika muwili sijui, kwamba 
alikuwa nde ya muwili sijui, Mwenyiezi Mngu ajua), 
amenyakuliwa huyo hata mbingu ya tatu. 3 Nami 
namjua mtu huyo (kwamba yu katika muwili, kwamba 
yu mbali ya muwili, sijui; Mwenyiezi Mngu ajua), 4 
ya kwamba alinyakuliwa na kutiwa Peponi, kisha 
akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo si halali bin- 
Adamu kuyanena. 5 Kwa ajili ya mtu mfano wa huyo 
tajisifu : illa kwa ajili ya nafusi yangu mwenyewe sita- 
jisifu, isipokuwa ni kujisifu katika unyonge wangu. 6 
Kwani nijapokuwa najisifu, sitakuwa mpumbavu; kwa 
kuwa tasema kweli: illa naata, isiwe mtu awae yote 
kunihasibia kuliko hayo ayaonayo kwangu, au kama 
asikiayo kwangu. 7 Tena kwa sababu ya ukuu mno 
wa mafunuo hayo—ndipo, illi kwamba nisikuzwe kupita 
kiasi changu, nilipopawa mwiba katika muwili, mjumbe 
wa Shaitani illi kunipiga makofi, illi kwamba nisikuzwe 
kupita kiasi. 8 Kwa ajili ya kitu hicho nalimuomba 
Bwana mara tatu, illi kwamba kinitoke. 9 Nae aka- 
nambia, Hii neema yangu yakutosha ; kwa kuwa uwezo 
wangu umetimilika penyi unyonge. Basi tajisifu katika 
unyonge wangu kwa furaha zaidi sana, illi kwamba 
uwezo wa Masihi unikalie juu yangu. 10 Ndipo nafu- 

Google 


IL WAKORINTHO 12 419 


rahi katika unyonge, na katika maumivu, na katika 
uhitaji, na katika maadha, na katika mateso, kwa 
ajili ya Masihi: kwani wakati niliokuwa mnyonge 
ndipo nilipokuwa na nguvu. 

11 Nimekuwa mpumbavu: nyinywi mmenishurutiza: 
kwani mimi ilinipasa nisifiwe ni nyinywi: kwani sikuwa 
duni ya mitume walio wakuu mno kwa lolote, nijapo- 
kuwa si kitu. 12 Na ishara za mtume zilitendwa kati 
yenu katika uvumilivu wote, kwa ishara na vioja na 
vitendo vya nguvu. 13 Kwani ni kitu gani mlichoki- 
pungua kuliko zile kanisa nyengine, isipokuwa ns neno 
hili, ya kwamba mimi mwenyewe sikuwafanyia uzito? 
Nisameheni udhalimu huno. 

14 Hii ndiyo, ni mara ya tatu hii ya mimi kuwa 
tayari kuwajia ; nami sitawafanyia uzito : kwani sitafuti 
vitu vyenu lakini nawatafuta nyinywi: kwani haiwapa- 
si watoto kuwawekea akiba wazazi, lakini ni wazazi 
kuwawekea watoto. 15 Nami ntatapanya ntu vyangu, 
kisha tatapanywa mimi mwenyewe na furaha yote kwa 
ajili ya uhai wenu. Jee, kwamba ni mimi kuwapenda 
nyinywi zaidi, nipendwe kwa upungufu? 16 Illa na 
iwe vivyo, mimi mwenyewe sikuwalemea nyinywi; 
lakini kwa kuwa ni mwenyi hila, naliwakamata kwa 
werevu, 17 Jee, naliwanyang'anya kitu kwa mkono 
wa mtu awae yote katika wale niliowatuma kuja 
kwenu? 18 Nalimhimiza Tito, kisha nalimtuma huyo 
ndugu yetu pamoja nae. Jee, Tito aliwanyang'anya 
kitu? Jee, hatukwenda kwa Roho yeye huyo mmoja? 
hatukwenda katika hatua zizo hizo? 

19 Jee, mwadhani tangu hapo ya kwamba swiswi 
twajiudhuru wenyewe kwenu? La, twanena, naswi tu 
katika Masihi, mbele za Mwenyiezi Mngu. Illa mambo 
yote ni kwa ajili ya majengo yenu, wapenzi wangu. 
20 Kwani nacha, isiwe kwa sababu iliyo yoyote ntaka- 
pokuja niwaone nyinywi hali nisiyotaka, na mimi 


420 II. WAKORINTHO 13 


mwenyewe nionekane ni nyinywi hali msiyotaka ; wisi- 
we kwa sababu iliyo yoyote matata, au wivu, au hasira, 
au utesi, au masingizio, au manong'onezo, au majivu- 
no, au mishindo-shindo; 21 isiwe ntakapokuja tena, 
Mwenyiezi Mngu wangu kunitweza mbele zenu, nami 
kuwasikitikia wangi waliotangulia kufanya dhambi, 
wala hawakutubia uovu na uzinifu na ulanifu waliou- 
tenda, 

13 NAJA kwenu sasa mara yatatu. Kwa makanwa 
ya mashahidi wawili au watatu killa neno litathubuti- 
shwa. 2 Nimetangulia kuwambia, nami nanena wazi- 
wazi, kama vile nilipokuwapo mara ya pili, vivyo sasa 
nisipokuwapo, kuwambia wale waliofanya dhambi tangu 
hapo na wale wengine wote, ya kwamba, nikija sitahu- 
rumia: 3 nanywi mwataka kuona huja ya hakika ya 
Masihi mwenyi kunena ndani yangu; ambae si mnyo- 
nge kwenu, lakini ni mwenyi uwezo ndani yenu: 4 
kwani alisalibiwa katika unyonge, lakini yuaishi katika 
uwezo wa Mngu. Kwani swiswi naswi tu wanyonge 
katika yeye, lakini tutaishi pamoja nae kwa uwezo wa 
Mngu ulio kwenu. 5 Jipimeni wenyewe kwamba mu 
katika hiyo imani; zijaribuni nafusi zenu. Au hamta- 
mbui habari zenu wenyewe, ya kwamba Jesu Masihi 
yu ndani yenu ? isipokuwa mwakataliwa. 6 Illa natu- 
maini ya kwamba mtatambua ya kwamba swiswi hatu- 
kukataliwa. 7 Basi twaomba Mwenyiezi Mngu kwamba 
nyinywi msifanye uovu kabisa; si kwamba swiswi tuo- 
nekane kukubaliwa, lakini kwamba nyinywi mfanye yale 
yaliyolekea, ijapokuwa tu kama waliokataliwa. 8 Kwa- 
ni hatuwezi aa neno lolote kinyume cha ile kweli, 

ini ni kwa ajili ya ile kweli. 9 Kwani twafurahi 
hapo tulipo wanyonge swiswi, nanywi muna uwezo: 
naswi twaomba neno hili, nalo ni hili, kwamba nyinywi 
muwe watimilifu. 10 Kwa sababu hii naandika mambo 
haya nisipokuwapo illi kwamba nitakapokuwapo nisi- 

Google 


WAGALATIA 1 421 


tumie ukali, sawasawa na amri ile niliyopawa ni Bwana, 
maana, ni kwa kujenga wala si kwa kubomoa. 

11 Mwisho, ndugu zangu, Kwaherini. Katimilieni; 
iwani na myoyo mikuu ; iwani wa moyo mmoja; mka- 
keti katika amani: na Mwenyiezi Mngu yeye wa mape- 
nzi na amani atakuwa pamoja nanywi. 12 Kasalimia- 
neni nyinywi kwa nyinywi kwa buso takatifu. 

13 Watakatifu wote wawasalimu nyinywi. 

14 Neema ya Bwana wetu Jesu Masihi, na mapenzi 
ya Mwenyiezi Mngu, na shirika ya Roho Mtakatifu, viwe 
pamoja nanywi nyote. 


WARAKA WA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WAGALATIA. 


1 PAULO, mtume (si mtume wa kutokana na 
wana-Adamu, wala si kwa ndia ya bin-Adamu, lakini 
ni kwa ndia ya Jesu Masihi na Mngu Baba aliyemfufua 
kumtoa kwa wafu), 2 na hawa ndugu wote walio 
pamoja nami: waraka wetu huu uzifikilie hizo kanisa za 
Galatia: 3 Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa 
Mngu Baba, na Bwana wetu Jesu Masihi, 4 aliyetoa 
nafusi yakwe kwa ajili ya dhambi zetu, apate tuokoa 
na zamani hizi mbovu tulizo nazo sasa, sawasawa na 


Google 


422 WAGALATIA 1 


mapenzi ya Mwenyiezi Mngu wetu, Babaetu: 5 
ambae utukufu mbwakwe milele na milele. Amina. 

6 Nataajabu kwa kuwa mwatukuliwa hivi kwa upesi 
kumuata huyo aliyewaita katika neema ya Masihi na 
kutiwa katika habari njema nyengine: 7 nayo si 
habari njema nyengine : isipokuwa wako watu wenyi 
kuwasumbua, nao wataka kuigeuza habari njema ya 
Masihi. 8 Lakini ijapokuwa swiswi au malaika ato- 
kae mbinguni ni kuwahubiri nyinywi habari njema 
nyengine ipingamanayo na ile tuliyowahubiri swiswi, 
nawe anathema (maana, nalaaniwej. 9 Kama tulivyo- 
tangulia kunena, na sasa nasema tena, Ikiwa mtu awae 
yote kuwahubiri nyinywi habari njema nyengine 
ipingamanayo na ile mliyoipokea, nawe anathema. 10 
Kwani sasa, jee, nawageuza nia bin-Adamu au Mwenyi- 
ezi Mngu? au jee, natafuta kupendeza bin-Adamu ? 
kwamba nalikuwa hata sasa kuwapendeza bin-Adamu 
singekuwa mtumwa wa Masihi. 

11 Kwani nawaarifu nyinywi ndugu zangu, kuliko 
habari njema hiyo niliyohubiri mimi, ya kwamba si 
kama bin-Adamu. 12 Kwa kuwa mimi sikuipokea 
kwa bin-Adamu wala sikufunzwa iyo, lakini ilinifikilia 
kwa ndia ya ufunuo wa Jesu Masihi. 13 Kwani 
mmesikia habari za mwendo wangu hapo kale katika 
dini ya Kiyahudi, ya kwamba naliiudhi kupita kiasi 
hiyo kanisa ya Mwenyiezi Mngu, kisha nikaiharibu : 
14 nami naliendelea katika ile dini ya Kiyahudi kuliko 
wangi katika kabila yangu waliokuwa hirimu moja 
nami, kwa kuwa nalikuwa na bidii zaidi sana kwa 
nipokeayo kwa babu zangu. 15 Illa hapo Mwenyiezi 
Mngu, ambae ni yeye aliyenitenga, tangu tumboni mwa 
mamangu, kisha akaniita kwa ndia ya neema yakwe, 
alipoona vyema, 16 kumdhihirisha mwanawe ndani 
yangu, illi kwamba nimhubiri katika watu wa hizo 

aifa: mara sikutafuta mashauri ya mwenyi muwili na 


Google 





WAGALATIA 2 423 


damu: 17 wala sikukwea kwenda Jerusalem kwa hao 
waliotangulia kuwa mitume mbele yangu mimi : lakini 
nalikwenda zangu mbali hata Bara-Arabu: kisha 
nikaregea tena Dameshki. 

18 Kisha baada ya miaka mitatu nalikwea kwenda 
Jerusalem kumwangalia Kefa, nikaketi kwakwe siku 
kumi na tano. 19 lila sikuwaona hao mitume wengine, 
isipokuwa nalimuona Jakubu ndugu yakwe Bwana. 
20 Sasa katika habari ya mambo hayo niwaandikiayo, 
angaliani, mbele ya Mwenyiezi Mngu, sisemi uongo. 
21 Kisha nalikwenda katika nti ya Suriata na Kilikia. 
22 Nami nalikuwa sijajulikana kwa uso wangu ni 
kanisa zile za Uyahudi zilizokuwa katika Masihi: 23 
illa walikuwa wamesikia tuu ya kwamba, Huyo aliye- 
kuwa akituudhi hapo kwanza sasa aihubiri imani ile 
ambayo hapo kwanza alikuwa akiharibu: 24 nao 
wakamtukuza Mwenyiezi Mngu kwa ajili yangu. 

2 KISHA baada ya miaka kumi na mine nalikwea 
tena kwenda Jerusalem pamoja na Baranaba, nikamtu- 
kua na Tito pamoja nami. 2 Nami nalikwea kwa 
ajili ya mafunuo niltyopawa, nami naliwafunulia hiyo 
habari njema niihubiriyo katika watu wa hizo Taifa, 
illa nalifanya kwa faragha kwa hao waliohasibiwa 
wenyi sifa, isiwe kwa neno lolote napiga mbio au 
nimekwisha piga mbio bure. 3 Lakini na Tito aliye- 
kuwa pamoja nami, aliyekuwa Yunani, hakushurutizwa 
apashwe tohara: 4 illa kwa ajili ya ndugu za uongo 
waliotiwa ndani kwa siri, hao waliongia ndani kwa siri 
kuupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Masihi Jesu, 
illi kwamba watutie katika utumwa: 5 ambao hatuku- 
waatia nafasi tuwe tini yao, la, hata saa moja: illi kwamba 
ile kweli ya habari njema ikae pamoja nanywi. 6 Illa 
kwa hao waliohasibiwa kuwa na daraja, (walikuwa na 
daraja gani hapo kwanza, kwangu mimi hainidhuru 
neno Mngu aaa uso wa bin-Adamu)—kwani wale 


424 WAGALATIA 2 


waliohasibiwa kitu hawakuniongezea neno: 7 lakini bali, 
walipoona ya kwamba nimewekewa mimi amana ya 
habari njema ya wasiotahiriwa, vivile kama Petero 
alivyowekewa amana ile ya hao waliotahiriwa 8 (kwani 
yeye aliyetenda katika Petero kwa utume wa hao wa- 
liotahiriwa nae, ndiye aliyetenda kwangu mimi kwa hao 
watu wa hizo Taifa): 9 nao walipotambua ile neema 
niliyopawa mimi, Jakubu na Kefa na Johana, hao 
waliohasibiwa kuwa nguzo, walinipa mimi, na Baranaba 
pia walimpa, mikono ya kuume ya shirika, illi kwamba 
swiswi tuwendee watu wa hizo Taifa, na wao wawendee 
watu wa tohara: 10 illa neno moja, walitutaka tuwa- 
kumbuke hao masikini, hilo tuu : neno lilo hilo nalikuwa 
na bidii kulifanya nami. 

11 Illa hapo Kefa alipokuja Antiokia, nalimshikia 
kinyume mbele ya uso wakwe kwa kuwa alikuwa 
amehukumiwa kuwa mkosa, 12 Kwani kabula hawa- 
jakuja watu waliotoka kwa Jakubu, alikuwa akila 
chakula pamoja na watu wa hizo Taifa: illa hapo 
walipokuja wao akasita, akajitenga, maana, aliwacha 
hao waliokuwa wa tohara. 13 Na hao Mayahudi 
wengine nao wakageuzwa pamoja nae: hata ikawa na 
Baranaba nae kupotezwa ni udanganyifu wao. 14 
Lakini hapo nilipoona ya kwamba hawakwenenda kwa 
kulekea sawasawa na ile kweli ya ile habari njema, 
nalimwambia Kefa mbele ya wote, Ikiwa wewe uliye 
Yahudi kufuata dasituri za watu wa hizo Taifa, wala si 
kama Mayahudi, imekuwaje wewe kuwashurutiza watu 
wa hizo Taifa kuzifuata dasituri za Kiyahudi? 15 
Swiswi tu Mayahudi kwa uumbaji wetu, hatu wenyi 
dhambi tutokao kwa watu wa hizo Taifa, 16 i 
ua kaa ya kwamba bin-Adamu hahasibiwi kuwa 
na haki kwa kutenda vitendo vya sharia, isipoku- 
wa ni kwa ndia ya kuamini kwakwe Jesu Masihi, naswi 
tuliamini kwakwe Jesu Masihi, illi kwamba tuhasibi we 


Google 


WAGALATIA 8 425 


kuwa na haki kwa imani katika Masihi, si kwa vitendo 
vya sharia : kwa kuwa hapana mwenyi muwili atakae- 
hasibiwa kuwa na haki kwa vitendo vya sharia. 17 
Illa ikiwa tulipokuwa tukitafuta kuhasibiwa kuwa na 
haki katika Masihi tulionekana wenyewe kuwa wenyi 
dhambi, jee, Masihi ni mtumishi wa dhambi? La, 
hasha. 18 Kwani ikiwa nayajenga tena mara ya pili 
yale niliyoyapomosha, naonyesha nafusi yangu kuwa ni 
mkosa. 19 Kwani mimi naliifia ile sharia kwa ndia ya 
sharia, illi kwamba nimwishie Mngu. 20 Nimesalibiwa 
mimi pamoja na Masihi: illa ni hai: si mimi nafusi 
yangu tena, illa ni yeye Masihi kuwa hai ndani yangu: 
na uhai huu nilio nao katika muwili, ninao katika 
imani iliyo kwa Mwana wa Mwenyiezi Mngu, yeye 
aliyenipenda, kisha akatoa nafusi yakwe kwa ajili yangu. 
21 Siitangui neema ya Mwenyiezi Mngu : kwani ikiwa 
haki kupatikana kwa ndia ya sharia, ndipo Masihi 
alikufa bure. 

3 ENYWI Wagalatia msiokuwa na fahamu, n nani 
aliyewageuza akili, nyinywi ambao Jesu Masihi aliwekwa 
wazi mbele ya mato yenu mwenyi kusalibiwa? 2 
Nataka kujifunza neno hili moja kwenu, Jee, mlipokea 
Roho kwa ndia ya vitendo vya sharia, au kwa ndia ya 
ujumbe wa imani? 83 Jee, mmepotewa ni fahamu 
zenu jinsi hii? mlianza katika Roho, jee, sasa mwatimi- 
lika katika muwili? 4 Jee, mlipatikana ni mambo 
mangi jinsi hii pasipokuwa na sababu? yakiwa pasi 
sababu kweli. 5 Basi yeye awapae nyinywi Roho na 
kufanya miujiza kati yenu, jee, ni kwa ndia ya vitendo 
vya sharia, au kwa ndia ya ujumbe waimani? 6 Vivile 
kama Iburahim alivyoamini kwa Mwenyiezi Mngu, na 
neno hilo lilihasibiwa kwakwe kuwa ni haki. 7 Mwa- 
tambua basi ya kwamba hao walio wa imani, hao ndio 
wana wa Iburahim. 8 Kisha hayo maandiko, kwa 
vile yalivyotangulia kuona ya kwamba Mwenyiezi Mngu 


426 WAGALATIA 3 


atawahasibia watu wa hizo Taifa kuwa na haki kwa 
ndia ya imani, yalitangulia kumhubiri Iburahim hiyo 
habari njema, hivi, Taifa zote zitabarikiwa kwako wewe. 
9 Hata imekuwa hao walio wa imani wamebarikiwa 

amoja na huyo muaminifu Iburahim. 10 Kwa kuwa 
kadiri ya hao walio katika vitendo vya sharia wapo tini 
ya laana: kwani imeandikwa, Amelaaniwa killa mtu 
asiyedumu katika mambo yote yaliyoandikwa ndani ya 
chuo cha sharia, ayafanye yaleyale. 11 Ni dhahiri ya 
kwamba hapana mtu ahasibiwae kuwa na haki mbele 
ya Mwenyiezi Mngu katika sharia: kwa kuwa, Mwenyi 

aki atakuwa hai kwa ndia ya imani: 12 na ile 
sharia haikuja kwa ndia ya imani: lakini, Yeye aya- 
fanyae hayo atakuwa na uhai katika hayo. 13 Masihi 
alitukomboa katika laana ya sharia kwa kuwa alifanywa 
laana kwa ajili yetu: kwa kuwa imeandikwa, Amela- 
aniwa killa mtu atungikwae juu ya mti: 14 ili | 
kwamba baraka ya Iburahim katika Jesu Masihi iwafi- 
kilie watu wa hizo Taifa : illi tupate pokea ahadi ya 
Roho kwa ndia ya imani. 

15 Ndugu zangu, nanena kama bin-Adamu: yajapo- 
kuwa ni maagano ya bin-Adamu, yakisha thubutishwa, 
hapana mwenyi kuyabatilisha wala kuyaongeza neno. 
16 Basi hizo ahadi zilinenwa kwa Iburahim na kizazi 
chakwe. Hasemi, Vizazi, kama ni vingi: lakini kama 
ni kimoja, Na kizazi chako, ambacho ni Masihi. 17 
Basi nanena neno hili: Maagano yaliyotangulia kuthu- 
butishwa ni Mwenyiezi Mngu, ile shana, iliyokuja miaka 
aruba mia wa thalathini baadae, haiyabatili hata 
kuitangua ile ahadi. 18 Kwani huo urithi ukiwa kwa 
ndia ya sharia si wa ahadi tena: illa Mwenyiezi Mngu 
alimkirimu Iburahim kwa ndia ya ahadi. 19 Basi 
hiyo sharia n nini? Iliongezwa na hiyo kwa ajili ya 
kutupa mpaka, hata ule uzao uliopawa ile ahadi utaka- 
pokuja, iliagizwa kwa ndia ya malaika katika mkono 


Google 


WAGALATIA 4 427 


wa mpatanishi. 20 Basi mpatanishi hawi wa mmoja 
tuu: illa Mwenyiezi Mngu ni mmoja tuu. 21 Jee, hiyo 
sharia imezishikia kinyume hizo ahadi za Mwenyiezi 
Mngu? La, hasha: kwani kwamba sharia ilipawa 
iwezayo kuleta uhai, hapana shaka haki ingekuwa kwa 
ndia ya sharia. 22 Lakini maandiko yamevifunga 
vitu vyote viwe tini ya dhambi, illi kwamba hao 
waaminio wapawe ile ahadi itokayo kwa imani iliyo 
kwa Jesu Masihi. 

23 Illa kabula ya kuja kwakwe ile imani tulikuwa 
tumelindwa ni mlinzi tini ya sharia, hali ya kufungwa 
kwa ajili ya ile imani itakayofunuliwa baadae. 24 Hata 
ile sharia imekuwa ni mwalimu wetu kutuleta kwa Ma- 
sihi, illi kwamba tuhasibiwe kuwa na haki kwa ndia ya 
imani. 25 Illa ikisha kuja ile imani, hatupo tena tini 
ya mwalimu. 26 Kwani nyinywi nyote mu wana wa 
Mngu kwa ndia ya imani katika Masihi Jesu. 27 
Kwani kadiri yenu mliobaputizwa na kutiwa katika 
Masihi, mmemvaa Masihi. 28 Hapana Yahudi wala 
Yunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mume 
wala mke: kwani nyinywi nyote mu mmoja katika 
Masihi Jesu. 29 Nanywi mkiwa wa Masihi, hapo mme- 
kuwa uzao wa Iburahim, warithi sawasawa na ahadi. 

4 ILLA nanena kwamba, muda wote mrithi awapo 
mtoto hana tafauti yeye na mtumwa, ajapokuwa yu bwa- 
na wa wote: 2 lakini yupo tini ya mawasii na mawa- 
kili hata wakati ulioamuriwa ni babae. 3 Na swiswini 
vivyo hivyo, hapo tulipokuwa watoto, tulitumikishwa 
tini ya mafunzo-ya-kwanza ya dunia: 4 illa hapo uti- 
milifu wa wakati ulipokuja, Mwenyiezi Mngu akamtu- 
ma Mwanawe, alizaliwa ni mwanamke, alizaliwa tini ya 
sharia, 5 illi kwamba apate wakomboa hao waliokuwa 
tini ya sharia, illi tupate pata-kuwa-wana. 6 Na kwa 
kuwa mu wana, Mwenyiezi Mngu amemtuma Roho ni 
Mwanawe angie myoyoni mwetu na kupiga unyende, 

OOIE 


428 WAGALATIA 4 


Baba, Babaetu. 7 Hata umekuwa hu mtumwa tena 
lakini umekuwa mwana : na ukiwa mwana umekuwa 
mrithi kwa ndia ya Mngu. 

8 Lakini wakati huo, kwa kuwa hamkumjua Mngu, 
mlikuwa mkiwatumikia hao ambao kwa tabia si waungu : 
9 illa sasa mkisha mjua Mngu, au afudhali mkisha juli- 
kana ni Mngu, imekuwaje nyinywi kuregea tena kwa 
yale mafunzo-ya-kwanza yaliyo manyonge na ya umasi- 
kini, ambayo kwa hayo mwataka kutumika tena? 10 
Mwatunza sana siku, na miezi, na nyakati, na miaka., 11 
Nawachelea isiwe kwa lolote kwamba nimewataabikia 
bure. 

12 Ndugu zangu, nawataka, muwe kama mimi nili- 
vyo, kwa kuwa mimi nì kama nyinywi. Hamkunidhi- 
limu kwa lolote: 13 illa mwafahamu ya kwamba nali- 
wahubiri ile habari njema mara ya kwanza kwa ajili 
ya unyonge niliokuwa nao katika muwili wangu: 14 
na ule uliokuwa maondo kwenu katika muwili wangu 
hamkuudharau wala hamkuutupa: lakini mlinipokea 
kama ni malaika wa Mngu, kama ni Masihi Jesu. 15 Ku 
wapi basi kusifu nafusi zenu ? kwani nawashuhudia ya 
kwamba, kwamba yamkinika, mngalitoa mato yenu na 
kunipa mimi. 16 Jee, nimekuwa adui yenu kwa saba- 
bu nawambia hiyo kweli? 17 Wana bidii nanywi illa 
si vyema : lakini wataka kuwafungia nde illi kwamba 
muwatake wao. 18 Illa ni vyema siku zote kutakwa 


jee, hamuisikizi ile sharia? 22 Kwani imeandikwa ya 


WAGALATIA 5 429 


mmoja alizaliwa ni suria, na wa pili alizaliwa ni mwa- 
namke wa kiungwana. 23 Pamoja na hayo, huyo aliye- 
zaliwa ni huyo suria alizaliwa kwa jinsi ya muwili, na 
huyo aliyezaliwa ni huyo mwanamke wa kiungwana aliza- 
liwa kwa ndia ya ahadi. 24 Mambo hayo ni kitenda- 
wili : kwani wanawake hao wameonyeshwa kuwa maagano 
mawili: moja litokalo mlima wa Sinai, lizaalo wana kwa 
utumwa, ambalo ni Hagari. 25 Na huyo Hagari ni 
mlima Sinai katika Bara-Arabu, uliolingamana na Jeru- 
salem wa sasa: kwani uko utumwani pamoja na wana- 
we. 26 Illa Jerusalem ulio juu ni huru, nao ndio ma- 
maetu. 27 Kwani imeandikwa, 

Ufurahi, ewe uliye tasa usiyezaa wana ; 

Toa sauti kapige unyende wewe usiyeona utungu 

wa uzazi: 
Kwa kuwa wana wa huyo aliye pekee huwa wangi 
ziada ya huyo aliye na mumewe. 

28 Basi, ndugu zangu, swiswi tu wana wa ahadi sawa- 
sawa na Isaaka, 29 Lakini kama wakati ule huyo 
aliyezaliwa kwa jinsi ya muwili alivyomuudhi huyo 
aliyezaliwa kwa jinsi ya Roho, hata sasa ni vivyo. 30 
Lakini maandiko yasema nini? Mfukuze huyo suria na 
mwanawe pia: kwani mwana wa suria hatarithi pamoja 
na mwana wa mwanamke wa kiungwana. 31 Ndipo, 
ndugu zangu, swiswi hatu wana wa suria, lakini tu wana 
wa mwanamke wa kiungwana. 5 KWA uhuru Masihi 
ametufanya swiswi kuwa mahuru: simamani basi, kisha 
msitatizwe tena tini ya kongwa la utumwa. 

2 Mimi Paulo nawambia nyinywi ya kwamba 
mkitahiriwa Masihi hatawafaa kwa lolote. 3 Naam, 
namshuhudia tena killa mtu apashwae tohara, ya kwa- 
mba amewiwa illi afanye sharia nzima. 4 Nyinywi 
mtakao hasibiwa kuwa na haki kwa ndia ya sharia, 
mmetengwa na Masihi: mmeanguka na kukosa neema. 
5 Kwani swiswi kwa Roho twayangojea matumaini ya 


Google 


430 WAGALATIA 5 


haki kwa ndia ya imani. 6 Kwani katika Masihi Jesu 
kutahiriwa hakufai kwa lolote wala kutotahiriwa : 
lakini imani itendayo kazi kwa ndia ya mapenzi. 7 
Mlikuwa mkipiga mbio vyema: n nani aliyewazuia 
msiitii ile kweli? 8 Kushawishi huku hakukutoka 
kwakwe yeye awetae nyinywi. 9 Tatu kidogo hufanya 
pumba nzima kuchacha. 10 Mimi nna matumaini 
kwenu katika Bwana, ya kwamba hamtakuwa na nia 
nyengine iwayo yote: illa yeye awasumbuae ataitukua 
hukumu yakwe mwenyewe awae yote. 11 Illa mimi, 
ndugu zangu, kwamba nahubiri kutahiriwa hata sasa, 
naudhiwa hata sasa kwa maana gani? ndipo kunguwazo 
la msalaba limebatilika. 12 Lau kwamba wazikate 
nafusi zao hao wawatiao hamu. 

13 Kwani nyinywi, ndugu zangu, mliitwa mpate 
uhuru, illa uhuru wenu usiwe nafasi ya muwili, lakini 
tumikianani wenyewe kwa wenyewe kwa ndia ya ma- 
penzi. 14 Kwani hiyo sharia nzima imetimilika katika 
neno moja, nalo ni hili, Mpende aliye karibu nawe kama 
kupenda nafusi yako. 15 Illa ikiwa mwaumana na 
kulana wenyewe kwa wenyewe, jilindeni kwenda 
mkaondoana wenyewe kwa wenyewe. 

16 Illa nasema, enendani kwa nguvu za Roho, nanywi 
hamtazitimiza shauku za muwili. 17 Kwani huu 
muwili hutamani kwa kushindana na Roho, na Roho 
kushindana na muwili: kwani hizi zimepingamana 
wenyewe kwa wenyewe: illi msipate yafanya hayo 
mtakayo. 18 Illa mkiongozwa ni Roho, hamu tini ya 
sharia. 19 Basi kazi za muwili zi wazi, nazo ni uzinifu, 
na uchafu, na ulanifu, 20 na kuabudu sanamu, na 
utawi, na uadui, na utesi, na wivu, na hasira, na matata, 
na kufarikana, na uzuzi, 21 na husuda, na ulevi, na 
mambo ya ngoma, na mengineyo kama hayo: kuliko 
mambo hayo natangulia kuwambia, vivile kama nilivyo- 
sema wazi, ya kwamba hao watendao mambo kama hayo 


Google 


WAGALATIA 6 


hawataurithi ufaume wa Mngu. 22 Illa tunda la Roho 
nalo ni mapenzi, na furaha, na amani, na uvumilivu, na 
matengezo-ya-mambo, na utu-wema, na uaminifu, 23 
na upole, na kudhibiti-nafusi: hapana sharia juu ya 
mambo mfano wa haya: 24 na hao walio wa Masihi 
Jesu wansha usalibu huo muwili pamoja na tamaa zakwe 
mbovu na shauku zakwe. 

25 Kwamba twaishi kwa Roho, na twenende kwa 
nguvu za Roho. 26 Tusitafute sifa za bure, kutokozana 
wenyewe kwa wenyewe, na kuhusudiana wenyewe kwa 
wenyewe. 

6 NDUGU zangu, hata ikiwa bin-Adamu kushikwa 
katika kosa liwalo lote, nyinywi mlio wa Roho mrejezeni 
upya huyo katika roho ya upole: na kutunza na nafusi 
yako usijaribiwe wewe. 2 Saidianani hayo mazito killa 
mtu na mwenziwe, kama hivyo timizani sharia ya 
Masihi. 3 Kwani mtu akijidhania kuwa ni kitu nae si 
kitu, aidanganya nafusi yakwe mwenyewe. 4 Illa killa 
mtu naithubutishe kazi yakwe mwenyewe, ndipo 
atakapokuwa na kujisifu kwakwe peke yakwe, si kwa 
mwenziwe. 5 Kwani killa mtu atautukua mzigo wakwe 
mwenyewe. 

6.Illa yeye afunzwae lile neno, nafanye shirika na 
huyo afunzae katika vitu vyema vyote. 7 Msidanga- 
nyike, Mngu hafanyiwi dhihaka: kwani bin-Adamu 
hicho apandacho, atakuja vuna chicho. 8 Kwa kuwa 
yeye apandae kwa muwili wakwe, katika muwili 
atavuna uharibifu: illa apandae kwa Roho, katika Roho 
atavuna uhai wa milele. 9 Naswi tusife moyo katika 
kutenda mema: kwani tutavuna kwa wakati wakwe, 
tusipozima roho. 10 Basi hivi, kama tutakavyokuwa na 
nafasi, na tuwafanye vyema watu wote, khasa hao jamaa 
wenyi kuamini. 

11 Angaliani, jinsi zilivyo kubwa hizi harufu niwa- 
andikiazo kwa mkono wangu mwenyewe. 12 Kadiri 


Google 





431 


432 WAEFESO 1 


ya hao watakao onekana vyema katika mambo ya mu- 
wili, hao wawashurutiza nyinywi kupashwa tohara: illi 
kwamba wasiudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Masihi, sa- 
babu ni hiyo tuu. 13 Kwani hata hao watahiriwao 
hawaishiki sharia wenyewe: lakini wataka nyinywi 
kutahiriwa illi kwamba wapate kujisifu katika mambo 
ya miwili yenu. 14 Ila iwe mbali nami kujisifu 
isipokuwa katika msalaba wa Bwana wetu Jesu Masihi, 
ambao kwa huo dunia imesalibiwa kwangu mimi, na 
mimi kwa dunia. 15 Kwani kutahiriwa si kitu wala 
kutotahiriwa, lakini ni kiumbe kipya. 16 Na kadiri ya 
hao watengezao miendo yao kwa cheo hichi, amani na 
iwe juu yao, na rehema, na juu ya Isiraeli ya Mwenyiezi 


17 Mwanzo wa sasa na mtu asinionee taabu: kwani 
mimi nazitukua tomo za Jesu zilizotomwa katika muwili 
wangu. 

18 Neema ya Bwana wetu Jesu Masihi na iwe pamoja 
ua roho zenu, ndugu zangu, Amina, 


WARAKA WA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WAEFESO. 


l1 PAULO, mtume wa Masihi Jesu kwa ndia ya 
mapenzi ya Mngu, waraka wangu huu uwafikilie hao 
watakatifu walio ndani ya mji wa Efeso, waaminifu ka- 
tika Masihi Jesu: 2 Neema na iwe kwenu na amani 


Google 


WAEFESO 1 4,33 


zitokazo kwa Mngu Babaetu na kwa Bwana Jesu 
Masihi. 

3 Nashukuriwe Mwenyiezi Mngu, nae ndiye Babae 
Bwana wetu Jesu Masihi, aliyetubarikia na kulla baraka 

a rohoni katika hizo mbingu katika Masihi: 4 vivile 

ma alivyotutaua katika yeye kabula ulimwengu 
haujapigwa. msingi, swiswi tuwe watakatifu, tusiwe na 
khatia mbele yakwe katika mapenzi: 5 maana, alita- 
ngulia kututaua, tukubaliwe kuwa wana kwakwe kwa 
ndia ya Jesu Masihi, sawasawa na uradhi-wenyi-furaha 
wa mapenzi yakwe, 6 kwa sifa za utukufu wa neema 
yakwe, aliyotukirimu katika huyo Mpenzi: 7 ambae 
katika yeye tumepata ukombozi wetu kwa ndia ya 
damu yakwe, msamaha wa makosa yetu, sawasawa na 
ubora wa neema yakwe, 8 aliyofanya kujaa kwa ungi 
kwetu swiswi katika hikima yote na ujuzi, 9 akisha 
tujuvisha swiswi siri ya mapenzi yakwe, sawasawa na 
uradhi-wenyi-furaha wakwe, aliyekusudia ndani yakwe 
yeye, 10 hata matengeo ya utimilifu wa nyakati, kuji- 
mlisha vitu vyote katika Masihi, vile vilivyo mbinguni, 
na vile vilivyo juu ya nti: vyote katika yeye, 11 ambae 
ndani yakwe na swiswi tulifanywa tuwe urathi wakwe, 
kwa kuwa tulitangulia kutauliwa sawasawa na makusudi 
yakwe yeye atendae vitu vyote kwa shauri la mapenzi 
yakwe; 12 illi kwamba tuwe kwa sifa ya utukufu 
wakwe, swiswi tuliokuwa tukitangulia kuweka matu- 
maini yetu katika Masihi: 13 ambae katika yeye na 
nyinywi pia, mkisha sikia lile neno la kweli, ambalo ni 
habari njema ya wokofu wenu,—ambae mkisha amini 
kwakwe yeye, mlitiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu ya 
ahadi, 14 ambae ndiye aribuni ya urithi wetu, hata 
ukombozi wa miliki yakwe Mngu, kwa sifa ya utukufu 
wakwe. | 

15 Kwa ajili ya hayo na mimi, niliposikia kabari ya 
imani mliyo nayo kwenu katika Bwana Jesu, nayo 


Google 


434 WAEFESO 2 


ndiyo muonyeshayo kwa watakatifu wote, 16 siati 
kushukuru kwa ajili yenu, nikifanya kuwakumbuka 
katika kuomba kwangu: 17 illi kwamba yeye Mwenyi- 
ezi Mngu wa Bwana wetu Jesu Masihi, aliye Baba wa 
utukufu, awape nyinywi roho ya hikima na ya ufunuo 
kwa kumjua yeye: 18 mato ya myoyo yenu yakisha 
tiwa muwanga, mpate kutambua nyinywi jinsi yalivyo 
matumaini ya mwito wakwe, jinsi ulivyo ukwasi wa 
utukufu wa urithi wakwe katika watakatifu, 19 tena 
jinsi ulivyo ubora ukuu wa uwezo wakwe kwa kutufi- 
kilia swiswi tuaminio, sawasawa na kitendo cha ubora 
wa nguvu zakwe, 20 alichotenda katika Masihi alipo- 
mfufua kumtoa kwa wafu, na kumketisha upande wa 
mkono wa kuume wakwe katika zile mbingu, 21 juu 
sana kuliko enzi zote na amri na uwezo na mamlaka, 
na killa jina litamkwalo, si katika zamani hizi tuu, bali 
mna katika hizo zijazo pia: 22 tena amevitia vitu vyote 
tini ya maguu yakwe, akamtoa awe ni kitwa juu ya 
vitu vyote kwa ajili ya kanisa, 23 ambayo ni muwili 
wakwe, nayo ni kujaa kwakwe yeye ajazae vitu vyote 
ndani ya yote. 

2 NA nyinywi, hapo mlipokuwa wafu kwa sababu 
ya makosa yenu na dhambi zenu aliwahuisha, 2 dhambi 
ambazo hapo kwanza mlikwenda ndani yakwe, sawasawa 
na zamani za dunia hii, sawasawa na sulutani wa 
uwezo wa anga, wa roho itendayo sasa katika wana 
wa maasia: 3 ambao na swiswi sote tuliishi kati 
yao hapo mbele, katika shauku za miwili yetu, 
huku tukifuata hayo mapenzi ya muwili na ya 
fikira, na kwa tabia yetu tulikuwa watoto wa hasira 
vivile kama wale wengine: 4 illa Mwenyiezi Mngu, 
kwa kuwa alikuwa mwingi wa rehema, kwa ajili ya 
mapenzi yakwe makuu, aliyotupenda swiswi, 5 hata 
hapo tulipokuwa tu wafu kwa sababu ya makosa yetu, 
alitupa uhai pamoja na Masihi (mmeokolewa kwa 


Google 


WAEFESO 2 | 435 


neema), 6 nae alitufufua pamoja nae, na kutuketisha 

moja nae katika zile mbingu, katika Masihi Jesu: 
ZA kwamba katika zamani zijazo apate dhihirisha 
ukwasi ukuu wa neema yakwe katika wema, neema 
iliyotulekea swiswi katika Masihi Jesu: 8 kwani mme- 
okolewa kwa neema, kwa ndia ya imani, na hiyo nayo 
haikutokana na nafusi zenu wenyewe: ni kipawa cha 
Mngu: 9 si ya vitendo, illi isiwe mtu awae yote kuji- 
sifu. 10 Kwani swiswi tu kazi yakwe, tuliumbwa 
katika Masihi Jesu kwa ajili ya vitendo vyema, 
ambavyo Mwenyiezi Mngu alitangulia kuyitengeza illi 
kwamba twenende navyo. 

11 Kwa ajili ya hayo, kumbukani ya kwamba hapo 
kwanza nyinywi, watu wa hizo Taifa kwa jinsi 
ya muwili, muitwao Wasiotahiriwa ni kile kiitwacho 
Tohara, katika muwili, iliyofanywa kwa mikono: 12 
ya kwamba wakati huo mlikuwa mmetengwa na Masihi, 
mlikuwa mmefarikishwa na jamii ya Isiraeli, mlikuwa 
wageni wasio wa maagano ya ile ahadi, msiokuwa na 
matumaini, msiokuwa na Mngu duniani. 13 Illa sasa 
katika Masihi Jesu nyinywi mliokuwa mbali hapo kwa- 
nza mmefanywa kuwa karibu katika damu ya Masihi. 
14 Kwani yeye ni amani yetu, ambae alitufanya sote 
wawili tuwe mmoja, tena alikivunda kiambaza cha kati 
cha mpaka, 15 akisha uondoa ule uadui kwa ndia ya 
muwili wakwe, nayo ni ile sharia ya maagizo Wiyokuwa 
katika amri: illi kwamba apate umba ndani ya nafusi 
yakwe mtu mmoja mpya katika hao wawili, kivi kufa- 
nya amani: 16 apate na kuwapatanisha na Mwenyiezi 
Mngu hao wawili katika muwili mmoja, kwa ndia ya 
msalaba, akisha uua, kwa huo msalaba, ule uadui: 17 
nae akaja akahubiri We habari njema ya amani kwenu 
nyinywi mliokuwa mbali sana, na amani kwa hao walio- 
kuwa karibu: 18 kwa kuwa kwa kupita kwakwe yeye 
swiswi sote wawili tumepata nafusi zetu kungia ndani 


Google 


436 WAEFESO 3 


kwa Baba katika Roho mmoja. 19 Basi hivi hamu 
wageni wapitaji tena, lakini mu wenyeji pamoja na 
watakatifu, na wa nyumba ya Mwenyiezi Mngu, 20 
kwa maana mmejengwa juu ya msingi ambao ni mitume 
na manabii, Masihi Jesu mwenyewe ni pembe kuu; 
21 ambae ndani yakwe yeye killa jengo, lıkiungamani- 
shwa vyema, hukua yawe. hekalu takatifu katika 
Bwana: 22 ambae katika yeye na nyinywi pia mmeje- 
ngwa muwe masikani ya Mwenyiezi Mngu katika Roho. 

3 KWA sababu hii mimi Paulo, mfungwa wa Masihi 
Jesu kwa ajili yenu nyinywi watu wa hizo Taifa, 2 
kwamba mmesikia habari ya uwakili wa ile neema ya 
Mwenyiezi Mngu, niliopawa mimi kwa ajili yenu: 3 
ya kwamba nilijuvishwa ile 'siri kwa ufunuo, vivile 
kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache, 
4 na kwa hayo mtakayosoma mtapata kuelewa ni 
fahamu yangu katika siri ya Masihi: 5 ambayo hawa- 
kujuvishwa wana wa bin-Adamu katika vizazi vyengine, 
kama ilivyofunuliwa sasa katika Roho kwa mitume 
yakwe watakatifu na manabii wakwe: 6 maana, watu 
wa hizo Taifa wamekuwa washirika wa urithi, na via 
vya muwili mmoja, na washirika, kwa ndia ya ile 
habari njema, wa ile ahadi iliyo katika Masihi Jesu; 
7 habari njema ambayo nalikuwa mtumishi wakwe 
sawasawa na kipawa cha neema ile ya Mwenyiezi Mngu 
niliyopawa mimi sawasawa na kitendo cha uwezo wa- 
kwe. 8 Mimi, niliye duni ya watakatifu walio wadogo 
sana, nalipawa neema hii, maana, niwahubiri watu wa 
hizo Taifa ukwasi wa Masihi usiotafutika: 9 na kuwa- 
tia muwanga wapate jua wote jinsi ulivyo ule uwakili 
wa siri ambayo imefitwa tangu zamani zote katika 
Mwenyiezi Mngu aliyeumba vitu vyote: 10 illi kwa- 
mba hikima ya Mwenyiezi Mngu iliyo na namna nyingi 
ijuvishwe sasa kwa zile enzi, na zile amri zilizo mbi- 
nguni, kwa ndia ya kanisa, 11 sawasawa na makusudi 


Google 


WAEFESO 4 437 


ya milele aliyokusudia katika Masihi Jesu Bwana 
wetu: 12 ambae katika yeye tuna uthubutifu na 
kungia ndani kwa kutumaini kwa ndia ya imani yetu 
kwakwe. 13 Kwa ajili ya hayo nataka kwamba msife 
myoyo kwa sababu ya mateso yangu niliyo nayo kwa 
ajili yenu, nayo ndiyo utukufu wenu. 

14 Kwa sababu hii napiga magoti yangu mbele ya 
Baba, 15 ambae kwa yeye imeitwa jina killa jamaa 
katika mbingu na juu ya nti, 16 illi kwamba awape 
nyinywi, kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wakwe, 
muongezwe nguvu kwa ndia ya Roho yakwe katika 
mtu wenu wa ndani: 17 kwamba Masihi aketi myo- 
yoni mwenu kwa ndia ya imani yenu: illi kwamba nyi- 
nywi, mkisha kuwa na shina na msingi katika mapenzi, 
18 hata muweze kufikilia, pamoja na watakatifu wote, 
jinsi ulivyo upana na urefu, na yafikavyo juu na yenda- 
vyo tini, 19 na kuyafahamu mapenzi ya Masihi yapi- 
tayo fahamu, illi mpate jawa hata kufikilia kulla kujaa 
kwa M wenyiezi Mngu. 

20 Sasa kwakwe yeye awezae kutufanyia mno-mno 
kuliko yote tutakayo na tuwazayo, sawasawa na ule 
uwezo utendao ndani yetu, 21 kwakwe yeye na uwe 
utukufu katika kanisa na katika Masihi Ji esu vizazi 
vyote milele na milele. Amina. 

4 BASI mimi mfungwa katika Bwana, nawataka 
nyinywi mwenende kama vipasavyo mwito wenu mlioi- 
tiwa, 2 na unyenyekevu wote wa moyo, na upole, na 
uvumilivu, mkitukuana nyinywi kwa nyinywi katika 
mapenzi: 8 huku mkijitahidi kuuhifadhi umoja wa 
Roho katika kifungo cha amani. 4 Muwili ni mmoja, 
na Roho ni mmoja, vivile kama mlivyoitwa katika 
tumaini moja la mwito wenu: 5 Bwana mmoja, na 
imani moja, na ubaputizi mmoja, 6 Mngu mmoja, nae 
ni Baba ya wote, ambae yu juu ya wote, na kuenea 
wote, na ndani ya wote. 7 Illa tulipawa killa mmoja 

Google 


438 WAEFESO 4 


wetu ile neema, kwa kadiri ya kipimo cha kipawa cha 
Masihi. 8 Kwa ajili ya hayo, asema, 
Alipopaa juu, aliteka mateka, 
Akawapa wana-Adamu vipawa. 

9 (Basi neno hili, Alipaa, n nini, isipokuwa ya kwamba 
alishuka pia na kungia mwahali mwa tini mwa nti? 
10 Yeye aliyeshuka ndiye yeye huyo aliyepaa juu sana 
kuliko zile mbingu zote, illi kwamba avijaze vitu vyote.) 
11 Nae akawapa watu wengine wawe mitume: na 
wengine wawe manabii: na wengine wawe wahubiri wa 
ile habari njema: na wengine wawe watunga na walimu: 
12 kwa kukamilika kwao watakatifu, kuifikilia kazi ya 
utumishi, kwa majengo ya muwili wa Masihi: 13 hata 
tuufikilie ule umoja wa imani pia sote, na umoja wa 
kule kumjua Mwana wa Mwenyiezi Mngu, hata kuwa 
mtu mtimilifu, hata kipimo cha umri wa kujaa kwa- 
kwe Masihi: 14 illi kwamba tusiwe vijana vichanga 
mwanzo wa sasa, kurushwa huku na huku, na kutuku- 
liwa na kuzungushwa ni kulla upepo wa ilimu, kwa 
kiinimato cha bin-Adamu, kwa hila, ai kufuata uzuzi 
wa upotevu: 15 illa kwa kunena kweli katika mapenzi 
tukue tumfikilie yeye katika mambo yote, ambae ndiye 
kitwa, yeye Masihi, 16 kuanza kwakwe yeye, muwili 
mzima ukiungamanishwa vyema na kushikamana pa- 
moja kwa ndia ya killa kiungo kiletacho manufaa, 
sawasawa na kutenda kwa killa fungu pekee kipimo 
chakwe, hivi hukua ule muwili kwa majengo yakwe 
wenyewe katika mapenzi. 

17 Basi nasema neno hili, tena nashuhudia katika 
Bwana, nyinywi msende tena kama wendavyo watu wa 
hizo Taifa katika ubatili wa akili zao, 18 wansha tiwa 
kiza fahamu zao, wakitengwa mbali na uhai wa Mwe- 
nyiezi Mngu, kwa ndia ya ujinga ulio ndani yao kwa 
sababu myoyo yao imefanywa ugumu: 19 ambao wa- 
kisha kufa ganzi walitoa nafusi zao na kujitia kwa 

Google 


WAEFESO 5 439 


uhasharati wapate tuma katika uchafu wote na kuta- 
mani-tamani. 20 Illa nyinywi sivyo mlivyojifunza 
Masihi: 21 ikiwa mmesikia na kufunzwa katika yeye, 
vivile kama kweli ilivyo katika Jesu: 22 kwamba, 
kwa jinsi ya mambo ya maisha yenu ya kale, mvue na 
kuweka kando huyo bin-Adamu aliye mkuukuu, ahari- 
bikae kwa kufuata shauku za udanganyifu: 23 mka- 
fanywe watu wapya katika roho ya akili zenu, 24 
mkavikwe bin-Adamu mpya, ambae kwa jinsi ya 
Mngu ameumbwa katika haki na utakatifu wa ile 
kweli. 

25 Ndipo, mkikataa uongo, killa mtu nanene yaliyo 
kweli na mwenziwe: kwa kuwa tu via wenyewe kwa 
wenyewe. 26 Mkasirike, illa msifanye dhambi: msi- 
hate jua kutua nanywi muna hasira: 27 wala msimpe 
Shaitani nafasi. 28 Huyo aliyeiba nasiibe tena: illa 
afudhali afanye amali kwa mikono yakwe kutenda 
kilicho chema, illi kwamba awe na kitu cha kumpa 
huyo aliye muhitaji. 29 Neno bovu na lisitoke maka- 
nwani mwenu, lakini hilo Lililo jema kwa majengo 
kama uhitaji ulivyo, illi kwamba lipate wapa neema 
wasikiao. 30 Tena msimbuzunishe Roho Mtakatifu 
wa Mwenyiezi Mngu, ambae ndani yakwe yeye mlitiwa 
muhuri hata ile siku ya ukombozi. 31 Utungu wote 
na hasira na ghadhabu na kelele na matukano, na 
viondolewe kwenu pamoja na maovu yote: 32 illa 
muwe na ihisani nyinywi kwa nyinywi, na kuoneana 
huruma, na kusameheana nyinywi kwa nyinywi, vivile 
kama Mwenyiezi Mngu nae alivyowasamehe nyinywi 
katika Masihi. 

5 BASI iwani wafuasi wa Mwenyiezi Mngu, kama 
watoto wapendwao: 2 tena mwenende katika mape- 
nzi, vivile kama Masihi nae alivyowapenda nyinywi, na 
kutoa nafusi yakwe kwa ajili yetu, kipawa na sadaka ya 
Mngu iwe harufu ya manukato. 3 Illa uzinifu na 


Google 


440 WAEFESO 5 


uchafu wote na kutamani-tamani na visitajwe kati yenu 
kabisa, vivile kama viwapasavyo watakatifu: 4 wala 
ulanifu, wala mazungumzo ya upuuzi, wala ubishi, 
mambo ambayo hayapasi: lakini afudhali shukurani. 
5 Kwani mwajua neno hili hakika-hakika, ya kwamba 
muhasharati, wala mtu mchafu, wala mwenyi kutamani- 
tamani, ndiye mwenyi kuabudu sanamu, hana urithi 
ulio wote katika ufaume wa Masihi na wa Mngu. 
6 Na mtu asiwadanganye kwa maneno ya ubatili: 
kwani kwa sababu ya mambo hayo hasira ya Mwenyiezi 
Mngu huwafikilia wana wa maasia. 7 Basi isiwe nyi- 
nywi kuwa washirika pamoja nao: 8 kwani hapo 
kwanza mlikuwa mu kiza, illa sasa mu muwanga katika 
Bwana: enendani kama watoto wa muwanga 9 (kwa- 
ni tunda la muwanga ni katika wema wote na haki na 
kweli), 10 huku mkihakikisha kile kipendezacho sana 
kwa Bwana: 11 tena msiwe na shirika na zile kazi za 
kiza zisizo na matunda mema, illa afudhali ni kuzine- 
nea: 12 kwani ni aibu hata kuyanena mambo hayo 
yafanywayo ni wao kwa siri. 13 Illa mambo yote 
hapo yatakapokaripiwa yadhihirishwa ni muwanga: 
kwani killa kitu kilichofunuliwa ni muwanga. 14 Kwa 
sababu hii asema, Amka ewe uliyelala, kafufuke, katoke 
kwa wafu, na Masihi atakuletea muwanga. 

15 Basi angaliani kwa kujifunza sana jinsi muenda- 
vyo, si kama wasio na akili, lakini kama wenyi akili; 
16 na kuutumia ule wakati kwa akili, kwa kuwa siku 
hizi ni siku mbovu. 17 Kwa sababu hii msiwe wapu- 
mbavu, lakini kafahamuni mapenzi ya Bwana jinsi 
yalivyo. 18 Nanywi msilewe kwa divei, ambamo 
muna uhasharati, lakini mkajawe ni Roho: 19 mkase- 
mezana nyinywi kwa nyinywi na zaburi, na nyimbo, na 
tenzi za rohoni, mkaimbe na kufanya sauti nzuri myo- 
yoni mwenu kwa Bwana: 20 huku mkimpa shuku- 
rani Mwenyiezi Mngu, nae ndiye Baba, daima, kwa ajili 

Google 


WAEFESO 6 441 


ya vitu vyote, katika jina la Bwana wetu Jesu Masihi: 
21 huku mkinyenyekeana nyinywi kwa nyinywi katika 
kicho cha Masihi 

22 Nyinywi wake, nyenyekeam kwa waume wenu, 
kama vile kwa Bwana. 23 Kwa kuwa mtu mume ni 
kitwa cha mwanamke, vivile kama Masihi nae ni kitwa 
cha kanisa, mwenyewe ni mwokozi wa muwili. 24 
Lakini kama kanisa ilivyomnyenyekea Masihi, ni vivyo 
hivyo na wanawake wawe kwa waume wao katika 
mambo yote. 25 Nyinywi waume, wapendeni wake 
wenu, vivile kama Masihi nae alivyoipenda kanisa, na 
kutoa nafusi yakwe kwa ajili yakwe: 26 illi kwamba 
apate itenga, akisha isafi kwa kuosha kwa maji katika 
neno, 27 illi kwamba aipatie nafusi yakwe kanisa 
tukufu, isiyo na kipaku wala alama ya mkuto, wala 
neno lolote kama haya: lakini ya kwamba iwe takatifu 
pasipokuwa na aibu. 28 Ni vivyo hivyo imewapasa 
watu waume nao kuwapenda wake wao kama vile 
wapendavyo miwili yao wenyewe. Ampendae mkewe 
huipenda nafusi yakwe: 29 kwani hapana mtu aliyei- 
tukia nyama ya muwili wakwe popote : lakini ni kuilisha 
na kuienga-enga, vivile kama Masihi nae alivyoitunza 
kanisa: 30 kwa kuwa swiswi tu via vya muwili wakwe. 
31 Kwa ajili ya hayo mtu atawaata babae na mamae, 
nae ataambatana na mkewe, nao hao wawili watakuwa 
ni muwili mmoja. 82 Siri hii ni sw kuu: illa mimi 
naleta habari ya Masihi na hiyo kanisa. 33 Pamoja 
na hayo, na nyinywi killa mtu nafusi yakwe nampende 
mkewe mwenyewe kama nafusi yakwe, na huyo mwana- 
mke nae naangalie ya kwamba amche mumewe. 

6 ENYWI watoto, wasikizeni wazazi wenu katika 
Bwana: kwani neno hili ni haki. 2 Wahishimu baba- 
ako na mamaako (agizo hili ni agizo la kwanza lililo na 
ahadi), 3 illi kwamba viwe vyema kwako, tena upate 
kuishi muda prup juu ya nti. 4 Nanywi kina baba, 


442 WAEFESO 6 


msiwatokoze watoto wenu wawe na hasira: lakini 
waleeni katika marudio na maonyo ya Bwana, 

5 Enywi watumishi, wasikizeni hao walio bwana zenu 
kwa jinsi ya muwili, pamoja na hofu na kitetemo, katika . 
umoja wa myoyo yenu, kama kwa Masihi: 6 si kwa 
utumwa-wa-mato, kama wajipendekezao kwa bin- 
Adamu: lakini kama watumwa wa Masihi, kufanya 
kwa roho yale ayapendayo Mwenyiezi Mngu; 7 kutu- 
mika kwa moyo wa ihisani, kama kwa Bwana, si kwa 
' bin-Adamu: 8 huku mkijua sana ya kwamba neno 
lolote jema afanyalo killa mtu, atapata lilo hilo kwa 
Bwana, akiwa ni mtumwa akiwa ni huru. 9 Nyinywi 
kina bwana, kawafanyieni wao mambo yayo hayo, mka- 
punguze makamio: huku mkijua sana ya kwamba 
Bwana wao, nae ni Bwana wenu nyinywi pia, yuko 
mbinguni, na kwakwe hapana upendeleo. 

10 Mwanzo wa sasa iwani na uwezo katika Bwana, 
na katika ubora wa nguvu zakwe. 11 Vaani silaha 
kamilifu ya Mwenyiezi Mngu, kwamba muweze kusi- 
mama na kuupinga uzuzi wa Shaitani. 12 Kwa kuwa 
kupigana-pambaja kwetu si kupigana na nyama na 
damu, lakini na zile enzi, na hizo amri, na hao watawa- 
lao katika kiza hicho, na jeshi-za-roho za uovu katika 
zile mbingu. 13 Kwa ajili ya hayo twaani silaha 
kamilifu ya Mwenyiezi Mngu, illi kwamba muweze 
kuthubutu katika siku hiyo mbovu, tena mkisha tenda 
hayo yote kusimama. 14 Simamani basi, mkisha fu- 
ngwa vyuno vyenu na ile kweli, mkisha vaa kigao-cha- 
kifuani haer An ni haki, 15 tena mkisha funga maguu 
yenu maandalio na habari njema ya amani: 16 pa- 
moja na yote hayo mkainue na kuitukua ngao ya imani, 
kwa hiyo mtaweza kuvizima vyembe vyote vya moto 

a huyo muovu, 17 Tena kajitwalieni chepeu-cha- 
chuma cha wokofu, na huo upanga wa Roho, ambao ni 
Neno la Mngu: 18 mkiomba Mngu killa waku; katika 

Google 


WAFILIPI 1 443 


Roho, kwa ndia ya maombi yote na kusali, na kukesha 
katika jambo hili, kwa kudumu kote na kunyenyekea 
kwa ajili ya watakatifu wote, 19 na kwa ajili yangu 
mimi, illi kwamba nipawe matamko katika kufunua 
` kanwa langu, nijuvishe ile siri ya habari njema kwa 
uthubutifu, 20 ambayo kwa ajili yakwe hiyo ni mju- 
mbe katika minyororo: illi kwamba ninene katika hiyo 
kwa kuthubutisha, kama inipasavyo kunena. 

21 Illa mpate na nyinywi kuyajua mambo yangu, ni 
hali gani, huyo Tukhiko aliye ndugu yetu mpendwa 
tena ni mtumishi muaminifu katika Bwana, atawambia 
mambo yote: 22 ambae nimemtuma kuja kwenu kwa 
ajili ii hii, illi kwamba mjue hali yetu, tena kwamba 
apate ituza myoyo yenu. 

23 Na iwe amani kwa hao ndugu zetu, na mapenzi 
Kaya na imani, zitokazo kwa Mngu Baba na kwa 

wana Jesu Masihi. 24 Neema na iwe pamoja na hao 
wote wampendao Bwana wetu Jesu Masihi kwa mapenzi 


yasiyo kinyume, 


WARAKA WA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WAFILIPI. 


1 PAULO na Timotheo, watumwa wa Masihi Jesu, 
waraka wetu huu uwafikilie watakatifu wote katika 
Masihi Jesu walio ndani ya mj wa Filipi, pamoja na 
waangalizi na watumishi-wa-dini pia: 2 Neema na 


Google 


444 . WAFILIPI 1 


iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mngu Babaetu na 
kwa Bwana Jesu Masihi. 

3 Namshukuru Mwenyiezi Mngu wangu killa niwa- 
kumbukapo, 4 siku zote katika kuomba kwangu kote, 
ni kutamka kuomba kwangu kwa furaha kwa ajili yenu 
nyinywi nyote, 5 kwa sababu ya shirika yenu katika 
kuitangaza ile habari njema tangu siku ile ya kwanza 
hata hivi sasa; 6 nikiamini neno hili sana, ya kwamba, 
yeye aliyeianza kazi njema ndani yenu, ataitimiliza hata 
siku ya Jesu Masihi: 7 vivile kama ilivyo haki kwangu 
mimi kudhani hivi kwa ajili yenu nyinywi nyote, kwa 
sababu ninanywi moyoni mwangu, kwa kuwa, nyinywi 
nyote mmekuwa washirika wa neema pamoja nami 
katika kufungwa kwangu na katika kuitetea hiyo 
habari njema na kuitia nguvu. 8 Mwenyiezi Mngu 
ndiye shahidi wangu, jinsi niwatamanivyo nyinywi 
nyote katika huruma za ndani za Masihi Jesu., 9 Nami 
naomba neno hili, illi kwamba mapenzi yenu yajae kwa 
ungi zaidi na zaidi katika ujuzi na katika fahamu yote; 
10 mpate kuyapambanua hayo yaliyo na tafauti; illi 
muwe wa myoyo ya kutekeleza pasina makunguwazo 
hata siku ya Masihi; 11 mkijawa ni matunda ya haki, 
ambayo ni kwa ndia ya Jesu Masihi, kwa utukufu na 
sifa ya Mngu. 

12 Basi nawataka nyinywi ndugu zangu kujua ya 
kwamba, mambo hayo yaliyompata yametokea zaidi 
kwa kuendelea kwakwe hiyo habari njema; 13 hata 
kufungwa kwangu kumeonekana waziwazi kuwa katika 
Masihi, katika walinzi wote wa mfaume na katika hao 
wengine pia wote; 14 na hao ndugu walio katika 
Bwana, kwa ungi wao, wakipata uthubutifu kwa ajili 

a kufungwa kwangu, wamethubutu zaidi sana kunena 
ile neno la Mwenyiezi Mngu pasipokuwa na hofu. 15 
Hawa, wamhubiri Masihi hata kwa ndia ya uhasidi na 
utesi; na hawa tena, kwa ndia ya uradhi-wenyi-furaha ; 


Google 


WAFILIPI 1 445 


16. hawa wamhubiri kwa mapenzi, maana, wafahamu 
ya kwamba mimi nimewekwa illi niwe himaya ya hiyo 
habari njema: 17 illa hawa wamhubiri Masihi kwa 
kutengana, si katika usafi wa moyo, maana, wadhani 
kuniinulia taabu katika kufungwa kwangu. 18 Ya- 
dhuru nini? isipokuwa ya kwamba kwa ndia zote, ikiwa 
ni kwa ila, ikiwa ni kwa kweli, Masihi amehubiriwa ; 
na katika jambo hili nafurahi, naam, tena ntafurahi. 
19 Kwani najua sana ya kwamba jambo hili litani- 
pms kuwa ni wokofu wangu, kwa ndia ya ķuomba 

wenu na riziki maridhawa ya Roho ya Jesu Masihi, 
20 sawasawa na kutezamia kwangu kwa bidii na tuma- 
ini langu, ya kwamba sitatahayarishwa katika kitu 
chochote, lakini kwa uthubutifu wote, kama siku zote, 
ni vivyo sasa Masihi atatukuzwa katika muwili wangu, 
.ikiwa kwa ndia ya uhai wangu ikiwa ni kwa ndia ya 
mauti yangu. 21 Kwani kwangu mimi kuishi ni 
Masihi, na kufa ni faida. 22 Illa ikiwa ni kuishi katika 
muwili, jambo hili likiwa tunda la kazi yangu, hapo, 
nitakalolitagua silitambui. 23 Nnasongwa katikati ya 
mambo haya mawili, nnatamani kwenda zangu, niwe 

moja na Masihi; kwani ni vizuri zaidi sana: 24 illa 

uketi kwa kudumu katika muwili kwahitajiwa zaidi 
kwa ajili yenu. 25 Nami nikiwa na matumaini haya 
najua ya kwamba ntadumu, naam, na kudumu pamoja 
nanywi nyote, kwa sababu ya kwendelea kwenu na 
furaha yenu katika imani; 26 illi kwamba kujisifu 
kwenu kupate zidi katika Masihi Jesu kwangu kwa ajili 
ya mimi kuwapo pamoja nanywi tena. 27 Na mambo 
ya maisha yenu yawe kama vipasavyo ile habari njema 
ya Masihi tuu: illi kwamba nikija na kuwaona au 
nikiwa sipo, nisikie habari yenu ya kwamba mwasimama 
kwa uthubutifu katika roho moja, kwa moyo mmoja 
kuipigania ile imani ya ile habari njema; 28 tena 
pasiwe na kutishwa ni hao watesi katika neno lolote ; 


Google 


446 WAFILIPI 2 
kwao wao jambo hili ni huja ya hakika ya kupotea, 


illa kwenu nyinywi ni ya wokofu, nao ni huo uto- 
kao kwa Mngu; 29 kwa kuwa kwenu mmepawa kwa 
ajili ya Masihi, si kuamini kwakwe tuu, lakini tena 
kuteswa kwa ajili yakwe: 30 mkiwa muna mashi- 
ndano yaleyale mliyoyaona kwangu mimi,tena mwasikia 
nnayo hata sasa. | 

2 BASI ikiwako faraji iliyo yote katika Masihi, au 
utuzo wa moyo ulio wote wa mapenzi, au shirika iliyo 
yote ya,Roho, au huruma za ndani zilizo zote na rehema, 
2 ijalizeni furaha yangu, illi kwamba muwe wa nia ile- 
ile moja, wenyi mapenzi mamoja, wa moyo mmoja, na 
wa nia moja; 3 msifanye neno lolote kwa mashindano, 
wala kwa kutaka utukufu wa bure, lakini kwa unyenye- 
kevu wa moyo killa mtu kumhasibu mwenziwe mkuu 
zaidi ya nafusi yakwe mwenyewe: 4 msivitunze killa. 
mtu wenu vitu vyakwe mwenyewe, lakini killa mtu nae 
. natunze vitu vya wengine. 5 Iwani na nia ii hii ndani 
yenuiliyokuwa ndani ya Masihi Jesunayo: 6 ambae yeye 
alipokuwa katika sura za mfano wa Mngu, hakukuha- 
sibu kufanywa sawa na Mngu kuwa ni jambo lenyi 
kutamaniwa, 7 lakini akaifanya nafusi yakwe utupu, 
huku akiutwaa mfano wa mtumwa, akawa sawasawa na 
bin-Adamu: 8 kisha akionekana kuwa na umbo kama 
wa bin-Adamu akainyenyekeza nafusi yakwe, akawa 
mwenyi kutii hata mauti, naam, hata mauti ya msalaba. 
9 Kwa ajili ya hayo Mwenyiezi Mngu nae alimtukuza 
sana, akampa jina hilo ambalo li juu kuliko killa jina: 
10 illi kwamba lipate pigwa katika jina la Jesu kulla 
goti, la walioko mbinguni, na la walio nti, na la walio 
tini ya nti, 11 na kulla ulimi ukiri ya kwamba Jesu 
Masihi ni Bwana, kwa utukufu wa Mngu Baba. 

12 Basi, wapenzi wangu, vivile kama mlivyotii siku 
zote, sipo hapo nilipokuwapo mimi tuu, lakini sasa zaidi 
sana nisipokuwapo, timizani wokofu wenu wenyewe kwa 


Google 


WAFILIPI 2 447 


kicho na kitetemo; 13 kwanini Mngu atendae ndani 
yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu pia, kwa ajili ya 
uradhi wakwe wenyi furaha. 14 Fanyani mambo yote 
pasi manung'uniko na mashindano; 15 illi kwamba 
muwe wana wa Mngu wasio na laumu wala udanganyifu, 
wasio na uaili, kati ya uzazi uliokwenda kombo uliopo- 
toka mno, ambao katika huo mwaonekana kuwa kama 
waletao muwanga duniani, 16 mmeshika neno la uhai; 
illi kwamba nipate sababu ya kujisifu katika siku ya 
” Masihi, ya kwamba sikupiga mbio bure wala sikutaabi- 
kia kazi bure. 17 Naam, nami nikiwa namiminwa juu 
ya sadaka na utumishi wa imani yenu, nafurahi tena 
natekerea pamoja nanywi nyote: 18 nanywi ni vivyo 
iwani na furaha na kutekerea pamoja nami. 
19 Illa natumaini katika Bwana Jesu kumtuma 
Timotheo aje kwenu sasa hivi, illi kwamba mimi nami 
nipate tua moyo, ntakapojua hali yenu. 20 Kwani 
sina mtu mwengine awae yote aliye wa moyo mmoja 
nami, atakaeifazaikia hali yenu kwelikweli. 21 Kwani 
hao wote watafuta vyao wenyewe, hawatafuti vya Jesu 
Masihi. 22 Illa mwajua kujaribiwa kwakwe huyo, ya 
kwamba ni kama kijana kwa babae vivyo amefanya kazi 
pamoja nami, kwa ajili ya kuitangaza hiyo habari 
njema. 23 Basi natumaini kumtuma yeye hivi sasa, 
hapo ntakapoona jinsi ya hali yangu itakavyokuwa: 
24 illi naamini katika Bwana ya kwamba ntakuja 
mwenyewe nami sasa hivi. 25 Illa nalihasibu ya 
kwamba imenipasa kumtuma Epafarodito, aliye ndugu 
yangu, mtendaji-wa-kazi na asikari mwenzangu, aje 
kwenu, nae ni mjumbe wenu mwenyi kutumikia haja 
zangu; 26 kwa kuwa aliwatamani nyinywi nyote sana, 
kisha akasononeka mno, kwa sababu mlisikia ya 
kwamba alikuwa hawezi: 27 kwani alikuwa hawezi 
kweli na kukurubia mauti: lakini Mwenyiezi Mngu 
alimrehemu ; si yeye tuu, lakini na mimi pia, nisiwe na 
Google 


448 WAFILIPI 3 


majonzi juu ya majonzi. 28 Basi nimefanya bidii zaidi 
kumtuma, illi kwamba mtakapomuona tena mpate furaha, 
na mimi nipunguziwe majonzi. 29 Mpokeeni basi katika 
Bwana kwa furaha yote; kisha wahasibuni walio kama 

eye katika hishima sana: 30 kwa kuwa kwa ajili ya 
wA ya Masihi akakurubia mauti, asiutunze uhai wakwe, 
illi kwamba apate jaliza kilichopunguka cha kutumika 
kwenu kwa ajili yangu. . 

3 MWISHO, ndugu zangu, furahini katika Bwana. 
Kuwaandikia nyinywi mambo yaleyale, kwangu mimi . 
sioni udhia, na kwenu kunafaa. 2 Jilindeni na hao 
mbwa, jilindeni na hao watendao uovu, jilindeni na hao 
wajivuazao: 3 kwani swiswi tu tohara, ambao twaa- 
budu kwa Roho ya Mngu, kisha twajisifu katika 
Masihi Jesu, naswi hatujikinai katika muwili; 4 
isipokuwa mimi nafusi yangu naweza kujikinai hata 
katika muwili: ikiwa mtu awae yote kuonekana 
kujikinai katika muwili, mimi ni zaidi: 5 nalitahiriwa 
siku ya nane, nalitoka katika kizazi cha Isiraeli, wa ka- 
bila ya Benjamin, Muhibirania atokae kwa Wahibirania ; 
6 kwa jinsi ya sharia nilikuwa Farisai; kwa jinsi ya 
wivu naliiudhi kanisa; kwa jinsi ya haki ipatikanayo 
katika sharia, sikuwa na khatia. 7 Lakini mambo hayo 
yaliyokuwa kwangu pato, ndiyo niliyobasibu kuwa 
hasara kwa ajili ya Masihi. 8 Naam, lakini mimi 
nahasibu kulla kitu tena kuwa ni hasara kwa ajili ya 
fadhili ya kumjua Masihi Jesu Bwana wangu: ambae 
kwa ajili yakwe yeye nimevihasiri vitu vyote, na 
kuvihasibu kuwa ni taka, illi kwamba nimpate Masihi, 
9 nami nionekane ndani yakwe yeye, nisiwe na haki ile 
ipatikanayo katika sharia kuwa ni kaki yangu, lakini 
niwe na haki ile ipatikanayo kwa ndia ya imani katika 
Masihi, ile haki itokayo kwa Mngu kwa ndia ya imani : 
10 nipate mjua yeye na uwezo wa kufufuka kwakwe, 
na shirika ya maumivu yakwe, na kufananishwa na kufa 


Google 


WAFILIPI 4 449 


kwakwe; 11 ngawa nipate kuufikilia ufufuo ambao 
ndio kutoka kwa wafu. 12 Si kwamba nimekwisha 
pata wala kwamba nimekwisha kamilika: la, illa naka- 
za mwendo mbele, ngawa nipate kukishika kile amba- 
cho kwa ajili ya hicho nalishikwa nami ni Masihi Jesu. 
13 Ndugu zangu, siihasibu nafusi yangu bado kwamba 
nimekwisha shika, illa natenda neno moja, vitu vilivyo 
nyuma nikivisahau, najinyosha nivifikilie vile vilivyo 
mbele, 14 nakaza mwendo niifikilie ile mede hata ile 
thawabu ya mwito wa juu wa Mwenyiezi Mngu katika 
Masihi Jesu. 15 Basi swiswi tulio watimilifu na 
tufikiri hivi; tena ikiwa ni nyinywi kufikiri vyengine 
katika neno lolote, Mwenyiezi Mngu atawafunulia na 
neno hilo pia: 16 isipokuwa, bapo tulipokwisha fikilia, 
na tuandame kaanuni ileile, 17 Ndugu zangu, iwani 
wafuasi wa mimi pamoja,tena watunzeni sana hao wendao 
hivyo vivile kama mlivyokuwa na swiswi kwa vielelezo. 
18 Kwani wangi wenda, ambao nimewambia habari zao 
mara nyingi, na sasa nawambia hata kwa kumwaya 
matozi, wamekuwa adui za msalaba wa Masihi: 19 
ambao mwisho wao ni kuangamia, ambao mngu wao 
ni matumbo yao; na utukufu wao ni katika aibu yao, 
nao wavitumia vitu vya nti. 20 Kwani swiswi, wenyeji 
wetu ni katika mbingu ; ambazo kutoka hizo twamngo- 
jea Mwokozi, nae ni Bwana Jesu Masihi: 21 atakaeu- 
geuza muwili huu wa kutwezeka kwetu uwe mfano 
mmoja na muwili wa utukufu wakwe, kadiri ya kutenda 
kwakwe awezavyo yeye hata kuvitweza vitu vyote viwe 
tini yakwe. 

4 BASI ndugu zangu, wapenzi wangu wa kutamani- 
wa, mu furaha yangu tena mu kilemba changu, thubuti- 
kani vivyo katika Bwana, wapenzi wangu. 

2 Namsihi Euodia, hata Sunutuke pia namsihi, wawe 
wa nia moja katika Bwana. 3 Naam, nakutaka na 
wewe via, mshirika wangu wa kweli, ukawasaidie wana- 


Google P 


450 WAFILIPI 4 


wake hao, kwani waliipigania ile habari njema pamoja 
nami, na Kilementi nae, na hao wengine watendaji-wa- 
kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo ndani ya chuo 
cha uhai. 

4 Furahini katika Bwana siku zote: tena ntasema, 
Furahini. 5 Na upole wenu ujulikane kwa watu wote. 
Bwana yu karibu. 6 Msifazaike kwa neno lolote ; lakini 
haja zenu katika killa neno zijuvishwe kwa Mwenyiezi 
Mngu kwa ndia ya kusali na kuomba pamoja na shuku- 
rani. 7 Na amani ya Mwenyiezi Mngu, ipitayo fahamu 
zilizo zote, itailinda myoyo yenu na fikira zenu pia, 
katika Masihi Jesu. 

8 Mwisho, ndugu zangu, yote yaliyo ya kweli, yote 
yaliyo ya hishima, yote yaliyo ya haki, yote yaliyo safi, 
yote yapendezayo, yote yaliyotajwa kwa wema; ukiwa- 
ko wema ulio wote, ikiwako sifa iliyo yote, mambo hayo 
yatafakarini. 9 Mambo mliyojifunza kwangu na kuya- 
pokea, hayo mliyosikia na kuyaona kwangu mimi, 
mambo hayo yafanyeni: na Mwenyiezi Mngu wa amani 
atakuwa pamoja nanywi. 

10 Illa nafurahi sana katika Bwana, ya kwamba sasa 
mwisho, kufikiri kwenu kwa ajili yangu kumefufuka 
tena; katika jambo hili mlikuwa mkinifikiri kweli illa 
hamkuona nafasi. 11 Si kwamba nanena hayo kwa 
kuwa ni muhitaji mimi: kwani mimi nafusi yangu 
nimejifunza, katika hali iliyo yote niliyo nayo, kuri- 
dhika nayo. 12 Najua jinsi kulivyo kutwezwa, najua 
jinsi kulivyo kujaa tele: katika mambo yote na katika 

illa jambo nimefunzwa ndia ya kuki En na ya 
kuona ndaa pia, na kujaa tele na kupungukiwa. 
13 Nayaweza mambo yote katika yeye aniwezeshae. 
14 Pamoja na hayo mlifanya vyema sana mliposhiriki 
pamoja nami katika mateso yangu. 15 Nanywi wenye- 
we mwajua, enywi Wafilipi, ya kwamba hapo katika 
mwanzo wa ile habari njema, nilipotoka. Umakedonia 


Google 


WAFILIPI 4 451 


hapana kanisa nyengine iliyoshiriki pamoja nami katika 
jambo hili la kutoa na kupokea, isipokuwa ni nyinywi 
tuu; 16 kwa kuwa hata katika Thesalonike mara ya 
kwanza hata mara ya pili mliniletea msaada kwa uhitaji 
wangu. 

17 Si kwamba natamani kile kipawa; lakini natafuta 
matunda yatakayoongezeka kwa hisabu yenu. 18 Illa 
nimekwisha pokea vitu vyote na ziada: tena nimejaa 
tele; nikisha vipokea mkononi mwa Epafarodito vitu 
vile vilivyotoka kwenu, ni harufu ya manukato, ni 
sadaka ya kufaa ya kupendeza kwa Mwenyiezi Mngu. 
19 Na Mwenyiezi Mngu wangu ataujaza kulla uhitaji 
wenu kwa kadiri ya utajiri wakwe katika utukufu ndani 
ya Masihi Jesu. 20 Sasa kwa Mwenyiezi Mngu wetu, 
nae ndiye Babaetu, mbwakwe utukufu hata milele na 
milele. Amina. 

21 Nisalimiani killa mtakatifu aliye katika Masihi 
Jesu. Hawa ndugu zetu walio nami wawasalimu. 
22 Watakatifu wote wawasalimu nyinywi, khasa hao 
walio wa nyumba ya Kaisari. 

23 Neema ya Bwana Jesu Masihi na iwe pamoja na 
roho zenu, 


Google 


452 WAKOLOSAI 1 


WARAKA WA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WAKOLOSAI. 


`- 1 PAULO, mtume wa Masihi Jesu kwa kutaka kwa- 
kwe Mngu, na Timotheo ndugu yetu, 2 waraka wetu 
huu uwafikilie ndugu zetu, walio ndani ya mji wa Kolo- 
sai, watakatifu, waaminifu katika Masihi : Neema na 
iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mngu Babaetu. 

3 Twamshukuru Mwenyiezi Mngu Baba wa Bwana 
wetu Jesu Masihi, na kuwaombea nyinywi siku zote, 
4 tukisha sikia kabari ya imani yenu katika Masihi 
Jesu, na kabari ya mapenzi yenu mliyo nayo kwa wata- 
katifu wote, 5 kwa ajili ya matumaini hayo mliyowe- 
kewa nyinywi katika zile mbingu, ambayo mmekwisha 
sikia habari zakwe katika neno la kweli la ile habari 
njema, 6 iliyowahudhuria nyinywi ; vivile kama ili- 
vyo katika dunia nzima kwa kuvyaa matunda na 
kuongea, vivile kama ilivyokuwa ndani yenu nyinywi 
pis, tangu siku ile mliyoisikia ile neema ya Mngu na 

uijua kwa hakika; 7 vivile kama mlivyojifunza kwa 
Epafara mjoli wetu mpendwa, nae ni mtumishi muami- 
nifu wa Masihi kwa ajili yetu, 8 nae ndiye aliyetufu- 
nulia mapenzi yenu mliyo nayo katika Roho. 

9 Kwa ajili ya hayo swiswi naswi, tangu siku ile 
tuliposikia, hatuati kuomba na kutaka kwa ajili yenu, 
illi kwamba mjawe ni ujuzi wa mapenzi yakwe katika 
hikima yote na akili za rohoni, 10 mwenende kama 
ipasavyo kwa Bwana kwa kupendeza sana kwa kuvyaa 
matunda katika killa kazi njema, na kwa kuongea 


Google 


WAKOLOSAI 1 453 


katika kumjua Mwenyiezi Mngu; 11 mkiwezeshwa 
kwa kulla nguvu sawasawa na ubora wa utukufu wakwe, 
hata kufikilia saburi yote na uvumilivu wote pamoja na 
furaha; 12 mkimshukuru yeye Baba, ambae ametufa- 
nya swiswi kusitahili kupata fungu la urithi wa wata- 
katifu katika zile nuru; 13 ambae alituokoa swiswi 
na kututoa katika amri ya kiza, na kututamisha na 
kututia katika ufaume wa Mwana wa mapenzi yakwe; 
14 ambae katika yeye tuna ukombozi wetu, msamaha 
wa dhambi zetu: 15 nae ni sura za Mwenyiezi Mngu 
asiyeonekana, mzaliwa-wa-kwanza wa uumbaji wote; 
16 kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vya 
mbinguni na vya juu ya nti, vionekanavyo na visivyoo- 
nekana, kwamba ni viti-vya-enzi, au mamlaka, au enzi, 
au amri; vitu vyote vimeumbwa kwa ndia yakwe yeye 
na kwa ajili yakwe yeye; 17 nae yu mbele ya vitu 
vyote, tena vitu vyote vyashikamana oja katika 

eye. 18 Nae ndiye kitwa cha muwili, maana, ile 

anisa: ambae ndiye mwanzo, tena ni mzaliwa-wa- 
kwanza wa kutoka kwa wafu; illi kwamba awe mta- 
ngulizi katika vitu vyote. 19 Kwa kuwa Babae alipe- 
nda ya kwamba ule utimilifu wote uketi ndani yakwe 
yeye; 20 tena kuvipatanisha vitu vyote na nafusi 
yakwe kwa ndia yakwe yeye, akisha leta amani kwa 
ndia ya damu ya msalaba wakwe; naam, kwa ndia ya- 
kwe yeye, kwamba ni vitu vya juu ya nti, au vitu 
vilivyo mbinguni. 21 Na nyinywi hapo kwanza mlioku- 
wa mmefarikishwa, tena mlikuwa maadui kwa nia zenu 
katika vile vitendo vyenu viovu, illa sasa amewapatani- 
sha 22 katika muwili wa nyama yakwe kwa ndia ya 
mauti, apate wahudhurisha nyinywi mbele yakwe, wata- 
katifu, wasio na makosa wala uaili: 23 ikiwa mwadu- 
mu katika ile imani, wenyi kupigwa misingi na wenyi 
kuthubutika, tena msigeuzwe nia na kuliata lile tumai- 
ni la ile habari njema mliyoisikia, iliyohubiriwa katika 

Google 


454 WAKOLOSAI 2 


uumbaji wote ulio tini ya mbingu ; ambayo mimi Paulo 
nalifanywa mtumishi wa iyo. 

24 nafurahi katika maumivu yangu kwa ajili 
yenu, tena natimiliza katika nyama ya muwili wangu 
kile pge ban aan cha mateso ya Masihi, kwa ajili ya 
muwili wakwe yeye, ambao ni kanisa; 25 ambayo 
mimi nalifanywa mtumishi wa iyo, sawasawa na usi- 
mamizi wa Mwenyiezi Mngu, niliopawa mimi kwa 
upande wenu, kutimiza neno la Mwenyiezi Mngu, 26 
ile siri iliyofitwa tokea zamani zote na tokea vizazi : 
illa sasa imekwisha funuliwa kwa watakatifu wakwe, 
27 ambao Mwenyiezi Mngu aliwapendelea kuwajuvisha 
jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii kati ya watu 
wa hizo Taifa, ambayo ndiyo neno hili, Masihi ndani 

enu, tumaini la utukufu: 28 ambae swiswi twamhu- 

iri, tukimuonya killa bin-Adamu na kumfunza killa 
bin-Adamu katika hikima yote, tupate mhudhurisha 
killa bin-Adamu mtimilifu katika Masihi ; 29 nami 
nataabikia kazi kwa ajili ii hii, nikifanya jitihadi. kadiri 
ya kutenda kwakwe kwa nguvu, atendavyo kwa nguvu 
ndani yangu. 

2 KWANI nataka mjue nyinywi jinsi ilivyo kuu 
taabu yangu niliyo nayo kwa ajili yenu, na kwa ajils ya 
hao wa Laodikia, na kwa ajili ya hao kadiri yao ambao 
hawakuniona uso wangu wa muwili; 2 illi kwamba 
watuzwe myoyo, wakiungamanishwa pamoja katika 
mapenzi, hata wapate utajiri wote wa utimilifu wa 
akili, illi kwamba wapate itambua ile siri ya Mwenyiezi 
Mngu, maana, Masihi, 3 ambae ndani yakwe yeye 
hazina zote za hikima na za maarifa zinaftamana, 4 
Nasema neno hili, illi kwamba asiwe mtu awae yote 
kuwadanganya kwa maneno ya rairai, 5 Kwani nija- 
pokuwa sipo kwa muwili, lakini kwa roho yangu nipo 
pamoja nanywi, nikifurahi na kuiona taratibu yenu, na 
uthub»tıfu wa imani yenu katika Masihi. 

Google 


WAKOLOSAI 2 455 


6 Basi vivile kama mlivyompokea Masihi Jesu Bwa- 
na, enendani vivyo katika yeye, 7 wenyi shina na 
wenyi kujengwa katika yeye, na kutiwa nguvu ni ile 
imani yenu, vivile kama mlivyofunzwa, na kuzidi 
shukurani zenu kwa ungi 

8 Tunzani, asiwe mtu awae yote atakaewatukua 
mateka kwa ndia ya filosofia yakwe na madanganyo 
yakwe ya ubatili, kuyaandama yapokewayo ya bin- 
Adamu, sawasawa na mafunzo-ya-asili ya dunia, wala 
si mfano wa Masihi; 9 kwa kuwa utimilifu wote 
wa Uungu unaketi ndani yakwe yeye kwa jinsi 
ya muwili, 10 tena na nyinywi mmejaa kwa yeye 
ambae ndiye kitwa cha enzi yote na amri: 11 ambae 
mmetahiriwa pia katika yeye kwa tohara isiyofanywa 
kwa mikono, kwa kuuvua ule muwili wa nyama, katika 
kupashwa tohara iliyo ya Masihi; 12 mkisha zikwa 
pamoja nae katika ubaputizi, na katika huo ubaputizi 
mlifufuliwa pamoja nae kwa ndia ya imani katika 
kutenda kwa Mwenyiezi Mngu, aliyemuinua kumtoa 
katika wafu. 

13 Na nyinywi mlipokuwa mmekufa kwa makosa 
yenu, na kule kutotahiriwa kwa muwili wenu, naam, 
aliwapa uhai pamoja nae, akisha tusamehe makosa yetu 
yr ; 14 akisha ifuta ile khati iliyoandikwa juu yetu, 

atika amri, iyo iliyopingana naswi: nae ameitenga 
kando, akiikaza na kuipiga msumari msalabani mwakwe : 
15 akisha zivua mwenyewe zile enzi na zile amri, akizi- 
fanya ziwe maangalizi kwa wazi, akishangiria juu yao 
katika huo msalaba. 

16 Basi asiwe mtu awae yote kuwahukumia nyinywi 
adhabu katika vyakula, au katika vinwewa, au kwa 
sababu ya idi, au ya kuandama mwezi, au siku ya 
sabatu: 17 mambo haya ni kivuli cha mambo yajayo ; 
illa muwili ni wa Masihi. 18 Asiwe mtu awae yote 
kuwanyang'anya thawabu yenu kwa kutaka kwakwe 


(Google 


456 WAKOLOSAI 3 


tuu kwa kunyenyekea na kuabudu malaika, akijitia 
katika mambo aliyoyaona, akifurishwa kitwa bure ni 
nia yakwe iliyo ya jinsi ya muwili, 19 nae hakishiki 
hicho Kitwa, ambacho kwa kutoka kwakwe hicho 
muwili mzima, ukipawa nziki na kuungamanishwa 
pamoja kwa ndia ya viungo vyakwe na vifungo vyakwe, 
huongea kwa maongeo ya Mwenyiezi Mngu. 

20 Kwamba mlikufa pamoja na Masihi na kuyaata 
yale mafunzo-ya-asili ya dunia, jee, kwani kujitia tini 
ya amri, kama wenyi kuishi duniani, 21 Msishike, 
wala msionde, wala msiguse, 22 (vitu ambavyo vyote 
vyatoweku katika kutumiwa), kwa kufuata maagizo 
na mausio ya bin-Adamu? 23 Mambo ambayo yana 
sifa za hikima katika ibada-ya-apendapo, na katika 
unyenyekevu na katika kuutenza nguvu huo muwili: 
ambayo si mambo yenyi kufaa kwa kuzizuła tamaa za 
miwili yetu. 

3 BASI kwamba mmefufuliwa pamoja na Masihi, 
takani mambo hayo yaliyo juu, hapo alipo Masihi, ame- 
keti upande wa mkono wa kuume wa Mwenyiezi Mngu. 
2 Fikirini sana bayo yaliyo juu si hayo yaliyo katika 
nti. 3 Kwani mlikufa, na uhai wenu unafitwa pamoja 
na Masihi katika Mwenyiezi Mngu. 4 Hapo Masihi 
atakapofunuliwa, ambae ndiye uhai wetu, ndipo nanywi 
mtafunuliwa katika utukufu pamoja nae. 

5 Basi viueni via vyenu vilivyo juu ya nti; navyo ni 
uzinifu, na uchafu, na tamaa mbaya, na shauku mbovu, 
na kutamani-tamani, nakoni kuabudusanamu; 6 kwa 
ajili ya mambo hayo hasira ya Mwenyiezi yao sha huja 
juu ya wana wa maasia: 7 nanyinywi nanywi mlikwenda 
katika mambo yayo hayo kwanza, hapo mlipoishi katika 
mambo hayo. 8 Illa sasa na nyinywi pia kawekeni 
mbali haya yote, hasira na ghadhabu na uovu na matu- 
kano na maneno mabaya, yasiwe makanwani mwenu : 
9 msiambiane uongo nyinywi kwa nyinywi ; maana, 


Google 


WAKOLOSAI 3 457 


mmekwisha mvua bin-Adamu wa kale pamoja na vitendo 
vyakwe, 10 tena mmejivika bin-Adamu mpya, ambae 
arejezwa upya hata apate ujuzi sawasawa na sura zakwe 
yeye aliyemuumba: 11 ambapo haimkini kuwapo 

unani wala Yahudi, wala kutahiriwa wala kutotahiriwa, 
wala mshenzi wala Msikuthi, wala mtumwa wala huru; 
lakini Masihi ni yote, tena yu katika wote. 

12 Basi, kama wateule wa Mwenyiezi Mngu, walio 
watakatifu na waliopendwa, kajivikeni huruma za ndani, 
na vitendo vyema, na unyenyekevu, na upole, na uvu- 
milivu: 13 kutukuana nyinywi kwa nyinywi, na kusa- 
meheana killa mtu na mwenziwe, mtu awae yote akiwa 
na neno na mwenziwe; vivile kama Bwana alivyowasa- 
mehe nyinywi, nanywi fanyani vivyo: 14 na zaidi ya 
mambo hayo yote iwani na mapenzi, ambayo ni kifungo 
cha utimilifu. 15 Amani ya Masihi naitamalaki ndani 
ya myoyo yenu, nanywi mliitwa katika muwili mmoja 
mpate hiyo amani : tena iwani na shukurani. 16 Neno 
la Masihi na liketi ndani yenu kwa utajiri katika hikima 
yote: mkifunzana na kuonyana nyinywi kwa nyinywi 
kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwi- 
mbia Mwenyiezi Mngu kwa neema myoyoni mwenu. 
17 Tena killa jambo mfanyalo, katika neno na katika 
kazi, tendani yote katika jina la Bwana Jesu, mkimshu- 
kuru Mwenyiezi Mngu Baba kwa ndia yakwe yeye. 

18 Enywi wake, nyenyekeani kwa waume wenu, kama 
vifaavyo katika Bwana. 19 Enywi waume, wapendeni 
wake wenu, msiwaonee matungu. 20 Enywi watoto, 
watiini wazazi wenu katika mambo yote, kwani jambo 
hili lapendeza katika Bwana. 21 Enywi kina baba, 
msiwatie hasira watoto wenu, wasije wakafa moyo. 
22 Watumishi, wasikizeni hao walio bwana zenu kwa 
jinsi ya muwili katika mambo yote; si kwa utumwa- 
wa-mato kama wajipendekezao kwa bin-Adamu, lakini 
kwa ukundufu wa moyo, kwa kumcha Bwana: 23 mfa- 


458 WAKOLOSAI 4 


nyalo lolote, fanyani kazi kwa moyo, kama kwa Bwana, 
si kwa bin-Adamu; 24 mkijua ya kwamba mtapokea 
kwa Bwana malipo ya urithi: mwamtumikia Bwana 
Masihi. 25 Kwani yeye adhilimuye atapata tena kwa 
kudhilimu kwakwe: na hapana upendeleo. 

4 NYINYWI kina bwana, kawapeni watumishi wenu 
hayo yaliyo ya haki na hayo yaliyo sawasawa: huku 
mkijua ya kwamba nyinywi nanywi mna Bwana 
mbinguni. 

2 Dumuni sana katika kuomba Mngu, mkakeshe 
katika kuomba na shukurani; 3 na | KA kwa 
ajili yetu swiswi pia, illi kwamba Mwenyiezi Mngu atu- 
fungulie mlango kwa lile neno, kuisema ile siri ya 
Masihi, ambayo kwa ajili ya hiyo mimi nami ni 
mfungwa; 4 illi kwamba niifanye iwe wazi kama ini- 
pasavyo kusema. 5 Endani kwa hikima mbele ya hao 
walio nde, huku mkijinunulia wakati. 6 Maneno yenu 
na yawe na neema siku zote, yakikolea kama kitu kiko- 
leavyo munyu, mpate jua jinsi iwapasavyo nyinywi ku- 
mjibu killa mtu. i 

7 Tukhiko atawajuvisha nyinywi mambo yangu yote, 
nae ni ndugu ari Sa mpendwa, mtumishi muaminifu, 
mjoli wangu katika Bwana: 8 ambae nimemtuma 
ende kwenu kwa ajili ii hii, illi kwamba mpate jua hali 
yetu, tena kwamba aituze myoyo yenu; 9 pamoja na 
Onesimo ndugu yetu, muaminifu, mpendwa, ambae ni 
mmoja wa kwenu. Hao watawambia nyinywi mambo 
yote ya huku. 

10 Arisitarikho, mfungwa-mwenzangu, awasalimu 
nyinywi, na Mariko mjombawe Baranaba (ambae mli- 
pokea maagizo kwa ajili yakwe; akija kwenu mpoke- 
eni) 11 na Jesu aitwae Jusito, ambao ni watu wa 
tohara: bawa peke yao ni watendaji-wa-kazi wenzangu 
kwa ajili ya ufaume wa Mwenyiezi Mngu, watu ambao 
Wana azi tuzo-ya-moyo kwangu mimi. 12 Epafara, 


L WATHESALONIKE 1 459 


ambae nı mtu wa kwenu, mtumwa wa Masihi Jesu, 
awasalimu nyinywi, ajitahidiye kwa ajili yenu siku zote 
katika kuomba kwakwe, illi kwamba msimame watimi- 
lifu, tena mkathubutike sana katika mapenzi yote ya 
Mwenyiezi Mngu. 13 Kwani namshuhudia yeye ya 
kwamba ana utungu mwingi kwa ajili yenu, na kwa 
ajili ya hao walio katika Laodikia, na kwa ajili ya hao 
walio katika Hierapoli. 14 Luka, yeye tabibu mpendwa, 
na Dema pia, wawasalimu. 15 Nisalimiani hao ndugu 
walio katika Laodikia, na Numfa pia, na hiyo kanisa 
iliyo ndani ya nyumba yao. 16 Waraka huu ukisha 
somwa kati yenu, fanyani kwamba usomwe katika kani- 
sa ya Walaodikia pia; tena nyinywi nanywi somani ule 
utokao Laodikia 17 Kamwambieni Arikhipo, maneno 
haya, Angalia sana ule utumishi uliopokea katika Bwana, 
illi kwamba uutimize. 18 Salamu zangu mimi Paulo, 
kwa mkono wangu mwenyewe. Kikumbukeni kifungo 
changu. Neema na iwe nanywi. 


WARAKA WA KWANZA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WATHESALONIKE. 


1 PAULO na Silivano na Timotheo, waraka wetu 
huu uifikilie kanisa ya Wathesalonike iliyo katika 
Mngu Baba na Bwana Jesu Masihi: Neema na iwe 
kwenu na amani, 


Google 


460 L WATHESALONIKE 2 


2 Twamshukuru Mwenyiezi Mngu kulla wakati kwa 
upande wenu nyinywi nyote, twawataja katika kuomba 
kwetu; 3 huku tukikumbuka pasina kutindika kazi 
yenu ya imani, na taabu yenu ya mapenzi, na uvumilivu 
wenu wa matumaini, yaliyo katika Bwana wetu Jesu 
Masihi, mbele ya Mwenyiezi Mngu wetu nae ndiye 
Babaetu; 4 maana, enywi ndugu zetu, mliopendwa ni 
Mngu, twakujua kutauliwa kwenu, 5 ya kwamba hii ha- 
bari njema yetu haikuwafikilia nyinywi katika maneno 
matupu, lakini imewafikilia na katika uwezo, na katika 
Roho Mtakatifu, na katika uthubutifu mwingi; vivile 
kama mjuavyo jinsi ya hali yetu iliyokuwa kwenu kwa 
ajili yenu. 6 Nanywi mkawa wafuasi wetu swiswi na 
ufuasi wa Bwana, mkisha lipokea lile neno pamoja na 
furaha ya Roho Mtakatifu, katika mateso mangi; 77 
hata nyinywi mmekuwa kielelezo kwa watu wote waami- 
nio, katika Umakedonia na katika Akhaia. 8 Kwa 
kuwa imetoka kwenu nyinywi sauti ya tamko la Bwana 
na kuvuma si katika Umakedonia na Akhaia tuu, 
lakini ni katika kulla pahali imani yenu mliyo nayo kwa 
Mwenyiezi Mngu imetangaa; hata umekuwa hatuna haja 
swiswi kunena lolote. 9 Kwani wao wenyewe waleta 
habari yetu jinsi kulivyokuwa kungia kwetu kwenu; na 
jinsi mlivyowapa nyongo wale sanamu mkamlekea Mwe- 
nyiezi Mngu, kumtumikia Mngu aliye hai, aliye wa kweli, 
10 na kumngojea Mwanawe kutoka mbinguni, aliyemu- 
inua kumtoa kwa wafu, nae m Jesu, ambae atuokoa na 
hasira itakayokuja. 

2 KWANI nyinywi wenyewe, ndugu zetu, mwakujua 
kungia kwetu kwenu, ya kwamba hakukuonekana kupita 
utupu: 2 lakini kwa kuwa tulipatikana ni mateso hapo 
kwanza, na kutendewa uovu, vivile kama mjuavyo, katika 
mji wa Filipi, tukathubutu katika Mwenyiezi Mngu 
wetu kunena ile habari njema ya Mwenyiezi Mngu kwa 
kuipigania sana, 3 Kwani kuonya kwetu si kwa upo- 


Google 


I. WATHESALONIKE 2 461 


tevu, wala si kwa uchafu, wala si katika khadaa; 4 
lakini vivile kama tulivyokubaliwa ni Mwenyiezi Mngu 
kuwekewa amana ya hiyo habari njema, ndivyo tune- 
navyo; si kama twawaridhia bin-Adamu, lakini twa- 
mridhia Mngu, yeye aijaribuye myoyo yetu. 5 Kwani 
hatukuonekana majira yoyote kutumia maneno ya kusi- 
fusifu, vivile kama mjuavyo, wala hatukutumia ila ya 
kutamani-tamani, Mngu ndiye shahidi; 6 wala hatu- 
kutaka utukufu utokao kwa bin-Adamu, wala utokao 
kwenu nyinywi, wala utokao kwa wengine, tulipokuwa 
twaweza kuwatenza nguvu, kama mitume ya Masihi. 7 
Lakini tulionekana kuwa wapole kati yenu, kama vile 
mlezi hapo awaengapo-engapo watoto wakwe mwenyewe: 
8 vivyo hivyo na swiswi, tukiwatamani nyinywi kwa 
mapenzi makuu, tulipendezewa sana kuwapa nyinywi, si 
ie habari njema ya Mwenyiezi Mngu tuu, lakini na 
roho zetu wenyewe pia, kuwa mmekuwa wapenzi wetu 
sana. 9 Kwani mwakumbuka, ndugu zetu, taabu yetu 
na utungu : tukifanya kazi usiku na mtana, illi tusimle- 
mee mtu wa kwenu awae yote, hivi tuliwahubiri ile 
habari njema ya Mwenyiezi Mngu. 10 Nyinywi mu 
mashahidi na Mwenyiezi Mngu nas pia, jinsi tuli- 
vyokuwa na mwendo wa utakatifu na haki, pasipo 
laumu mbele zenu nyinywi muaminio: 11 vivile 
kama mjuavyo jinsi tulivyokuwa na killa mmoja 
kwenu nyinywi, kama vile baba awavyo kwa watoto 
wakwe mwenyewe, huku tukiwathubutisha na kuwa- 
aminisha, na kusbuhudia, 12 illi kwamba mwenende 
kama ipasavyo kwa Mwenyiezi Mngu, awaitae nyinywi 
mungie katika ufaume wakwe na utukufu. 

13 Kwa sababu hii swiswi naswi twamshukuru Mwe- 
nyiezi Mngu pasina kutindika, ya kwamba mlipopokea 
kwetu lile neno la ujumbe. nalo ni neno la Mwenyiezi 
Mngu, hamkulishika kama ni neno la bin-Adamu, lakini 
kama aria mai neno la Mngu, ambalo latenda kazi 


462 I. WATHESALONIKE 3 


nalo ndani yenu nyinywi muaminio. 14 Kwa kuwa nyi- 
nywi ndugu zetu, mlikuwa wafuasi wa kanisa za Mwe- 
nyiezi Mngu zilizo katika Masihi Jesu nti ya Uyahudi: 
kwa kuwa nyinywi nanywi mlipatikana ni mambo yayo 
hayo mkononi mwa hao wa kabila yenu wenyewe, vivile 
kama hao nao walivyopata kwa Mayahudi: 15 ambao 
walimuua yeye Bwana Jesu na hao manabii, wakatufu- 
kuza na swiswi, nao hawamridhii Mngu, nao wawashi- 
kia kinyume wana-Adamu wote: 16 nao watukataza 
kunena na watu wa hizo Taifa illi waokoke: wapate 
kujaliza dhambi zao siku zote : illa ile hasira imewafi- 
kilia juu yao hata ukomo wakwe. 

17 Illa swiswi, ndugu zetu, tukikosa kuwa nanywi 
muda mchache, kwa kuonana, si kwa moyo, tulifanya 
bidii nyingi kwa kupenda kwingi kuziona nyuso zenu: 
18 kwa ajili ya hayo tulitaka kuja kwenu, naam, 
mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili; Shaitani 
akatuzuia. 19 Kwani tumaini letu n nini, au furaha 
yetu n nini, au taji ya kushangiria kwetu n nini? Jee, 
si nyinywi nanywi mbele ya Bwana wetu Jesu Masihi 
katika kuja kwakwe? 20 Kwani nyinywi mu utukufu 
wetu na furaha yetu. 

3 KWA ajili ya hayo, tulipokuwa hatukuweza kuvu- 
milia zaidi, tuliona vyema kuatwa Athene peke yetu; 
2 naswi tukamtuma Timotheo, ndugu yetu, nae ndiye 
mtumishi wa Mwenyiezi Mngu katika ile habari njema 
ya Masihi, apate watia nyinywi nguvu, na kuwatuza 
myoyo katika imani yenu; 3 asitukuswe mtu awae 
yote ni mateso hayo; kwani nyinywi wenyewe mwajua 
ya kwamba tunawekwa kwa ajili ya hayo. 4 Kwani 
ni kweli, hapotulipokuwa nanywi, tulitangulia kuwambia 
ya kwamba twenda teswa; vivile kama ilivyotupata, 
nanywi mwajua. 5 Kwa ajili ya hayo mimi nami nilipo- 
kuwa siwezi tena kuvumilia, nalituma mjumbe nipate kui- 
jua imani yenu, isiwe huyo muondaji kuwajaribu kwa 


Google 


I. WATHESALONIKE 4 463 


oeno lolote, na taabu yetu kupita utupu. 6 Illa Timo- 
theo alipotujia hivi sasa kutoka kwenu, na kutuletea 
habari hiyo nzuri ya imani yenu na mapenzi yenu, tena 
ya kwamba mwatukumbuka kwa wema siku zote, 
mkitamani kutuona, vivile kama swiswi naswi kuwaona 
oyinywi; 7 kwa ajili ya hayo, ndugu zetu, tulituzwa 
myoyo juu yenu katika shida yetu yote na mateso yetu, 
kwa ndia ya imani yenu: 8 kwa kuwa swiswi twaishi 
mtakapothubutu nyinywi kwa Bwana. 9 Kwani ni 
shukurani gani tuwezayo kumlipa Mwenyiezi Mngu 
tena kwa ajili yenu, kwa furaha ile yote tuifurahiayo 
kwa sababu yenu mbele ya Mwenyiezi Mngu wetu; 
10 usiku na mtana tukiomba sanasana tupate kuona 
nyuso zenu, tena tupate tengeza hicho kilichopungu- 
ka cha imani yenu ? 

11 Basi Mwenyiezi Mngu Babaetu mwenyewe, na 
Bwana wetu Jesu, natuongoze ndia yetu tuje kwenu : 
12 Bwana nawaongeze na kuwazidisha nyinywi katika 
mapenzi nyinywi kwa nyinywi, na kwa watu wote, vivile 
kama swiswi naswi tulivyo kwenu; 13 apate ithubuti- 
‘sha myoyo yenu katika utakatifu pasipokuwa na la- 
umu mbele ya Mwenyiezi Mngu, Babaetu, katika kuja 
kwakwe Bwana Jesu pamoja na watakatifu wakwe 


wote. 

4 MWISHO basi, ndugu zetu, twawaomba na 
kuwataka nyinywi katika Bwana Jesu, illi kwamba, 
kama mlivyopokea kwetu jinsi iwapasavyo kwenenda 
na kumridhia Mngu, vivile kama mwendavyo,—mpate 
kuzidi sana. 2 Kwani mwajua ni maagizo gani tuliyo- 
wapa kwa ndia ya Bwana Jesu. 8 Kwani atakalo 
Mwenyiezi Mngu ni huo utakatifu wenu, mjiepushe 
na uhasharati nyinywi; 4 killa mtu kwenu najue 
kumiliki nafusi yakwe mwenyewe katika utakatifu 
na hishima, 5 si katika shauku na tamaa, kama vile 
bao watu wa hizo Taifa wasiomjua Mwenyiezi Mngu; 


Google 


' 464 I. WATHESALONIKE 4 


6 mtu asimdhilimu wala kumkopa nduguye katika 
jambo hilo; kwa sababu Bwana ni mpatilizi katika 
mambo haya yote; vivile kama tulivyotangulia kuwao- 
nya na kushuhudia. 7 Kwani Mwenyiezi Mngu haku- 
twita kwa uchafu, lakini ni katika utakatifu. 8 Basi 
hivi yeye akataae hamkatai bin- Adamu, lakini kumkataa 
Mwenyiezi Mngu, yeye awapae nyinywi Roho yakwe 
Mtakatifu. 

9 Illa katika huo upendano-wa-ndugu hamuna haja 
nyinywi mimi kuwaandikia; kwani nyinywi wenyewe 
mmefunzwa ni Mngu kupendana nyinywi kwa nyinywi; 
10 kwani mwafanya neno hili kweli kwa hao ndugu 
wote walio katika Umakedonia wote. Illa twawahimiza 
nyinywi ndugu zetu, illi mfanye zaidi sana; 11 tena 
mkajitahidi kutulia, na kufuata shughuli zenu wenyewe, 
na WAA kazi kwa mikono yenu wenyewe, vivile 
kama tulivyowaagiza; 12 illi kwamba mwenende kwa 
adabu mbele za hao walio nde, tena msiwe na haja ya 
kitu chochote. 

13 Illa, ndugu zetu, hatutaki nyinywi kutokujua 
habari ya hao walalao (maana, waliokufa]; illi kwamba 
msihuzunike kama hao wengine wasio na matumaini. 
14 Kwani ikiwa twaamini ya kwamba Jesu alikufa 
kisha akafufuka tena, na vivyo hivyo na hao waliolala 
katika Jesu, Mwenyiezi Mngu atawaleta pamoja nae. 15 
Kwani twawambia nyinywi neno hili kwa neno la 
Bwana, ya kwamba swiswi tulio hai tutakaosazwa hata 
kuja kwakwe yeye Bwana, hatutawatangulia hao walio- 
kwisha lala. 16 Kwa kuwa Bwana mwenyewe ata- 
shuka kutoka mbinguni na sauti kuu, na sauti 
ya malaika mkuu, na parapanda ya Mngu: na hao 
waliokufa katika Masihi watafufuka mbele: 17 baadae 
swiswi tulio hai, tuliosazwa, tutanyakuliwa katika mawi- 
ngu pamoja nao hao, tupate mlaki Bwana angani; na 
hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. 18 Basi 


Google 


I. WATHESALONIKE 5 465 
tuzanani myoyo nyinywi kwa nyinywi kwa maneno 


yo. 

5 ILLA katika habari ya hayo majira na hizo nya- 
kati, ndugu zetu, hamuna haja nyinywi kuandikiwa 
neno. 2 Kwani nyinywi wenyewe mwajua sana ya 
kwamba siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo 
wakati wa usiku. 3 Hapo wasemapo, Ni amani na 
salama, ndipo watakapotokewa ni uharibifu ghafula, 
kama vile utungu wa uvyazi umfikiliapo mwenyi 
mimba, nao hawatapona kabisa. 4 Illa nyinywi, 
ndugu zetu, hamu katika kiza, kwamba siku hiyo iwa- 
pate nyinywi kama mwivi: 5 kwani nyinywi nyote 
mu wana wa nuru na wana wa mtana: swiswi hatu wa 
usiku wala hatu wa kiza; 6 basi na tusilale kama hao 
wengine, lakini tukeshe, tuwe na akili. 7 Kwani hao 
walalao walala usiku, na hao walewao walewa usiku. 8 
Illa swiswi tulio wa mtana, tuwe na akili zetu, tukiji- 
vika kigao-cha-kifuani cha imani na mapenzi, na 
chepeu-chachuma cha tumaini la wokofu. 9 Kwa 
kuwa Mwenyiezi Mngu hakutujaalia wwe wa hasira la- 
kini ni kwa kupata wokofu kwa ndia ya Bwana wetu 
Jesu Masihi, 10 aliyekufa kwa ajili yetu, illi kwamba 
tukiwa twakesha au tukiwa twalala, tuwe hai pa- 
moja nae. 11 Basi himizanani nyinywi kwa nyinywi, 
mkajengeane killa mtu na mwenziwe, vivile kama 
mfanyavyo. 

12 Illa nawataka nyinywi, ndugu zetu, muwajue hao 
wataabikiao kazi kati yenu, walio juu yenu katika 
Bwana, wawaonyao nyinywi; 13 na kuwasitahi sana 
katika mapenzi kwa ajili ya kazi zao. Muwe na amani 
nyinywi kwa nyinywi. 14 Twawahimiza nyinywi 
ndugu zetu, muwaonye hao wasioketi vyema, mkawatie 
imani hao walio na roho chache, mkawatie nguvu wa- 
nyonge, muwe wavumilivu kwa watu wote. 15 Angali- 
ani, mtu awae yote asimlipe mwenziwe uovu kwa uovu; 


Google 


466 II. WATHESALONIKE 1 


lakini siku zote kifuateni hicho kilicho chema, nyinywi 
kwa nyinywi na kwa watu wote. 16 Furahini siku zote; 
17 ombani Mngu pasina kutindika; 18 shukuruni kwa 
kulla jambo; kwani hili ndilo apendalo Mngu katika 
Masihi Jesu upande wenu. 19 Yeye Roho msimzime; 
20 maneno ya unabii msiyadharau; 21 kihakikisheni 
kulla kitu ; shikamanani na hicho chema; 22 jitengeni 
na ubaya killa namna. 

23 Mwenyiezi Mngu wa amani mwenyewe nawatakase 
nyinywi kabisa-kabisa, nanywi, roho na uhai na muwili, 
mkahifadhike wazima kabisa, pasipokuwa na laumu 
katika kuja kwakwe Bwana wetu Jesu Masihi. 24 Ni 
muaminifu yeye awetae nyinywi, ambae atafanya nae. 

25 Enywi ndugu zetu, ombani Mngu kwa ajili yetu. 
26 Nisalimiani hao ndugu zetu wote kwa buso taka- 
tifu. 27 Nawaapisha nyinywi kwa Bwana, waraka huu 
wasomewe ndugu wote. 

28 Neema ya Bwana wetu Jesu Masihi na iwe pamoja 
nanywi, 


WARAKA WA PILI WA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WATHESALONIKE. 


l] PAULO, na Silivano, na Timotheo, waraka wetu 
huu uifikilie kanisa ya Wathesalonike, iliyo katika 
Mngu Babaetu na Bwana Jesu Masihi; 2 Neema na 


Google 


II. WATHESALONIKE 2 467 


iwe kwenu na amani pia zitokazo kwa Mngu Baba na 
Bwana Jesu Masihi. 

3 Inatupasa kumshukuru Mwenyiezi Mngu siku zote 
kwa ajili yenu, ndugu zetu, vivile kama isitahilivyo, 
kwa kuwa imani yenu yaongea sana-sana, na mapenzi 
ya killa mtu kwenu nyote aliyo nayo kwa mwenziwe 
yazidi; 4 hata swiswi wenyewe twajisifu kwa ajili 
yenu, katika kanisa za Mwenyiezi Mngu, kwa sababu 
ya uvumilivu wenu na imani mliyo nayo katika kuu- 
dhiwa kwenu kote na katika hiyo dhiki muitukuayo ; 
5 ni huja iliyo dhahiri ya hukumu ya Mwenyiezi Mngu: 
mpate nyinywi kuhasibiwa kuwa mwasitahili ufaume wa 
Mwenyiezi Mngu, ambao kwa ajili yakwe mwapatikana 
ni mashaka: 6 ikiwa ni haki kwa Mngu kuwalipa kwa 
mateso hao wawatesao nyinywi, 7 na kwenu nyinywi 
mlioteswa, ni raha pamoja naswi, katika kufunuliwa kwa- 
kwe Bwana Jesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa 
uwezo wakwe 8 katika moto ulio na miali, akiwalipa 
mapatilizo hao wasiomjua Mngu, na hao ambao hawaitii 
ile habari njema ya Bwana wetu Jesu: 9 ambao wata- 
adhibiwa, nayo ni kuangamia milele kutoka usoni pa 
Bwana na kutoka katika utukufu wa nguvu zakwe, 
10 hapo atakapokuja atukuzwekatika watakatifu wakwe, 
na kutaajabiwa katika hao wote waaminio katika siku 
hiyo (kwa kuwa ule ushahidi wetu kwenu ulisadikiwa). 
11 Kwa ajili ya amri hiyo twaomba Mngu naswi siku 
zote kwa ajili yenu, illi kwamba Mwenyiezi Mngu wetu 
awaone nyinywi kuufaa huo mwito wenu, na kutimiza 
kulla uradhi wenyi wema na killa kazi ya imani, kwa 
uwezo; 12 lipate tukuzwa jina la Bwana wetu Jesu 
ndani yenu, na nyinywi ndani yakwe yeye, sawasawa 
na neema ya Mwenyiezi Mngu wetu na Bwana Jesu 
Masihi. 

2 KISHA twawataka nyinywi, ndugu zetu, katika 
"me, ya kuja kwakwe Bwana wetu Jesu Masihi, na 


468 II. WATHESALONIKE 2 


kukutanishwa kwetu mbele yakwe: 2 illi msitukuswe 
kwa upesi katika akili zenu, wala msifazaishwe, kwa 
ndia ya roho, wala kwa ndia ya neno, wala kwa ndia ya 
waraka uliodhaniwa kwamba umetoka kwetu, kana 
kwamba siku hiyo ya Bwana inahudhuria sasa: 3 mtu 
awae yote nasiwadanganye kwa ndia yoyote: kwa kuwa 
siku hiyo haiji isipokuwa huo ukengeufu kuja mbele, 
na huyo bin-Adamu wa dhambi kufunuliwa, yule 
mwana wa uangamivu, 4 yeye ambae anena kinyume 
na kutukuza nafusi yakwe mno juu ya killa kiitwacho 
Mngu au kilichoabudiwa ; hata wawa ni yeye kuketi 
katika pahali patakatifu pa Mwenyiezi Mngu, akidhi- 
hirisha nafusi yakwe ya kwamba ndiye Mngu. 5 
Hamkumbuki ya kaaa hapo nilipokuwapo nanywi 
naliwambia mambo hayo? 6 Na sasa mwakijua hicho 
kizulacho, apate funuliwa yeye wakati wakwe mwe- 
nyewe. 7 Kwa kuwa ile siri ya maasia sasa yafanya 
kazi tuu; illa yuko mmoja azuiae hivi sasa, hata 
atakapoondolewa katikati. 8 Hapo ndipo ataka- 
` pofunuliwa na huyo asi, ambae Bwana Jesu atamuua 
kwa pumzi za kanwa lakwe, na kumuangamiza kwa 
mafunuo ya kuja kwakwe; 9 yeye asi ambae kuja 
kwakwe ni sawasawa na kutenda kwakwe Shaitani, 
katika uwezo wote na ishara na vioja vya uongo, 10 
na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao 
wapoteao; kwa sababu hawakupokea yale mapenzi 
yaipendayo ile kweli, wapate okolewa wao. 11 Tena 
kwa ajili ya hayo, Mwenyiezi Mngu akawapelekea nguvu 
za madanganyo, wapate wao kuuamini uongo, 12 illi 
kwamba wahukumiwe adhabu wote wasioamini ile 
kweli, lakini walikuwa wakiupendelea ule udhalimu. 

13 Illa inatupasa swiswi kumshukuru Mwenyiezi 
Mngu siku zote kwa ajili yenu, ndugu zetu, mliopendwa 
ni Bwana, kwa kuwa Mwenyiezi Mngu aliwataua nyinywi 
tokea P mpate wokofu katika kutakaswa kwa 

OOIE 


I. WATHESALONIKE 3 469 


Roho na kuiamini ile kweli: 14 alivyowaitia nyinywi 
kwa ndia ya habari njema yetu, kwa kuupata ule 
utukufu wa Bwana wetu Jesu Masihi. 15 Basi, ndugu 
zetu, simamani kwa kuthubutu, mkayashike hayo yapo- 
kewayo, mliyofunzwa, ikiwa ni kwa ndia ya maneno au 
kwa ndia ya waraka wetu. 

16 Basi Bwana wetu Jesu Masihi mwenyewe, na 
Mwenyiezi Mngu Babaetu aliyetupenda swiswina kutupa 
faraji ya milele na matumaini mema katika neema, 17 
naituze myoyo yenu na kuithubutisha katika kulla kazi 
njema na killa neno. 

3 MWISHO, ndugu zetu, ombani kwa ajili yetu, illi 
kwamba neno la Bwana litangae kwa upesi, na kutu- 
kuzwa, vivile kama lilivyo kwenu nyinywi, 2 tena, 
kwamba tuokolewe na hao bin-Adamu wapotevu, tena 
waovu ; kwani si wote walio na hiyo imani. 3 Illa 
Bwana ni muaminifu, ambae ndiye atakaewathubutisha 
nyinywi, na kuwalinda na huyo muovu. 4 Naswi twa- 
tumaini kwa Bwana kwa sababu yenu, ya kwamba 
mwafanya, kisha baadae mtafanya mambo hayo tuya- 
agizayo. 5 Bwana naiongoze myoyo yenu ingie katika 
mapenzi ya Mwenyiezi Mngu na katika uvumilivu wa 
Masihi. 

6 Kisha twawaagiza nyinywi, ndugu zetu, katika jina 
la Bwana wetu Jesu Masihi, kwamba mzitenge nafusi 
zenu na killa ndugu aandamae mambo yasiyoamriwa, 
asiyefuata yale yapokewayo waliyoyapokea kwetu 
swiswi. 7 Kwani nyinywi wenyewe mwajua jinsi 
iwapasavyo kutufuata swiswi: kwa kuwa hatuku- 
andama yasiyoamriwa kati yenu; 8 wala hatukula 
mkate mkononi mwa mtu awae yote bure, lakini kwa 
taabu za kazi na utungu, tukafanya kazi usiku na 
mtana, illi kwamba tusimlemee mtu wa kwenu awae 
yote: 9 si kwamba hatuna amri, lakini twatoa nafusi 
zetu oe vielelezo kwenu, mpate fanya tufanyavyo . 


470 II. WATHESALONIKE 3 


swiswi. 10 Kwani hata hapo swiswi tulipokuwapo 
pamoja nanywi, tuliwaagiza nyinywi neno hili, ya 

wamba, Ikiwa mtu awae yote hataki kufanya kazi, 
nasipate chakula. 11 Kwani twasikia habari za watu 
wengine waandamao yasiyoamriwa kati yenu, wasio- 
fanya kazi kamwe, lakini ni mafidhuli, 12 Basi twa- 
waagiza hao walio hivyo na kuwahimiza katika Bwana 
Jesu Masihi, kwamba wafanye kazi zao kwa utulivu, 
wale mkate wao wenyewe. 13 Illa nyinywi, ndugu 
zetu, msife moyo katika kutenda mema. 14 Ikiwa 
mtu awae yote halitii neno letu la waraka huu, mtieni 
alama huyo, msiwe na matangamano nae, illi kwamba 
atahayari. 15 Msimhasibu kuwa ni adui, lakini mkho- 
fisheni kama vile ndugu. 

16 Sasa yeye Bwana wa amani mwenyewe nawape 
nyinywi amani siku zote kwa ndia zote. Bwana nawe 
pamoja nanywi nyote. 

17 Salamu zangu mimi Paulo kwa mkono wangu 
mwenyewe, nayo ni alama katika killa waraka; ndivyo 
niandikavyo. 18 Neema ya Bwana wetu Jesu Masihi 
na iwe pamoja nanywi nyote, 


Google 


L TIMOTHEO 1 471 


WARAKA WA KWANZA WA MTUME PAULO 
ALIOMPELEKEA 


TIMOTHEO. 


1 PAULO, mtume wa Masihi Jesu, sawasawa na 
maagizo ya Mngu Mwokozi wetu na Jesu Masihi 
tumaini letu; 2 waraka wangu huu umfikilie Timo- 
theo mwanangu khasa katika imani: Neema, na rehema, 
na amani, zitokazo kwa Mngu Baba, na kwa Masihi 
Jesu Bwana wetu. 

3 Vivile kama nilivyokuagiza wewe kuketi Efeso, 
nilipokuwa nikenda zangu Umakedonia, illi kwamba 
uwausie wale jamaa wasifunze ilimu nyengine, 4 wala 
wasisikize hadithi-za-zamani wala khati-za-ukolo zisizo 
na ukomo, ambazo zaleta kuuliza-uliza kinyume cha 
uangalizi wa Mngu ulio katika imani; na sasa 
nakuagiza vivyo. 5 Illa utimilifu wa maagizo ni mape- 
nzi yatokayo katika moyo safi na nia njema na imani 
isiyo na unafiki: 6 wengine wakikengeuka katika 
mambo hayo na kulekea maneno ya ubatili; 7 wa- 
taka wawe walimu wa sharia, wajapokuwa hawelewi ni 
hayo wanenayo wala hawelewi ni hicho ambacho habari 
yakwe waipa nguvu. 8 Illa twajua ya kwamba sharia 
ni njema mtu akiitumia kwa ndia ya sharia, 9 na 
kujua neno hili, ya kwamba, hiyo sharia haikuwekwa 
kwa asiyekosa, illa inawekwa kwa wakosao na kwa wa- 
siotii, na kwa makafiri na wenyi dhambi, na kwa wasio- 
mcha Mngu, na manajisi, na kwa wenyi-kumuua-baba 


Google 


472 I. TIMOTHEO 2 


na wenyi-kumuua-mama, na kwa wauaji, 10 na kwa 
wazinifu, na kwa wafiraji, na kwa waibao watu, na kwa 
warongo, na kwa wenyi-kuapa-uongo, tena likiwako 
neno jengine lolote lisilopatana na mafunzo yenyi manu- 
faa; 11 sawasawa na ile habari njema ya utukufu 
wa Mngu, niliyowekewa amana mimi. 

12 Na mimi namshukuru yeye aliyeniwezesha, nae ni 
Masihi Jesu Bwana wetu, kwa kuwa alinihasibu kuwa 
muaminifu, akanitia katika utumishi wakwe; 13 ni- 
ngawa nalikuwa hapo mbele mtukanaji na mwenyi 
kuudhi na mtendaji-wa-uovu : lakini nalirehemewa, kwa 
kuwa nalifanya nilipokuwa sijui na kutokuwa na imani; 
14 na neema ya Bwana wetu ilizidi mno pamoja na 
imani na mapenzi yaliyo katika Masihi Jesu. 15 Ni 
la kuaminiwa lilo neno, tena lapasa kulla kukubaliwa, 
ya kwamba Masihi Jesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa 
wenyi dhambi; ambao wa kwanza waoni mimi: 16 la- 
kini kwa ajili ya hayo nalirehemewa, illi kwamba katika 
mimi wa kwanza Jesu Masihi adhihirishe uvumilivu 
wakwe wote, niwe chanzo cha hao watakaoamini kwakwe 
baadae wapate uzima wa milele. 17 Sasa kwa mfaume 
milele, asiyetoweka, wala asiyeonekana, ni Mngu pwe- 
kee, ndakwe hishima na utukufu milele na milele, 
Amina. 

18 Maagizo haya nakuagiza wewe, Timotheo mwa- 
nangu, sawasawa na maneno ya unabii yaliyotangulia 
juu yako, illi kwamba katika hayo upige vita vyema; 
19 mwenyi imani na nia njema; ambayo wengine wa- 
kisha isukumia mbali wamevundikiwa-ni-marikabu 
katika hiyo imani: 20 katika bao ni Humenayo na 
Alekisandero ; ambao nimempa Shaitani, illi kwamba 
wafunzwe wasimtukane Mngu. 

2 BASI nataka, kabula ya mambo yote, yafanywe 
maombi, na sala, na dua, na shukurani kwa ajili ya watu 
wote; 2 kwa ajili ya wafaume na wote walio na daraja 

Google 


I. TIMOTHEO 3 473 


za juu sana; illi kwamba tupate fuata maisha ya utu- 
livu na sitarehe katika uchaji-wa-Mngu wote na usita- 
hivu. 3 Jambo hili ni jema kisha lakubaliwa mbele 
ya Mwenyiezi Mngu Mwokozi wetu; 4 ambae yuataka 
waokoke wana-Adamu wote, tena waje wapate ujuzi wa 
ile kweli. 5 Kwani Mngu ni mmoja, na mpatanishi 
kati ya Mngu na wana-Adamu ni mmoja, yeye aliye 
Mwana-Adamu, Masibi Jesu, 6 ambae alitoa nafusi 
yakwe awe ukombozi kwa ajili ya wote; ushuhuda m 
kuletwa kwa nyakati zakwe; 7 ambaomimi naliwekwa 
niwe mjumbe tena niwe mtume wa huo (nanena kweli, 
sisemi uongo), na kuwa mwalimu wa watu wa hizo 
Taifa katika imani na kweli. 

8 Basi napenda kwamba watu waume waombe Mngu 
kila pahali, huku wakiinua juu mikono iliyotakata, 
pasipokuwa na hasira wala mashindano. 9 Na vivyo 
hivyo wanawake na wazipambe nafusi zao kwa mavazi 
ya kuwasitiri, pamoja na kuwa na adabu naakili kamili; 
si kwa kusonga nywele na kuvaa dhahabu, au lulu, au 
mavao yenyi thamani kuu; 10 lakini wajipambe kwa 
kazi zilizo njema (ndivyo viwapasavyo wanawake wao- 
nyeshao nafusi zao kuwa wachaji-wa-Mngu.) 11 Mwa- 
namke nasikize, hali ya kuwa kimya, pamoja na unye- 
nyekevu wote. 12 Simpi mwanamke rukhusa kufunza, 
wala kuwa na amri juu ya mtu mume, lakini nawe 
katika kimya. 13 Kwani Adamu aliumbwa kwanza, 
kisha Hawa; 14 Adamu nae hakudanganywa, illa huyo 
mwanamke kwa kuwa alidanganywa amepatikana ni 
makosa; 15 illa ataokolewa kwa ndia ya uvyazi-wa- 
wana, wakiwa wadumu katika imani na mapenzi na 
utakatifu pamoja na akili kamili. 

3 NI la kuaminiwa lile neno, Mtu awae yote akitaka 
sana kazi ya muangalizi (bishopu), atamani kazi nzuri. 
2 Basi inampasa huyo muangalizi awe hana matayo, 
awe mume wa mke mmoja, mwenyi kudhibiti nafusi 

Google 


474 I TIMOTHEO 3 


mwenyi akili kamili, mwenyi adabu, mwenyi kukari- 
bisha wageni, mwenyi uwezo wa kufunza; 3 asiwe 
mwenyi kupenda ulevi, asiwe mwenyi kuwapiga 
watu; lakini awe mwenyi upole, asiwe mwenyi 
kuteta na watu, asiwe mwenyi kupenda fedha; 4 
awe ni mtu asimamiae nyumba yakwe mwenye- 
we kwa wema, mwenyi watoto wenyi kunyenyekea 
kwa kulla utulivu: 5 (illa ikiwa mtu hajui kuisima- 
mia nyumba yakwe mwenyewe, ataitunzaje kanisa 
a Mngu?) 6 asiwe mpya wa imam, illi isiwe akifura 
iem bure, akaanguka na kungia hukumu ya Sha- 
itani, 7 Zaidi ya hayo inampasa ashuhudiwe kuwa 
mwema ni hao walio nde; illi isiwe akaanguka katika 
laumu na katika tanzi la Shaitani. 8 Ni vivyo hivyo 
na watumishi wa kanisa (maana, mashemasi) na wawe 
wenyi utulivu, si wenyi ndimi mbili, si wenyi kutumia 
divei nyingi, si wenyi kutamani mali yasiyowapasa, 
9 wawe wenyi kuishika hiyo siri ya ile imani katika 
nia iliyotakata. 10 Tena hao nao wajaribiwe kwanza ; 
baadae watumike wakiwa hawana matayo. 11 Wana- 
wake ni vivyo na wawe wenyi utulivu, wasiwe wenyi 
kusingizia, illa na wawe wenyi kudhibiti nafusi, wa- 
aminifu katika mambo yote. 12 Watumishi wa kanisa 
na wawe killa mtu mume wa mke mmoja, wenyi 
kuwasimamia watoto na nyumba zao wenyewe kwa 
wema. 13 Kwani hao waliokuwa wametumika vyema 
wajipatia daraja nzuri, na uthubutifu mwingi katika 
imani iliyo katika Masihi Jesu. 

14 Nakuandikia wewe mambo haya, nami natumaini 
kuja kwako sasa hivi; 15 illa ikiwa takawa sana, illi 
kwamba upate jua jinsi iwapasavyo watu kujiweka 
katika nyumba ya Mngu, ambayo ndiyo kanisa ya Mngu 
aliye hai, nguzo na mbimili wa hiyo kweli. 16 Tena 
ni neno lisiloshindaniwa, siri ya uchaji-wa-Mngu ni 
kuu; Yeye aliyedhihirishwa katika muwili, na kuhasi- 

Google 


I. TIMOTHEO 4 475 


biwa kuwa na haki katika roho, na kuonekana ni 
malaika, na kuhubiriwa katika hizo Taifa, na kuaminiwa 
katika ulimwengu, na kutukuzwa katika utukufu. 

4 BASI Roho yuanena waziwazi ya kwamba katika 
nyakati za mwisho watu wengine watakengeuka na 
kuiata ile imani, huku wakisikiza roho zidanganyazo 
na mafunzo ya mashaitani, 2 katika unafiki wa watu 
wanenao uongo, wakitomwa nia zao kama kutomwa kwa 
chuma kilichotiwa motoni: 8 wakiwakataza watu wasioe, 
na kuamuru wajiepushe na vyakula, ambavyo Mwenyiezi 
Mngu aliviumba illi vipokewe kwa kushukuru ni hao 
waaminio wenyi kuijua ile kweli. 4 Kwa kuwa killa 
kitu kilichoumbwa ni Mngu ni kizuri, wala hapana kitu 
kitakachokataliwa, kikiwa chapokewa pamoja na kushu- 
kuru; 5 kwani kimefanywa kitakatifu kwa ndia ya 
neno la Mngu na kuomba. 

6 Ukiwakumbusha hao ndugu zetu mambo hayo 
utakuwa mtumishi mwema wa Masihi Jesu, na kuzo- 
ezwa katika maneno ya hiyo imani na ya hayo mafunzo 
mazuri uliyokwisha yaandama: 7 illa hadithi zenyi 
matukano na zenyi upuuzi uzikatae. Zoeza nafusi yako 
uchaji-wa-Mngu: 8 kwani kujizoeza kwa muwili hufaa 
kwa uchache; illa uchaji-wa-Mngu hufaa kwa mambo 
yote, maana, una ahadi ya uhai wa sasa, tena na ule 
utakaokuwa baadae. 9 Ni la kuaminiwa lile neno 
tena lapasa kulla kukubaliwa. 10 Kwani twataabikia 
kazi na kujitahidi kwa kupata jambo hili, kwa kuwa 
tumeweka matumaini yetu kwa Mngu aliye hai, ambae 
ndiye Mwokozi wa wana-Adamu wote, khasa wa hao 
waaminio. 11 Usia mambo haya ufunze, 12 Asiwe 
mtu awae yote kuudharau ujana wako, lakini uwe 
kielelezo kwa hao waaminio, katika neno, na katika 
mambo ya maisha, na katika mapenzi, na katika imani, 
na katika kujitakasa. 13 Jitie katika kusoma na 
kuonya na kufunza kwa bidii hata nije, 14 Usikione 

Google 


476 I. TIMOTHEO 5 


kuwa ni duni kile kipawa ulicho nacho, ulichopawa 
wewe kwa ndia ya unabii, pamoja na kuwekewa mikono 
ya wazee. 15 Uwe na bidii katika mambo haya, uwe 
nayo sana; illi kwamba kuendelea kwako kuwe dhahiri 
kwa wote. 16 Jitunze nafusi yako, na hayo mafunzo 
uyafunzayo pia yatunze. Dumu katika mambo hayo; 
kwani katika kufanya hivyo utaokoa nafusi yako na hao 
wakusikizao pia. 

5 USIMKANYE mzee, lakini kamnasihi kama ba- 
baako ; wadogo wako wanasihi kama nduguzo; 2 wazee 
wanawake kama mamazo; wanawake wa makamo ma- 
dogo kama nduguzo, kwa utakatifu wote. 3 Wahishimu 
wajane walio wajane kweli-kweli. 4 Illa mjane awae 
yote kwamba ana watoto au wajukuu, na wajifunze 
kwanza wawe na uchaji-wa-Mngu kwa watu wa nyu- 
mbani mwao wenyewe, na kuwalipa wazee wao: kwani 
jambo hili lapendeza mbele ya Mwenyiezi Mngu. 
5 Basi yeye aliye mjane kweli-kweli kisha yu pekee, 
atumaini kwa Mngu, tena hudumu katika maombi na 
sala usiku na mtana. 6 Illa yeye aishiye kwa ku- 
fuata mapenzi ya nafusi yakwe, amekufa hali yu hai. 
7 Mambo haya yaagize nayo, illi kwamba wasiwe na 
uaili. 8 Illa mtu awae yote akiwa hatunzi walio 
wakwe, khasa walio wa nyumba yakwe, amekwisha 
ikana hiyo imani, kisha ni mbaya kuliko huyo asiye- 
amini. 9 Mwanamke nasiandikwe katika hisabu ya 
wajane, ambae hajapata umri wa myaka sitini, aliyeku- 
wa mke wa mume mmoja, 10 aliyeshuhudiwa kuwa na 
kazi nzuri; kwamba amelea watoto, kwamba amekari- 
bisha wageni, kwamba amewanavya watakatifu maguu, 
kwamba amewapa msaada wateswao, kwamba amea- 
ndama killa kazi njema kwa bidii. 11 Illa wajane 
wa makamo madogo uwakatae : kwani wataka kuolewa 
wakizidiwa ni tamaa na kuasi juu ya Masihi: 12 
nao wana hukumu ya adhabu kwa kuwa wameitupa 


Google 


IL TIMOTHEO 6 417 


ile imani yao ya kwanza. 13 Tena zaidi ya hayo 
wazoea uvivu, wakizunguka-zunguka nyumba baada 
ya nyumba; nao si wavivu tuu lakini ni wenyi 
maneno-maneno na watongelezi, wakinena maneno 
yasiyowapasa. 14 Basi napenda kwamba hao wajane 
wa makamo madogo waolewe, wavyae watoto, watunze 
nyumba, wasimpe huyo adui nafasi ya kutukana 
majira yoyote: 15 kwani wako ambao wamekwisha 
geuka wamuandame Shaitani. 16 Mwanamke awae 
yote aaminiye akiwa na wajane, nawape msaada, wala 
isilemewe hiyo kanisa; illi kwamba ipate wasaidia hao 
walio wajane halisi. 

17 Hao wazee watawalao vyema na wahasibiwe kuwa 
wenyi kusitahili hishima juu ya hishima; khasa hao 
wataabikiao kazi katika lile neno na katika mafunzo. 
18 Kwani maandiko yanena, Hutamfunga kanwa huyo 
ng'ombe wakati apurapo nafaka. Na tena, Mtenda- 
kazi asitabili ujira wakwe. 19 Usikubali mashitaka 
juu ya mzee isipokuwa kwa mashahidi wawili au wa- 
tatu. 20 Hao wafanyao dhambi wakemee mbele za 
watu wote, illi kwamba hao wengine nao wawe na 
khofu. 21 Nakuagiza sana mbele ya Mwenyiezi Mngu 
na mbele ya Masihi Jesu, na mbele ya malaika walio- 
tauliwa, kwamba uyatunze mambo hayo pasipokuwa na 
hukumu-ya-haraka, usifanye neno lolote kwa upendeleo. 
22 Simwekee mtu mikono kwa haraka awae yote, wala 
usiwe na shirika na dhambi za watu wengine: ilinde 
nafusi yako iwe safi. 23 Mwanzo wa sasa usinwe maji 
tuu, lakini katumie divei kidogo kwa ajili ya kipaazio 
chako na magonjwa wyapatayo mara nyingi. 24 Dhambi 
za watu wengine zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumu- 
ni, na wengine dhambi zao zaandama baadae. 25 Ni 
vivyo hivyo, ziko kazi nzuri zilizo dhahiri; na hizo 
ambazo sivyo haziwezekani kufitwa. 

6 WATUMWA kadiri yao walio tini ya kongwa na 


Google 


478 L TIMOTHEO 6 


wawahasibu bwana zao wenyewe kuwa wasitahili hishi- 
ma yote, illi kwamba jina la Mwenyiezi Mngu na hayo 
mafunzo yasitukanwe. 2 Na hao walio na mabwana 
waaminio, wasiwadharau kwa sababu ya kuwa ndugu 
zao; lakini afudhali wawatumikie, kwa sababu hao 
waishirikio ile kazi njema wamekuwa wenyi imani, na 
kupendwa. Uyafunze mambo haya na kuhimiza. 

3 Mtu awae yote akileta mafunzo mengine nae haya- 
kubali maneno yenyi manufaa, hayo ya Bwana wetu 
Jesu Masihi, na hayo mafunzo yapatanayo na uchaji- 
wa-Mngu; 4 amefura kitwa, nae hatambui neno lolote, 
lakini ana tamaa kama za mtu mgonjwa kwa masiala 
na kwa mashindano ya maneno, ambayo yaleta husuda 
na ugomvi na matukano na mawazo maovu, 5 na ma- 
jadiliano ya wana-Adamu waliopotoka akili zao, nao 
wamepungukiwa ni ile kweli, wakidhani kwamba uchaji- 
wa-Mngu ni pato. 6 Illa uchaji-wa-Mngu pamoja na 
moyo e iiri ni pato kuu: 7 kwani hatukungia na 
kitu ndani ya ulimwengu, kwa kuwa hata kutoka na 
kitu hatuwezi; 8 illa tukiwa na chakula na mavazi, 
tutatosheka na vitu hivyo. 9 Illa hao watakao kuwa 
matajiri waanguka na kungia kujaribiwani na katika 
tanzi na katika tamaa nyingi zisizo na fahamu, zenyi 
kudhuru, hizo ziwatosazo wana-Adamu katika upotofu 
na katika upotevu. 10 Kwani shina la uovu wote ni 
hayo mapenzi ya mali: ambayo watu wengine wakijitia 
sana katika kuyatamani wamepotea na kuiata hiyo 
imani, na kuzitoma nafusi zao na maumivu mangi. 

11 Illa wewe, ewe mtu wa Mngu, yakimbie mambo 
hayo; ukaandame haki, na uchaji-wa-Mngu, na imani, na 
mapenzi, na uvumilivu, na upole, 12 Jitahidi kupiga 
vita vile vizuri vya imani, shika ule uhai wa milele, huo 
ulioitiwa, nawe ulidhihirisha kuungama kwako kuzuri 
mbele ya mashahidi wangi. 13 Nakuusia wewe mbele ya 
Mwenyiezi Mngu, yeye aviwekae vitu vyote hai, na mbele 


Google 


I. TIMOTHEO 6 479 


ya Masihi Jesu, ambae alishuhudia kuungama kwakwe 
kuzuri mbele ya Pontio Pilato; 14 kwamba uyatunze 
hayo maagizo pasiwe na kipaku, pasiwe na laumu, hata 
kudhihiri kwakwe Bwana wetu Jesu Masihi; 15 amba- 
ko katika nyakati zakwe mwenyewe ataonyesha yeye 
Muweza-wa-yote, aliyebarikiwa, aliye pwekee, Mfaume 
wa wafaume, Bwana juu ya hao watawalao kama 
mabwana: 16 ambae yeye pwekee ni mwenyi uhai 
huo usiopatikana ni mauti, ni mwenyi kuketi katika 
muwanga huo ambao hapana awezae kuukurubia ; 
ambae hapana bin-Adamu aliyemuona awae yote, wala 
hapana mtu awezae kumuona : ndakwe hishima na ubora 
wa milele. Amina. 

17 Uwaagize hao walio matajiri katika zamani hizi 
za sasa, wasiwe na viburi wala wasiweke matumaini yao 
katika mali yasiyotumainika, lakini watumaim kwa 
Mngu, yeye atupae swiswi vitu vyote kwa ukarimu 
tupate vitumia kwa furaha; 18 kwamba watende 
mema, wawe matajiri kwa kazi nzuri, wawe wapaji-wa- 
vitu, na wenyi kufanya shirika na wengine kwa moyo; 
19 huku wakiziwekea akiba nafusi zao msingi mzuri 
hata wakati ujao, illi kwamba waushike uhai huo ambao 
ndio uhai halisi. 

20 Ewe Timotheo, kitunze hicho ulichowekewa ama- 
na, huku ukigeuka na kujiepusha na mashindano ya 
bure yaliyo na matukano, na kukhalifiana kwa ujuzi 
ulioitwa ujuzi illa ni uongo; 21 ambao wengine kwa 
kuuandama wameikosa hiyo imani. 

Neema na iwe pamoja nanywi 


Google 


480 II. TIMOTHEO 1 


WARAKA WA PILI WA MTUME PAULO 
ALIOMPELEK EA 


TIMOTHEO. 


1 PAULO, mtume wa Masihi Jesu kwa ndia ya ma- 
penzi ya Mngu, sawasawa na ahadi ya uhai ulio katika 
Masihi Jesu, 2 waraka wangu huu umfikilie Timotheo 
mtoto wangu mpenzi sana: Neema na rehema na 
amani zitokazo kwa Mngu Baba na kwa Masihi Jesu 
Bwana wetu. 

3 Namshukuru Mwenyiezi Mngu, ambae namuabudu 
tangu zamani za wazee wangu kwa nia safi, kama niku- 
kumbukavyo wewe pasina ukomo katika kuomba kwa- 
ngu, natamani sana kukuona usiku na mtana, 4 huku 
nikikumbuka matozi yako, illi kwamba nijawe ni 
furaha; 5 maana, nnakumbushwa imani yako uliyo 
nayo isiyo na kinyume; hiyo iliyokuwamo kwanza 
katika bibi yako Loisi na katika mamaako unike; 
nami nna hakika ya kwamba na wewe pia unayo. 6 
Kwa sababu hii wa kabaka ae illi uitotee hiyo karama 

a Mwenyiezi Mngu, hiyo iliyo ndani yako uliyopata 
l kuwekewa mikono yangu. 7 Kwani Mwenyiezi 
Mngu hakutupa roho ya khofu, lakini ametupa roho ya 
uwezo na ya mapenzi na ya akili kamili. 8 Basi usiuo- 
nee haya huo ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionee 
haya mimi mtekwa wakwe: lakini kavumilie mazito 
pamoja na ie habari njema, kadiri ya uwezo wa 

ngu; 9 aliyetuokoa swiswi, na kutuita kwa mwito 


Google 


II. TIMOTHEO 2 481 


mtakatifu, si kama kazi zetu zilivyo, lakini kama yali- 
vyo makusudi yakwe na neema yakwe, tuliyopawa 
swiswi katika Masihi Jesu mbele ya nyakati za zamani, 
10 illa sasa inadhihirishwa kwa ndia ya kufunuliwa kwa- 
kwe Mwokozi wetu Masihi Jesu, aliyebatili mauti, na 
kuleta uhai na kutoakufa yawe katika nuru kwa ndia ya 
ile habari njema, 11 kabari njema ambayo mimi waa 
wekwa kwa ajili ya hiyo niwe mjumbe, niwe mtume, niwe 
mwalimu. 12 Kwa sababu hiyo nimepatikana ni ma- 
mbo haya nayo: lakini sitahayari ; kwani namjua yeye 
niliyemuamini, tena najua hakika-hakika ya kwamba 
ni mweza wa kukilinda hicho nilichoweka amana kwa- 
kwe hata siku hiyo. 13 Kishike sana kile kielelezo, 
cha maneno yenyi manufaa uliyoyasikia kwangu mimi 
katika imani na mapenzi yaliyo katika Masihi Jesu. 
14 Kitu hicho kizuri ulichowekewa amana, kitunze 
kwa nguvu za Robo Mtakatifu aketiye ndani yetu. 

15 Wajua neno hili, ya kwamba hao wote walio 
katika Asia wameniepuka; ambao myongoni mwao ni 
Fugelo na Herimogene. 16 Bwana nawarehemu watu 
wa nyumba ya Onesiforo; kwa kuwa alinisitarehesha 
mara nyingi, nae hakuuonea haya mnyororo wangu ; 
17 lakini alipokuwamo ndani ya Rumi akanitafuta kwa 
bidii na kunipata 18 (Bwana nampe kupata rehema 
kwa Bwana katika siku ile); na jinsi alivyonitumikia 
katika mambo mangi huko Efeso wewe wajua sana. 

2 BASI wewe mwanangu, tiwa nguvu katika hiyo 
neema iliyo katika Masihi Jesu. 2 Na mambo hayo 
uliyoyasikia kwangu mimi kwa ndia ya mashahidi 
wangi, uyaweke amana yayo hayo kwa wana-Adamu 
waaminifu watakaofaa kuwafunza na wengine. 3 Uwe 
pa shirika nami katika taabu kama asikari mwema wa 
Masihi Jesu. 4 Hapana asikari endae vitani atakaeji- 
tatiza shughuli za maisha haya, illi kwamba ampendeze 
huyo aliyemuandika awe asikari. 5 Tena mtu akishi- 


Google G 


482 | II. TIMOTHEO 2 


ndana katika matezo, havikwi taji, isipokuwa ameshi- 
ndana kwa ndia iliyo halali. 6 Yapasa kwamba huyo 
mkulima aliyeitaabikia ile kazi awe wa kwanza wa 
kutumia sehemu ya matunda. 7 Yajue sana hayo nise- 
mayo; kwani Bwana atakupa akili katika mambo yote. 
8 Mkumbuke Jesu Masihi aliyefufuka kutoka kwa wafu, 
aliyetoka katika kizazi cha Daudi, sawasawa na ile ha- 
bari njema niliyo nayo: 9 ambayo katika hiyo napa- 
tikana ni maumivu hata kutiwa pingu, kama vile mte- 
ndaji-wa-uovu, lakini hilo neno la Mwenyiezi Mngu hali- 
tiwi pingu. 10 Kwaajili ya hayo navumilia mambo yote 
kwa ajili yao wateule, illi kwamba wao nao waupate 
wokofu ule ulio katika Masihi Jesu pamoja na utukufu 
wa milele 11 Ni la kuaminiwa lile neno: Kwani 
ikiwa tulikufa pamoja nae, tutakuwa na uhai naswi 
pamoja nae: 12 tukivumilia, tutatawala naswi pamoja 
nae: tukimkana, yeye nae atatukana swiswi; 13 tuki- 
wa hatuamini, yeye hukaa muaminifu ; kwani hawezi 
kuikana nafusi yakwe. 

14 Uwakumbushe watu mambo hayo, na kuwaonya 
mbele ya Bwana, kwamba wasiwe na mashindano ya 
maneno yasiyo na manufaa, bali ni kuwapoteza hao 
wasikiao. 15 Ujitahidi kuhudhurisha nafusi yako kwa 
Mwenyiezi Mngu kwa kukubaliwa, mtendaji-wa-kazi 
asiyetahayarishwa, mwenyi kutumia sawasawa hilo neno 
la kwali 16 Ujiepushe na matamko ya ubatili yaliyo 
na matukano ya Mngu: kwani haya yataendelea zaidi 
katika uovu, 17 na neno lao litakuwa likila kama 
kionda-ndugu : na katika hao ni Humenayo na Fileto; 
18 watu ambao wameikosa hiyo kweli, wakisema ya 
kwamba ufufuo-wa-wafu umekwisha kuwapo, nao wapi- 
ndua imani ya watu wengine. 19 Na haya yote, msingi 
wenyi nguvu wa Mwenyiezi Mngu una imara, wenyi 
muhuri huno, Bwana awajua hao walio wakwe: tena, 
Killa nitu atajae jina la Bwana nawate uovu. 20 Basi 


Google 


II. TIMOTHEO 3 483 


katika nyumba kubwa havikuwa vyombo vya dhahabu 
na vya fedha tuu, lakini na vya miti na vya udongo; 
vyengine vina hishima, vyengine havina hishima. 21 
Basi mtu akiitakasa nafusi yakwe katika mambo hayo, 
atakuwa chombo cha kupata hishima, kilichotakaswa, 
kimfaacho bwana sana, kilichoandaliwa kwa kulla 
-kazi njema. 22 Illa zikimbie shauku za ujana, ukaa- 
ndame haki na uaminifu na upendano na amani, pamoja 
na hao wamlinganao Bwana katika myoyo safi. 23 
Illa yakatae masiala ya upuuzi yasiyo na mafunzo, huku 
ukijua ya kwamba huzaa utesi. 24 Tena haimpasi 
mtumwa wa Bwana kuteta, lakini inampasa kuwa mpole 
sana kwa watu wote, mwenyi uwezo wa kufunza, mwenyi 
kuyavumilia mabaya, 25 mwenyi kuwaonya kwa upole 
hao wapinganao ; ngaa Mwenyiezi Mngu awape kutubia 
hata waitambue hiyo kweli, 26 wapate kuzinduka na 
kutoka katika tanzi la Shaitani, wakitekwa nyara ni mtu- 
mwa wa Bwana, hata kuyafanya ayapendayo Mngu. 

3 ILLA ujue neno hili, ya kwamba katika siku za 
mwisho zitakuwako nyakati za khatari kuu. 2 Kwani 
wana-Adamu wa stku hizo watakuwa wenyi kupenda 
nafusi zao, wenyi kupenda mali, wenyi kujisifu, wenyi 
unyeti, wenyi kutukana, wasiowatii wazee wao, wasio na 
shukurani, . wasiomcha Mngu, 3 wasio na mapenzi 
yapasayo, wasio na mapatano, wenyi kusingiziana, wasi- 
oweza kujizuia, wakali, wasiopenda mema, 4 makhaini, 
wenyi kwenda kwa kasi, wenyi kujivuna bure, wapenda 
kujisitarehesha kuliko kumpenda Mngu; 5 wakishika 
mfano wa uchaji-wa-Mngu illa wameukana uwezo wa- 
kwe: ujiepushe na watu haonao. 6 Kwani katika hao 
watoka wale wenyi kujitia katika nyumba za watu, na 
kuwatukua mateka wanawake wapumbavu watukuao 
mizigo ya dhambi, walioongozwa ni tamaa aina nye- 
ngine-nyengine, 7 wenyi kujifunza siku zote wala 
a popote kuufikilia ujuzi wa ile kweli. 8 Tena 

DOG (a 


484 II. TIMOTHEO 4 


mfano ni vivile wa hao Janne na Jambare walivyom- 
shikia kinyume huyo Musa, vivyo na hawa waishikia 
kinyume ile kweli; ni wana-Adamu potofu wa akili, 
tena wametengeka katika imani. 9 ini hawatae- 
ndelea mbele zaidi; kwani upumbavu wao utakuwa 
dhahiri kwa watu wote, kama na wao hao ulivyokuwa. 
10 Illa wewe uliandama mafunzo yangu na mwendo. 
wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na 
mapenzi na subira, 11 na kuudhiwa na kuteswa; 
mambo yaliyonipata katika Antiokia na katika Ikonio 
na katika Lusitera; jinsi za adha zilizonipata nikavu- 
milia; na Bwana akaniokoa na kunitoa katika hayo 
yote. 12 Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya 
uchaji-wa-Mngu katika Masihi Jesu watapatikana ni 
mateso. 13 Illa wana-Adamu waovu na wadanganyao 
wataendelea na kuzidi kuwa wabaya, wenyi kupoteza 
tena wapotezwao wenyewe. 14 Illa wewe kaa katika 
hayo uliyofunzwa uliyohakikishwa, maana, wawajua wafu 
hao ambao ulijifunza kwao; 15 tena ya kwamba 
ulipokuwa kijana umeyajua maandiko matakatifu, 
ambayo yaweza kukuerevusha uwe mwenyi ilimu hata 
kuufikilia wokofu kwa ndia ya imani iliyo katika Masihi 
Jesu. 16 Kila neno la maandiko lililovuviliwa ni 
Mngu lina manufaa nalo kwa mafunzo, na kwa kuonya 
makosa, na kwa kurejeza upya, na kwa kuadibisha kati- 
ka ndia za haki: 17 illi kwamba hayo mtu wa Mwe- 
nyiezi Mngu apate kuwa mtimilifu : mwenyi kujiandalia 
kwa killa rake njema. 

4 NAKUUSIA sana mbele ya Mwenyiezi Mngu na 
mbele ya Masihi Jesu, yeye atakaewahukumu walio hai 
na waliokufa, na kwa mafunuo yakwe na kwa ufaume 
wakwe: 2 hubiri lile neno, simama kwa hilo wakati wa 
kufaa na wakati usiofaa; karipia, kanya, himiza, kwa 
uvumilivu wote na mafunzo. 3 Kwani wakati utakuja 
ambao hawatakubali mafunzo yenyi manufaa; lakini 


Google 


II. TIMOTHEO 4 485 


kwa kuwa wana masikio yawanyeayo watajikusanyia 
kundi la walimu sawasawa na shauku zao wenyewe; 4 
nao watayaepusha masikio yao wasisikie ile kweli, na 
kugeuka kando na kufuata hadithi za uongo. 5 Illa 
wewe kesha katika kulla jambo, sitahimili maovu, fanya 
kazi ya mhubiri-wa-habari-njema, timiliza huo utumishi- 
wako-wa-dini. 6 Kwani mimi hivi sasa namwaywa, na 
wakati wa kuondoka kwangu umefika. 7 Nimekwisha 
piga vile vita vilivyo vizuri, nimekwisha timiza mwendo 
wa maisha yangu, nimekwisha ihifadhi ile imani: 8 
baadae nnawekewa taji ya haki, ambayo yeye Bwana, 
mwamzi mwenyi haki, atanipa katika siku hiyo: wala si 
mimi tuu, illa na hao wote walioyapenda hayo mafunuo 
yakwe, 

9 Jitahidi kuja kwangu kwa upesi : 10 kwani Dema 
ameniata, maana, alipenda dunia hii ya sasa, nae ali- 
kwenda Thesalonike: Keresike amekwenda Galatia, Tito 
amekwenda Dalamatia. 11 Luka peke yakwe ndiye 
niliye nae. Mtwae Mariko uje nae hapa: kwani yua- 
nifaa kwa utumishi. 12 Illa Tukhiko nalimtuma ende 
Efeso. 13 Hiyo nguo ya kujitanda niliyoiata Teroa 
mkononi mwa Karipo, ilete utakapokuja, na vile vyuo 
pia, khasa vile vya ngovi. 14 Alekisandero huyo mhu- 
nzi-wa-sifuri alinitenda mabaya mangi: Bwana atamlipa 
sawasawa nakazi zakwe: 15 nawe iwa na hadhari nae 
sana, kwani maneno yetu anayashikia kinyume sana. 
16 Katika jawabu yangu ya kwanza hapana mtu aliye- 
nisimamia, lakini waliniata wote: na wasihasibiwe kwa 
hilo. 17 Illa yeye Bwana alisimama pamoja nami, na 
' kunitia nguvu; illi kwamba ule ujumbe nipate uhubiri 
mimi kwa utimilifu wakwe, tena kwamba watu wote wa 
hizo Taifa wasikie: nami naliokolewa katika kanwa 
la simba. 18 Yeye Bwana ataniokoa na killa kazi mbo- 
vu, na kunihifadhi hata ufaume wakwe wa mbinguni: 
mbwakwe utukufu hata milele na milele. Amina, 

Google 


486 TITO 1 


19 Nisalimia Pirisika na Akula, na hao wa nyumba 
ya Onesiforo. 20 Erasito aliketi Korintho: illa Tero- 
fimo nalimuata Mileto hawezi. 21 Jitahidi kuja kabu- 
la ya wakati wa baridi. Eubulu akusalimu, na Pudene 
na Lino na Kilaudia, na hao ndugu zetu wote pia. 

22 Yeye Bwana nawe na roho yako. Neema na iwe 
nanywi, 


WARAKA WA MTUME PAULO 
ALIOMPELEKEA 


TITO. 


1 PAULO, mtumwa wa Mngu, mtume wa Jesu Masi- 
hi, kwa kadiri ya imani ya wateule wa Mngu, na ujuzi 
wa ile kweli iliyo sawasawa na uchaji-wa-Mngu, 2 ka- 
tika matumaini ya uhai wa milele, ambao Mngu, nae 
hawezi kunena uongo, aliahidi kabula ya nyakati za za- 
mani; 3 illa kwa nyakati zakwe mwenyewe alifunua 
neno lakwe katika ule ujumbe, niliowekewa amana 
mimi sawasawa na maagizo ya Mngu Mwokozi wetu; 
4 waraka wangu huu umfikilie Tito, mwanangu kha- 
sa kwa jinsi ya imani tuliyosharikana: Neema na 
amani zitokazo kwa Mngu Baba, na kwa Masihi Jesu 
Mwokozi wetu. 

5 Ni kwa sababu hii nalikuata wewe Kirete, illi 
kwamba uyatimize mambo hayo yaliyopunguka, na ku- 
weka wazee katika killa mji, kama mimi nilivyokuagi- 
za; 6 mtu akiwa hana matayo, mume wa mke mmoja, 


Google 


TITO 2 487 


mwenyi watoto waaminio, wasioshitakiwa kuwa ni wa- 
potevu wala wasioti. 7 Kwani huyo muangalizi ina- 
mpasa asiwe na matayo, kama wakili wa Mngu; asiwe 
mwenyi kujikinai, asiwe mwenyi kutukiwa upesi, asiwe 
mwenyi kunwa divei, asiwe mwenyi kupiga, asiwe 
mwenyi kutamani mapato ya aibu; 8 lakini nawe 
mwenyi kuwakaribisha wageni, mwenyi kupenda wema, 
mwenyi akili kamili, mwenyi haki, mwenyi kumcha 
Mngu, mwenyi kudhibiti nafusi; 9 mwenyi kushika- 
mana na lile neno la uaminifu lililo sawasawa na yale 
mafunzo, illi kwamba aweze kuwaonya watu katika ha- 
yo mafunzo yenyi manufaa, tena na kuwahukumia ma- 
kosa hao washikiao kinyume. 

10 Kwani wako wangi wenyi kuasi, wenyi maneno ya 
bure, wenyi kudanganya, kbasa hao walio wa tohara, 
11 ambao inapasa kwamba wafungwe makanwa; ni wa- 
tu ambao wazipindua nyumba nzima za watu, wakifu- 
nza mambo yasiyowapasa, kwa ajili ya mapato ya aibu. 
12 Mtu mmoja aliye wa kwao, nabii wao wenyewe, ali- 
sema, Wakirete ni warongo siku zote, ni kama nyama- 
za-mwitu wabaya, ni walafi wasiofanya kazi. 13 Ushu- 
huda huo ni wa kweli. Kwa sababu hiyo kawakaripie 
kwa ukali, illi kwamba wapate kuwa wazima katika 
imani, 14 wasizifuate hadithi za Kiyahudi, na maagizo 
ya wana-Adamu wajiepushao na ile kweli. 15 Vitu 
vyote ni safi kwao walio safi; illa hapana kitu kilicho 
safi kwa walio najisi, wasioamini; lakini zimekuwa na- 
jisi akili zao na nia zao pia. 16 Wasema waziwazi ya 

wamba wamjua Mngu, illa kwa kazi zao wamkana, ni 
wenyi matukizo, ni wenyi maasia, na kwa killa kazi 
njema hawafai. 

2 ILLA wewe, nena mambo yale yapasayo hayo ma- 
funzo yenyi manufaa: 2 ya kwamba hao wazee wawe 
wenyi kudhibiti nafusi, wenyi adabu, wenyi akili kamili, 
wazima katika imani, na katika mapenzi na uvumilivu : 


Google 


488 TITO 2 


3 na wazee wa kike nao ni vivyo na wawe na mwendo 
upasao utakatifu, wasiwe wenyi kusingizia, wala wenyi 
kutumia divei nyingi, #Wa wawe wenyi kufunza yaliyo 
mema: 4iili kwamba wawatie akili hao wanawake 
walio makamo madogo wawapende waume wao, na ku- 
wapenda watoto wao, 5 tena wawe na akili kamili, wa- 
we safi, wenyi kufanya kazi nyumbani, wawe wema, we- 
nyi kunyenyekea kwa waume wao wenyewe, illi kwamba 
neno la Mwenyiezi Mngu lisitukanwe: 6 hao vijana 
waume nao vivyo uwahimize wawe na akili kamili: 7 
katika mambo yote tanguliza nafusi yako kielelezo cha ka- 
zi nzuri ; katika mafunzo yako tanguliza hayo yasiyohari- 
bika, yenyi utulivu, 8 na maneno yenyi manufaa, 
ambayo hayawezekani kuhukumiwa makosa; illi kwa- 
mba yeye apinganae apate tahayari, kwa kuwa hana ne- 
no lolote la aibu la kunena juu yetu. 9 Uwaonye watu- 
mwa wanyenyekee kwa bwana zao, wawe wenyi kuwa- 
pendeza sana katika mambo yote; wasiwe wenyi ku- 
jibu; 10 wasiwe na mikono ya mbele-mbele, lakini 
waonyeshe uaminifu mwema wote, illi kwamba waonye- 
she uzuri wa mafunzo ya Mngu Mwokozi wetu katika 
mambo yote. 11 Kwani hiyo neema ya Mwenyiezi 
Mngu imekuwa dhahiri, yenyi kuleta wokofu kwa wa- 
na-Adamu wote, 12 kutufunza swiswi, illi kwamba 
tukanye ubaya na shauku za dunia, tukaishi na akili 
kamili pamoja na haki na uchaji-wa-Mngu katika zama- 
ni hizi za sasa; 13 tukiyangojea hayo matumaini ye- 
nyi baraka na mafunuo ya utukufu wa Mwenyiezi Mngu 
wetu mkuu, Mwokozi wetu Jesu Masihi; 14 ambae 
alitoa nafusi yakwe kwa ajili yetu, illi kwamba atuko- 
mboe swiswi na maasia yote, na kuisafishia nafusi yakwe 
watu wawe miliki yakwe mwenyewe, wenyi bidii kwa 
kazi gik 
15 Nena maneno haya, himiza, karipia, kwa k 

amri. Nasikudharau ah awae Hi ai ii 


Google 


TITO $ 489 


3 WAKUMBUSHE kwamba wanyenyekee kwa hao 
wenyi enzi na hao wenyi uwezo, na kutii, tena wawe 
tayari kwa killa kazi njema, 2 wasimtukane mtu awae 
yote, wasiwe wenyi kuteta, wawe wenyi ihisani, na ku- 
onyesha upole wote kwa wana-Adamu wote. 3 Kwani 
swiswi naswi hapo kwanza tulikuwa hatuna fahamu, 
tusiotii, tuliopotezwa, tukizitumikia shauku aina nye- 
ngine-nyengine na anasa, tukiishi katika maovu na hu- 
suda, waliozirwa na wenyi kutukiana swiswi kwa swiswi. 
4 Illa hapo wema wa Mwokozi wetu Mwenyiezi Mngu 
na mapenzi yakwe ayapendayo wana-Adamu zilipofunu- 
liwa, 5 si kwa ndia ya kazi zilizo katika haki tulizofa- 
nya swiswi, lakini alituokoa kwa ndia ya rehema yakwe, 
kwa kuosha kwa kuzaliwa-upya na kwa kufanywa-upya 
kwa Roho Mtakatifu, 6 aliyotumwaia juu yetu kwa ungi 
kwa ndia ya Jesu Masihi Mwokozi wetu; 7 illi kwamba 
tukihasibiwa kuwa na haki kwa neema yakwe, tupate 
fanywa warithi, sawasawa na matumaini ya uhai wa 
milele. 8 Ni la kuaminiwa lile neno, nami napenda 
kwamba ukaze sana kunena habari za mambo hayo, illi 
kwamba hao walioamini kwakwe Mngu wajitahidi sana 
kujidumisha katika kazi zilizo nzuri. Mambo haya ni 
mazuri kisha yana faida kwa wana-Adamu: 9 illa masi- 
ala ya upuuzi, na khati-za-ukolo, na mashindano na 
kuipigania ile sharia, mambo haya yapishe kando; kwa- 
ni hayana faida kisha ni ya bure. 10 Mtu mzuzi, baada 
ya kumuonya mara ya kwanza na mara ya pili, mkatae; 
11 ukijua ya kwamba mtu mfano wa huyo amekengeuka, 
nae afanya dhambi, maana amejihukumia mwenyewe 
adhabu. 

12 Hapo ntakapomtuma Ariteme aje kwako, au Tu- 
khiko, fanya haraka kuja kuonana nami Nikopoli; kwa- 
ni nimekusudia kupitisha wakati wa baridi kuko huko. 
13 Zena, huyo hakimu wa sharia, na Apolo, kawatenge- 
zee safari yao rh bidii sana, illi kwamba wasipungukiwe 

Google 


490 FILEMONA 1 


ni kitu chochote. 14 Watu wetu nao na wajifunze 
kujidumisha katika kazi zilizo nzuri kwa matumizi ya- 
liyohitajiwa, illi kwamba wasiwe wenyi kukosa matu- 
nda. 

15 Wote walio pamoja nami wakusalimu. Tusalimie 
hao watupendao katika imani. 

Neema na iwe nanywi nyote, 


WARAKA WA MTUME PAULO 
ALIOMPELEKEA 


FILEMONA. 


1 PAULO, mfungwa wa Masihi Jesu, na Timotheo 
ndugu yetu, waraka wetu huu umfikilie mpenzi wetu 
Filemona, mtendaji-wa-kazi pamoja naswi, 2 na Apufia 
ndugu yetu, na Arkhipo asikari mwenzetu; na ile 
kanisa iliyo katika nyumba yako: 3 Neema na iwe 
nanywi na amani zitokazo kwa Mngu Babaetu na kwa 
Bwana Jesu Masihi. 

4 Namshukuru Mwenyiezi Mngu wangu siku zote, 
nikikutaja wewe katika maombi yangu, 5 nikisikia ha- 
bari za mapenzi yako na za ile imani uliyo nayo kwa 
Bwana Jesu, na kwa hao watakatifu wote; 6 illi kwa- 
mba ushirika wa imani yako uwe wenyi kutenda, 
katika ujuzi wa killa kitu chema kilicho kwenu, hata 
kumfikiha Masihi. 7 Kwani nalikuwa na furaha 
nyingi na tuzo la moyo katika mapenzi yako, kwa 

Google 


FILEMONA 1 491 


kuwa myoyo ya watakatifu imeburudishwa ni wewe 
ndugu yangu. 

8 Ndipo, nijapokuwa nna uthubutifu wote katika 
Masihi kukuagiza jambo hilo likupasalo, 9 afudhali ni 
kukunasihi kwa ajili ya mapenzi, maana, mfano nilio ni 
kama Paulo mzee, na sasa pia ni mateka wa Masihi Jesu: 
10 nakunasihi kwa ajili ya mtoto wangu huyu niliye- 
mzaa nili katika vifungo, Onesimo, 11 ambae hapo 
kwanza ulikuwa huna faida nae, illa sasa ni mwenyi ku- 
faa kwako wewe na kwangu mimi pia: 12 yeye ambae 
nimemtuma aje kwako nafusi yakwe, ni huo moyo wangu 
mwenyewe khasa: 13 ambae mimi nalimpenda kum- 
weka aketi pamoja nami, illi kwamba pahali pako wewe 
anitumikie katika vifungo vya hiyo habari njema: 
14, illa pasipokuwa na mashauri yako sikutaka kufanya 
neno lolote, illi kwamba wema wako usiwe kama ni wa 
sharuti, illa uwe mbwa kupenda. 15 Kwani labuda kwa 
sababu hii alitengwa nawe muda, illi kwamba uwe nae 
milele; 16 si kama mtumwa mwanzo wa sasa, lakini 
juu ya mtumwa, ndugu mpendwa, kwangu mimi sana 
sana, illa kwako wewe huwaje, si zaidi? katika muwili 
na katika Bwana pia. 17 Basi ukinikubali kuwa mshi- 
rika nawe, mpokee yeye kama mim! nafusi yangu. 18 
Illa ikiwa asa Ai hdi au wamwia kitu, niandikia 
- hicho juu yangu; 19 mimi Paulo naandika kwa mkono 
wangu mwenyewe, mimi ntalipa: kwa kuwa sikwambii 
wewe ya kwamba wawiwa ni mimi hata na nafusi yako. 
20 Naam, ndugu yangu, iwe kwangu mimi furaha kwa 
ajili yako wewe katika Bwana, kauburudishe moyo wa- 
ngu katika Masihi. 21 Kwa kuwa nakuamini kutii 
kwako ndipo hakuandikia, maana, najua ya kwamba 
utafanya hayo nisemayo na zaidi. 22 Illa pamoja na 
hayo kanitengezee na | pagas pa kuketi : kwani natuma- 
ini ya kwamba kwa ndia ya maombi yenu, mtanipata 

Google 


492 WAHIBIRANIA 1 


23 Epafara mateka-mwenzangu katika Masihi Jesu 
akusalimu : 24 na Mariko na Arisitariko na Dema na 
Luka, hao watumikao pamoja nami. 

25 Neema ya Bwana wetu Jesu Masihi na iwe pamo- 
ja na roho zenu. Amina, 


WARAKA WA MTUME PAULO 
ALIOWAPELEKEA 


WAHIBIRANIA. 
1 MWENYIEZI Mngu akisha nena na hao mababa 


kwa ndia ya maneno ya manabii katika zamani za kale 
kwa mafungu aina nyengine-nyengine na kwa ndia aina 
nyengine-nyengine, 2 mwisho wa siku hizo amenena 
naswi katika Mwanawe, ambae amemweka awe mrithi 
wa vitu vyote, tena aliviumba viumbwa vyote kwa mko- 
no wakwe yeye; 3 ambae kwa kuwa yeye ni umeme- 
tufu wa utukufu wakwe, na mfano khasa wa sura za 
nafusi yakwe, tena kwa kuwa aviweka vitu vyote kwa 
neno la uwezo wakwe, akisha leta utakaso wa madha- 
mbi, akaketi upande wa mkono wa kuume wa Ukuu 
katika pahali palipo juu; 4 akisha kuwa kwa kadiri 
hiyo mtukufu kuliko hao malaika, kama vile alivyoliri- 
thi jina lililotengeka kuwapita wao. 5 Kwani alimwa- 
mbia malaika yupi majira yoyote, 

Mwanangu ni wewe, 

Mimi leo nimekuzaa, 
na tena, 

Mimi ntakuwa kwakwe Baba, 

Google 


WAHIBIRANIA 2 493 


Nae atakuwa kwangu mwana? 
6 Tena hapo amtiapo mzaliwa-wa-kwanza katika 
ulimwengu asema, Malaika wote wa Mngu na wamsu- 
judie yeye. 7 Na katika habari za malaika asema, 

Awafanyae malaika wakwe wawe upepo, 

Na watumishi wakwe kuwa mwali wa moto: 

8 illa habari za Mwana, azinena hivi, 

Ewe Mwenyiezi Mngu, kiti chako cha enzi huwa 
tangu milele hata milele; 

Fimbo-ya-enzi iliyo ya ulekevu, ni fimbo-ya-enzi 
ya ufaume wako, 

9 Wewe umependa haki ukiutukia ule ubaya; 

Ndipo na Mwenyiezi Mngu, nae ni Mwenyiezi 
Mngu wako, alikupaka mafuta, 
Mafuta ya furaha, kuwapita washirika wako. 
10 Na, neno hili tena, 
Wewe Bwana, hapo kale, hii nti uliipiga msingi; 
Na kazi za mikono yako ni hizo mbingu: 
11 Hizo zitaangamia ; illa wewe wadumu ; 
Nazo zote zitachakaa kama vile nguo; 
12 Tena mfano wa nguo-ya-juu utazikunda, 
Kama vile nguo, nazo zitabadilika 
Lakini wewe ndiwe yeyule, 
Na myaka yako haitakoma. 
13 Illa amemwambia malaika yupi majira yoyote neno 
kama hili, 
Keti upande wa mkono wangu wa kuume, 
Hata nishe kuwaweka adui zako kuwa nta-za- 
nyayo tini ya maguu yako? 

14 Jee, hao wote si roho zenyi utumishi, zenyi kutu- 
mwa zipate watumikia hao watakaourithi wokofu ? 

23 KWA ajili ya hayo imetupasa kuyatunza zaidi sana 
maneno hayo yaliyosikizwa, tusije tukayakosa popote. 
2 Kwani ikiwa hilo neno lililonenwa kwa ndia ya hao 
malaika kuwa na nguvu, na killa kosa na uasi ulipata 


Google 


494 WAHIBIRANIA 2 


ujira wakwe wa haki; 3 jee, swiswi tutaponaje tuki- 
ona kuwa mdogo wokofu ulio mkuu jinsi hii? ambao 
alitangulia Bwana kuunena, kisha ulitiwa nguvu kwetu 
swisw1 ni hao waliosikia; 4 Mwenyiezi Mngu nae aki- 
shuhudia pamoja nao, kwa ishara na kwa vioja na kwa 
uwezo wa aina nyingi, na kwa magawanyo ya Roho 
Mtakatifu, kama vile alivyopenda mwenyewe. 

5 Kwani hakuuweka tini ya malaika huu ulimwengu 
ujao ambao twaleta habari zakwe. 6 Illa mtu mmoja 
asneshuhudia pahali, akisema, 

Bin-Adamu n nini, hata umkumbuke? 
Au mwana wa bin-Adamu n nini hata uinwanga- 
he? 

7 Ulimfanya mpungufu kidogo kuliko hao malaika ; 

Umemvika taji ya utukufu na hishima, 
Na kumtawaza yeye juu ya kazi za mikono yako: 

8 Na kumuwekea vitu vyote tini ya nyayo zakwe. 
Kwani katika kumuwekea vitu vyote tini yakwe, 
hakusaza kitu kisichowekwa tini yakwe. Illa sasa bado 
hatujaviona vitu vyote kuwekwa tini yakwe. 9 Illa 
twamuona yeye aliyefanywa mpungufu kidogo kuliko 
hao malaika, nae ni Jesu, kwa sababu ya maumivu ya 
mauti, mwenyi kuvikwa taji ya utukufu na hishima, 
kwamba kwa neema ya Mngu aonde mauti kwa ajili ya 
killa mtu. 10 Kwani ilimpasa yeye, ambae vitu vyote 
vi kwa ajili yakwe yeye, tena vitu vyote vyaja kwa ndia 
yakwe yeye, akiwa aleta wana wangi hata kupata utu- 
kufu, amkamilishe huyo mwenyi kuanziliza wokofu wao 
kwa ndia ya maumivu. 11 Kwani yeye atakasae na 
hao watakaswao pia watoka katika mmoja : kwa sababu 
hii haoni haya kuwaita nduguze, 12 akisema, 

Ntaweleza ndugu zangu jina lako, 

Kati ya mkutano ntakuimbia sifa. 
13 Na tena, Mimi ntamwekea tumaini langu juu 
yakwe. Na tena, Mimi hapa, ni miye na hao watoto 


Google 


WAHIBIRANIA 3 495 


Mwenyiezi Mngu alionipa. 14 Basi kwa kuwa hao 
watoto walikuwa wenyi kushiriki damu na nyama, yeye 
nae mwenyewe ni vivyo hivyo alikuwa na sehemu kati- 
ka yayo hayo; illi kwamba apate kwa ndia ya mauti 
kumviza yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, nae ni 
huyo Shaitani; 15 na kuwaata mahuru wote hao 
ambao kwa khofu ya mauti, katika maisha yao yote 
walikuwa ni watu wa utumwa. 16 Kwani ni kweli ha- 
twai ya malaika, lakini atwaa katika kizazi cha Ibura- 
bim. 17 Ndipo ilipompasa kufananishwa na nduguze 
katika mambo yote, illi kwamba awe kuhani mkuu 
mwenyi rehema, muaminifu, katika mambo ya Mngu, 
apate fanya sulukhu kwa ajili ya madhambi ya hao 
waja. 18 Na kwa kuwa alipatikana ni mateso mwe- 
nyewe alipojaribiwa, yuaweza kuwasaidia hao wajaribi 


wao. 

3 NDIPO, ndugu zangu, watakatifu, wenyi kushiriki 
mwito wa mbinguni, mjulieni huyo Mtume, Kuhani 
mkuu wa maungamo yetu, nae ni Jesu; 2 aliyekuwa 
muaminifu kwakwe yeye aliyemfanya, kama Musa nae 
alivyokuwa katika nyumba yakwe yote (maana, nyu- 
mba ya Mnguj. 3 Kwani huyo amehasibiwa kusitahili 
utukufu zaidi kuliko Musa, kwa kadiri ya huyo aliyei- 
tengeza nyumba kuwa na hishima zaidi ya hiyo nyumba. 
4 Kwani killa nyumba imetengezwa ni mtu; illa yeye 
aliyetengeza vitu vyote ni Mngu. 5 Na Musa kweli 
alikuwa muaminifu katika nyumba yakwe yote kama 
mtumishi, awe ushuhuda wa maneno hayo yatakayone- 
nwa baadae; 6 illa Masihi, kama mwana, juu ya nyu- 
mba yakwe; (maana, nyumba ya Mngu] ambae nyumba 
yakwe ni swiswi, tutakaposhikamana na uthubutifu 
wetu na kulə kujisifu kwa matumaini yetu kwa nguvu 
bata mwisho. 7 Basi vivile kama Roho Mtakatifu 
asemavyo, 

Leo, ikiwa mtaisikia sauti yakwe, 


Google 


496 WAHIBIRANIA 4 


8 Msifanye mizito myoyo yenu, kama mlivyofanya 
katika maasia, 
Kama siku ile ya kujaribiwa katika bara, 
'9 Hapo baba zenu waliponionda, katika kunijaribu, 
Na kuziona kazi zangu myaka arubaini. 
10 Ndipo nilipokasirikia kizazi hichi, 
Nami nikasema, Siku zote watanga-tanga myoyoni 
mwao, 
Wala wao hawakwelewa ni ndia zangu; 
11 Kama nilivyoapa kwa hasira yangu, 
Hawatangia katika raha yangu. 
12 Angaliani ndugu zangu, usiwe katika mmoja 
wenu moyo mbovu wa kutoamini kwa yoyote, kwa 
kukengeuka na kumuata Mngu aliye hai: 13 lakini 
kahimizaneni killa mtu na mwenziwe kulla siku, waka- 
ti uitwao Leo; illi kwamba asiwe mtu wa kwenu kufa- 
nywa mzito kwa udanganyifu wa dhambi: 14 kwani 
tumekuwa washirika wa Masihi, tutakaposhikamana 
na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu hata mwisho: 
15 hapo inenwapo, 
Leo, ikiwa mtaisikia sauti yakwe, 
Msifanye mizito myoyo yenu, kama mlivyofanya 
katika maasia. 
16 Kwani ni kina nani walioasi waliposikia? lakini 
si hao wote waliotoka Misiri kwa kuongozwa ni Musa? 
17 Tena ni kina nani aliowakasirikia myaka arubaini? 
si hao waliofanya dhambi, ambao viwiliwili vyao vili- 
anguka katika bara? 18 Tena ni kina nani aliowaapia 
ya kwamba hawatangia katika raha yakwe, si hao wali- 
okuwa hawatii? 19 Naswi twaona ya kwamba hawa- 
kuweza kungia kwa sababu ya kutokuamini kwao. 

4 BASI na tuwe na khofu, ikiwa ikaliko ahadi ya 
kungia katika raha yakwe, isiwe mtu awae yote wa 
kwenu kuonekana kuikosa. 2 Kwani ni kweli, tuliku- 
wa tumehubiriwa habari njema, vivile kama wao: 


Google 


WAHIBIRANIA 4 497 


lakini lile neno lililosikiwa halikuwafaa wao, maana, 
 hawakutangamanishwa kwa imani pamoja na hao wali- 
olisikiąa 3 Kwani swiswi tuliokwisha amini twangia 

katika ile raha; vivile kama alivyonena, 

Kama nilivyoapa kwa hasira yangu, 

Hawatangia katika raha yangu: 
na ingawa zile kazi zilikuwa zimemalizika tangu kupi- 
gwa msingi ulimwengu. 4 Kwani amenena pahali 
kuliko siku ya sabaa, kama hivi, Na Mwenyiezi Mngu 
akapumzika siku ya sabaa na kuziata kazi zakwe zote; 
5 na pahali hapa tena, 

Hawatangia katika raha yangu. 
6 Basi kwa kusaliavyo ya kwamba wako wataka- 
ongia mumo, na hao ambao walitangulia kuhubiriwa 
ile habari njema hawakupata kungia kwa ajili ya 
kutotu kwao; 7 aweka tena siku, akisema katika 
Daudi, baada ya majira haya kadiri yakwe yalivyo, Leo, 
vivile kama ilivyotangulia kunenwa, 

Leo, kwamba mtaisikia sauti yakwe, 

Msifanye mizito myoyo yenu. 
8 Kwani kwamba aliwapa kusitarehe yeye Joshua, 
hangekuwa kunena baadae habari ya siku nyengine, 
9 Ndipo basi ikasalia raha-ya-sabatu kwa hao waja wa 
Mwenyiezi Mngu. 10 Kwani yeye ambae amekwisha 
ngia katika raha yakwe, amepumzika nae mwenyewe 
katika kazi zakwe, mfano wa vilevile wa Mwenyiezi 
Mngu alivyopumzika na zakwe. 11 Basi na tujitahidi 
kungia katika raha ile, illi kwamba mtu awae yote 
asianguke kwa sababu ya kutotii mfano ule. 12 Kwani 
neno la Mwenyiezi Mngu li hai tena lina nguvu, tena 
lina makali kuliko upanga ulio wote ulio na makali kuwili, 
vena latoma hata kuzigawanya nafusi na roho, na viungo 
na mafuta yakwe ya ndani, tena li jepesi kuyatambua 
mawazo na maazimio ya moyo. 13 Kisha hapana 
kiumbe kisichokuwa wazi mbele yakwe: illa vitu vyote 


Google 


498 WAHIBIRANIA 5 


vi tupu na kufunuliwa wazi matoni mwakwe yeye aliye 
na mambo yetu. 

14 Basi kwa kuwa tuna kuhani mkuu aliyengia 
katika mbingu, Jesu Mwana wa Mwenyiezi Mngu, na 
tuyashike sana maungamo yetu. 15 Kwani. hatuna 
kuhani mkuu asiyeweza kutukua pamoja naswi katika 
magonjwa yetu; illa yeye ambae aliondwa katika mambo 
yote mfano mmoja kama tuondwavyo swiswi, pasipo 
kufanya dhambi. 16 Basi na tuchendee hicho kiti-cha- 
neema kwa uthubutifu, illi kwamba tupate rehema na 
kuona neema ya kutusaidia wakati wa haja. 

5 KWANI killa kuhani mkuu aliyetwaliwa katika 
bin- Adamu, amewekwa kwa ajili ya wana-Adamu katika 
hayo yalekeayo kwa Mwenyiezi Mngu, illi kwamba 
atoe vipawa na dhabihu kwa ajili ya madhambi: 2 
awezae kuwatukulia kwa upole hao wasiojua na hao 
walio wapotevu, kwa yeye alivyozingirwa ni unyonge; 
3 na kwa sababu hii imempasa, kama kwa hao waja, 
vivyo kwa ajili yakwe mwenyewe, kutoa dhabihu kwa 
ajili ya madhambi. 4 Tena hapana mtu ajitwaliae 
hishima hii mwenyewe, lakini hapo atakapoitwa ni 
Mwenyiezi Mngu, kama Haruni. 5 Vivyo na Masihi 
hakuikuza nafusi yakwe afanywe kuhani mkuu, lakini 
yeye aliyenena nae maneno haya, 

Mwanangu ni wewe, 

Mimi leo nimekuzaa: 
6 vivile kama asemavyo pahali pengine, 

Wewe u kuhani maileia aiii 

Kama ada ya Melikisedeki. 
7 Ambae katika siku hizo za muwili wakwe, alimu- 
omba yeye awezae kumuokoa na kumtoa katika mauti, 
maombi na dua pamoja na kilio chenyi nguvu na matozi, 
kisha akasikizwa kwa ajili ya uchaji-wa-Mngu wakwe, 
8 na ingawa ni Mwana, akajifunza kusikia kwa mateso 
hayo yaliyompata; 9 akisha kamilishwa, akawa mwe- 


Google 


WAHIBIRANIA 6 499 


nyi kuanziliza wokofu wa milele kwa wale wote wamsi- 
kizao; 10 mwenyi kutajwa na kuwekwa ni Mwenyiezi 
Mngu awe kuhani mkuu kwa ada ya Melikisedeki. 

11 Ambae tuna maneno mangi tutakayonena katika 
habari zakwe, na kuyaeleza ni uzito, maana, mmekuwa 
wavivu wa kusikia. 12 Kwani hapo, tukifikiri hayo 
majira yaliyopita, ilipowapasa nyinywi kuwa walimu, 
ndipo mkawa mwahitajia kufunzwa ni mtu hizo A.B.C.D. 
za. kwanza za maandiko ya Mwenyiezi Mngu; nanywi 
mmekuwa wenyi kuhitaji maziwa hamuhitaji chakula 
kigumu. 13 Kwani killa mtu atumiae maziwa ni mtu 
asiyejua sana neno la haki; kwani ni kijana kichanga. 
- 14 Illa chakula kigumu ni cha watu wazima, hao ambao, 
kwa ndia ya kutumia nguvu zao, akili zao zimezoezwa 
wapate pambanua mazuri na mabaya. 

6 KWA ajili ya hayo na tuate kuyanena yale mafu- 
nzo ya kwanza ya Masihi, tukaze mwendo mbele hata 
kuufikilia utimilifu; si kwa kupiga tena msingi wa 
kuzitubia kazi zilizo maiti, na wa imani kwa Mngu, 2 
na wa mafunzo ya mabaputizi, na ya kuwekea mikono, 
na ya kufufuliwa maiti, na ya hukumu ya milele. 3 Na 
hayo pia tutafanya, Mwenyiezi Mngu atakapotujaalia. 
4 Kwani katika hao waliotiwa muwanga mara moja, na 
kukionda kile kipawa cha mbinguni, na kufanywa 
washirika wa Roho Mtakatifu, 5 na kulionda neno 
zuri la Mngu, na uwezo wa zamani zijazo, 6 kisha 
wakakengeuka, haimkini kuwarejeza upya tena hata 
wakatubia; kwa kuwa wao wamsalibisha mwana wa 
Mwenyiezi Mngu kwa nafusi zao mara ya pili, na kumfe- 
dhehi dhahiri. 7 Kwani hiyo nti iliyokunwa ile mvua 
inyayo mara kwa mara juu yakwe, kisha humea mboga 
ziwafaazo hao ambao kwa ajili yao ililimwa nayo, hupo- 
kea baraka kwa Mwenyiezi Mngu: 8 illa ikileta miba 
na mbaruti mwitu, hukatawa, kisha i karibu ya kulaa- 
niwa; ambayo mwisho wakwe ni kupigwa moto. 


Google 


500 WAHIBIRANIA 7 


9 Illa, wapenzi wetu, ijapokuwa twanena hivyo, twa- 
sadikishwa mambo mazuri zaidi ya hayo kwa Laa yenu, 
kisha ni yale yaliyo na wokofu: 10 kwani Mwenyiezi 
Mngu hana batili hata akaisahau kazi yenu, na mapenzi 

enu mliyoyaonya ya Jina lakwe, kwa kuwatumikia 

Baa watakatifu, nanywi mwawatumikia. 11 Tena 
twatamani ya kwamba killa mmoja wa kwenu aonyeshe 
bidii ileile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho: 
12 illi kwamba msiwe wavivu, illa muwe wafuasi wa 
hao ambao wazirithi hizo ahadi kwa ndia ya imani na 
uvumilivu. 

13 Kwani hapo Mwenyiezi Mngu alipompa Iburahim 
ahadi, kwa alivyokuwa hapana mkubwa awae yote 
kuliko yeye, wa kumuapa, ndipo akaapa kwa nafusi 
yakwe, 14 akisema, Hakikayangu kubarikia ntakuba- 
rikia wewe, na kuongeza ntakuongeza wewe. 15 
Hivyo baada ya kuvumilia kwakwe akapata zile ahadi. 
16 Kwani wana-Adamu huapa kwa mkubwa: na 
katika mashindano yao ya maneno yawayo yote hicho 
kiapo ni kikomo hata kuyatia nguvu. 17 Katika neno 
hilo, Mwenyiezi Mngu, kwa vile alivyotaka kuwaonyesha 
zaidi sana hao warithi watakaoirithi ahadi, jinsi masha- 
uri yakwe yalivyokuwa hayageuki, akatia kiapo kati: 
18 illi kwamba kwa ndia ya vitu viwili visivyogeuka, 
ambavyo katika hivyo haviwezekani Mngu kunena 
uongo, tupate msaada wenyi nguvu, swiswi ambao 
tumeyakimbilia illi tuyashike hayo matumaini yaliyo- 
wekwa mbele yetu; 19 tuliyo nayo kama nanga ya 
nafusi, ni matumaini yenyi salama na yenyi nguvu, 
kisha yangia hata pahali hapo palipo ndani ya pazia; 
20 ambapo amengia Jesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, 
akisha fanywa kuhani mkuu wa milele kwa ada ya 
Melikizedeki. 

7 KWAN I Melikizedeki huyo, mfaume wa Salem, 
kuhani wa Mwenyiezi Mngu aliye juu sana, ambae ali- 

Google 





WAHIBIRANIA 7 501 


mtokea Iburahim alipokuwa arudi atoka kuwaua hao 
wafaume, na kumbarikia, 2 ambae Iburahim nae aka- 
mgawanyia vitu vyote, na kumpa sehemu ya kumi 
(kwanza kwa tafusiri yakwe huitwa Mfaume wa haki, 
kisha Mfaume wa Salem, maana, ni Mfaume wa amani, 
3 hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo 
wa siku zakwe, wala mwisho wa uhai wakwe, illa ame- 
fanywa mfano mmoja na Mwana wa Mwenyiezi Mngu), 
yuasalikia kuhani milele. 

4 Basi angaliani jinsi alivyokuwa mkuu mtu huyo, 
ambae Iburahim mzee wetu mkubwa alimpa sehemu ya 
kumi ya hizo nyara za mbele. 5 Na hao nao, watokao 
katika wana wa Lawi wapatao daraja ya ukuhani, 
wana amri ya kutwaa sehemu ya kumi ya wenyeji sawa- 
sawa na sharia, maana, ya ndugu zao wenyewe, wajapo- 
kuwa wametoka wao katika nyonga za Iburahim: 6 
illa yeye ambae uzazi wakwe haukuhasibiwa kuwa ume- 
toka kwao wao, ametwaa sehemu ya kumi ya Iburahim, 
kisha amembarikia huyo mwenyi zile ahadi. 7 Illa 
mdogo hubarikiwa ni mkubwa, Aili ns neno lisilokanu- 
shwa kabisa. 8 Tena, hapa wana-Adamu wenyi kufa 
hutwaa sehemu ya kumi; illa huko mmoja aliyeshuhu- 
diwa kwamba yu hai alitwaa. 9 Tena, kama kunena, 
kwa ndia ya Iburahim hata Lawi nae, yeye mwenyi 
kutwaa sehemu ya kumi, ametoa sehemu ya kumi; 10 
kwani alikuwa yu katika nyonga za babae Iburahim 
hapo Melikizedeki alipomtokea. 

11 Basi ikiwa utimilifu ulikuwa kwa ndia ya huo 
ukuhani wa Lawii (kwani hao wenyeji wamepata sharia 
kwa huo), kulikuwa na haja gani tena, kwamba kuhani 
mwengine ainuke kwa ada ya Melikizedeki, nae asihasi- 
biwe katika ada ya Haruni? 12 Kwani huo ukuhani 
utakapobadilika, ni lazima kubadili na sharia pia tena, 
13 Kwani yeye ambae mambo hayo yanenwajuu yakwe 
ni mshirika wa kabila nyengine, ambayo hapana mtu wa 

Google 


502 WAHIBIRANIA 7 


kabila hiyo aliyetumika katika madhabahu. 14 Kwani 
ni dhahiri ya kwamba Bwana wetu alitoka katika Juda ; 
kabila ambayo juu yakwe Musa hakunena neno lolote 
katika mambo ya ukuhani, 15 Tena hayo tunenayo 
yamekuwa dhahiri zaidi sana, ikiwa kuhani mwe- 
ngine kuinuka kwa mfano ule wa Melikizedeki, 16 
ambae amefanywa kuhani si katika sharia ya amri 
iliyo ya jinsi ya muwili, lakini ni katika uwezo wa uhai 
usio na ukomo: 17 kwani imeshuhudiwa juu yakwe 
neno hili, 

Wewe u kuhani milele, 

Kama ada ya Melikizedeki. 
18 Kwani kuna kukatawa kwakwe ile amri iliyotangulia 
kwa sababu ya udhaifu wakwe na kutokufaa kwakwe 
19 (kwani hiyo sharia haikukamilisha neno lolote), na 
kuletwa juu yakwe matumaini yaliyo mazuri zaidi, 
ambayo kwa ndia hiyo twamkurubia Mwenyiezi Mngu. 
20 Na kwa kadiri ya asivyofanywa kuhani pasıpo 
kiapo 21 (kwani wao walifanywa wawe makuhani 
pasipokuwa na kiapo; illa yeye pamoja na kiapo kwa 
ndia yakwe yeye aliyemwambia, | 

ehova ameapa, wala hatajuta, 

Wewe u kuhani milele); 
22 zaidi kadiri iyo hiyo Jesu amekuwa dhamana wa 
maagano yaliyo bora zaidi. 23 Tena wao nao walifa- 
nywa makuhani wangi, maana, kwa sababu ya mauti 
wamekatazwa wasikae: 24 illa yeye kwa sababu 

akaa hata milele, ana huo ukuhani wakwe ambao 

auondoki. 25 Kwa ajili ya hayo nae yuaweza kuwa- 
okoa kabisa hao wamwendeao Mwenyiezr Mngu kwa 
kupita kwakwe yeye, maana, yu hai siku zote apate 
kuwaombea wao. 

26 Kwani kuhani mkuu mfano wa huyo alitupasa 
swiswi, nae ni mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiye na 
unajisi, aliyetengwa na wenyi dhambi, aliyekuwa juu 

Google 


WAHIBIRANIA8 503 


zaidi ya zile mbingu; 27 ambae hana haja killa siku, 
mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza 
kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zakwe mwenyewe, 
kisha kwa zile dhambi za hao waja: kwani alifanya 
ma: hili mara moja, alipotoa nafusi yakwe. 28 

wani hiyo sharia imewaweka wana-Adamu walio na 
unyonge wawe makuhani wakuu; illa hilo neno la 
kiapo, kilichokuja baada ya hiyo sharia, limemweka 
Mwana, aliyekamilika hata milele, 

8 BASI katika hayo tunenayo, neno bora ni hii, 
tunae kuhani mkuu mfano huu, yeye aliyeketi upande 
wa mkono wa kuume wa kiti-cha-enzi cha Ukuu mbingu- 
ni, 2 mtumishi wa patakatifu, na wa ile hema iliyo ya 
kweli, ambayo ilikitwa ni Bwana haikukitwa ni bin- 
Adamu. 3 Kwani killa kubani mkuu amewekwa illi 
atoe vipawa na dhabihu pia: ndipo yamepasa kwamba 
huyo nae awe na kitu cha kutoa. 4 Kwamba alikuwa 
juu ya nti, hangekuwa kuhani kamwe, maana, wako hao 
watoao sadaka sawasawa na sharia; 5 hao watumikao 
hicho kilicho picha na kivuli cha vitu vile vilivyo vya 
mbinguni, ni vivile kama Musa alivyoonywa m Mngu 
hapo alipotaka kuifanya ile hema : kwani asema, An 
lia, kafanye vitu vyote sawasawa na ule mfano ulio- 
onyeshwa wewe mlimani. 6 Illa sasa ameupata utumi- 
shi ulio bora zaidi, kwa kadiri nae alivyo mtengezi wa 
maagano yaliyo bora, yaliyoamriwa juu ya ahadi zilizo 
bora 7 Kwani kwamba yale ya kwanza yalikuwa 
hayana upungufu, hayangetafutiwa nafasi yale ya pili. 
8 Kwani awaoneapo makosa asema, 

Hizi ndizo, siku zaja, anena Bwana, 

Nami ntatimiza pamoja na nyumba ya Isiraeli 
na pamoja na nyumba ya Juda maagano ma- 
pya; 

9 Hayatakuwa sawasawa na yale maagano niliyofa- 

nya na baba zao 


Google 


504 = WAHIBIRANIA 9 


Katika siku hiyo niliyowashika mikono yao kuwa- 
ongoza watoke nti ya Misiri; 
Kwa kuwa hawakudumu katika maagano yangu, 
Nami naliwaona si kitu, asema Bwana. 
10 Kwa kuwa haya ndiyo maagano ntakayofanya na 
nyumba ya Isiraeli 
Baada ya siku hizo, anena Bwana; 
Ntawapa sharia zangu katika nia zao, 
Na katika myoyo yao nayo ntaziandika : 
Nami ntakuwa Mngu kwao, 
Nao kwangu mimi watakuwa waja wangu: 
11 Nao hawatafunzana killa mtu na mwenziwe, 
Na killa mtu na nduguye, wakisema, Mjue Bwa- 
na: 
Kwa kuwa wote watanijua, 
Tangu mdogo wao hata mkubwa wao, 
12 Kwa kuwa ntawaonea rehema maovu yao, 
Na dhambi zao sitazikumbuka tena. 
13 Yeye katika kunena hivi, Maagano mapya, ame- 
yafanya yale ya kwanza kuwa makuukuu. Illa hayo 
ambayo yawa makuukuu na kuchakaa yamekuwa 
karibu ya kutoweka. 

9 BASI hata yale maagano ya kwanza yalikuwa na 
maagizo ya utumishi wa dini na pahali patakatifu 
pakwe, patakatifu pa jinsi ya dunia. 2 Kwani paliku- 
wa na hema iliyotengezeka, ile ya kwanza, ambayo zili- 
kuwamo mnara wa taa, na meza, na mikate ya kuhu- 
dhurisha; ambayo iliitwa pahali patakatifu. 3 Kisha 
nyuma ya pazia ya pili, ile hema iliyoitwa Patakatifu 
palipotengeka; 4 palikuwa na chetezo cha dhahabu, 
na Kasha la maagano lililofinikwa kwa dhahabu kote- 
kote, ambalo zilikuwamo kopo la dhababu lililoku- 
aha na ile manna we yakwe, na fimbo ya Haruni 
iliyotepuza, na vi a maagano; 5 na juu ya 
hilo kasha makerubi WIN yakifinika uei 

Google 


WAHIBIRANIA 9 505 


ya-rehema uvuli; vitu ambavyo hatuna nafasi sasa 
ya kueleza habari zakwe kimoja kimoja. 6 Basi vitu 
vile vikisha tengezwa hivyo, hao makuhani hungia 
katika hema hiyo ya kwanza siku zote kwa kuutenda 
huo utumishi wa dini; 7 illa katika hiyo kema ya pili, 
kuhani mkuu kungia peke yakwe, katika mwaka ma- 
ra moja, nae hangisi asipokuwa na damu, ambayo alito- 
lea nafusi yakwe mwenyewe na dhambi-za-kutokujua 
za hao waja: 8 yeye Roho Mtakatifu akaweka wazi 
neno hili, ya kwamba, hiyo ndia ya kupangilia pahali pa- 
takatifu haitasa funuliwa, hapo hema ya kwanza ilipoku- 
wa inasimama; 9 jambo hilo ni mithali ya wakatı huu 
tulio nao ; katika mithali hii sadaka na dhabihu zatole- 
wa, ambazo, kwa jinsi ya nia, haziwezi kumkamilisha 
huyo aabuduye, 10 maana (katika vyakula na vinwe- 
wa na kutawadha kungine kungine)ni matumizi ya 
jinsi ya muwili tuu, yaliyolazimishwa hata wakati wa 
tengeza upya. 

11 Illa Masihi akisha kuja, kuhani mkuu wa hayo 
mambo mema yatakayokuja, kwa ndia ya ile hema 
iliyo bora zaidi na ukamilifu zaidi, isiyofanywa kwa 
mikono, maana, si ya uumbaji huu, 12 wala kwa ndia 
ya damu ya mbuzi na vijana vya ng'ombe, illa kwa 
ndia ya damu yakwe mwenyewe, alingia mara moja tuu 
katika pahali patakatifu, akisha pata makombozi ya 
milele, 13 Kwani ikiwa damu ya mbuzi na ng'ombe, 
na ivu la mtamba kunyunyizwa juu ya hao waliotiwa 
najisi, kutakasa hata kwa kuusafi muwili: 14 ni 
zaidi kiasi gani hiyo damu ya Masihi, ambae, kwa ndia 
ya Roho wa milele, alitoa nafusi yakwe pasipo laumu 
na kumpa Mwenyiezi Mngu, itatakasa nia zenu kuzi- 
ata kazi zilizo maiti, hata kumtumikia Mngu aliye hai ? 
15 Kwa ajili ya hayo, yeye ni mwenyi kuleta maagano 
mapya, yakisha kuwako yale mauti kwa ukombozi wa 
makosa yaliyokuwa tini ya maagano ya kwanza, hao 

Google 





506 WAHIBIRANIA 9 


walioitwa waipate ahadi ya huo urithi wa milele. 16 
Kwani yakiwapo mausio-ya-urithi, ni sharuti yataonye- 
shwa na mauti yakwe yeye aliyeyausia. 17 Kwani 
mausio-ya-urithi yana nguvu hapo palipokuwa na 
mauti, auje, yana nguvu popote akiwapo yu hai huyo 
aliyeyausia? 18 Ndipo hata maagano yale ya kwanza 
hayakuanzilizwa pasipokuwa nadamu. 19 Kwani hapo 
killa amri ikisha nenwa ni Musa na wale waja wote, 
sawasawa na sharia, akatwaa damu ya hao wana-wa- 
s hpr na hao mbuzi, pamoja na maji na sufi nyeku- 
ndu na hųsopo, nae akanyunyiza juu ya chuo chenye- 
we, na juų ya hao waja wote, akisema, 20 Ni damu 
ya maagano hii, Mwenyiezi Mngu aliyowaagizia nyinywi. 
21 Tena ile hema na vyombo vyote vya hizo kazi 
akavinyunyizia damu vivyo hivyo. 22 Tena, katika 
ile sharia, karibu na vitu vyote hutakata kwa damu, 
tena pasipo kumwaika damu haupatikani msamaha. 

23 Basi ilikuwa ni sharuti kwamba ile mifano ya vile 
vya mbinguni vitakaswe kwa dhabihu hizo; illa vile 
vitu vya mbinguni vyenyewe ni kutakaswa kwa dhabihu 
zilizo bora kuliko hizo. 24 Kwani Masihi hakungia 
pahali patakatifu palipofanywa kwa mikono, kama 
mfano wa pahali palipo pa kweli; lakini aliingia katika 
zile mbingu khasa, aonekane sasa mbele ya Mwenyiezi 
Mngu kwa ajili yetu: 25 wala si kwamba atoe nafusi 
yakwe mwenyewe mara nyingi; mfano wa kuhani mkuu 
angiavyo katika pahali patakatifu mwaka baada ya 
mwaka na damu isiyokuwa yakwe; 26 au hivyo inge- 
mpasa yeye kuteswa mara nyingi tangu kupigwa msingi 
ulimwengu: illa sasa mara moja kwa utimilifu wa hizo 
zamani amefunuliwa apate ziondoa dhambi kwa ndia 

a dhabihu ya nafusi yakwe mwenyewe. 27 Tena kwa 
adiri wana-Adamu wamewekewa kufa mara moja, na 
baadae hukumu; 28 ni vivyo na Masihi nae, akisha 
tolewa mara maja apate zitukua dhambi za watu wangi, 


Google 


 WAHIBIRANIA 10 507 


eye, yu mbali na dhambi, atatokea mara ya pili kwa 
ao wamngojeao hata wapate wokofu. 

10 KWANI hiyo sharia, kwa kuwa ilikuwa na uvuli 
wa vitu vyema vijavyo, si sura khasa za vitu hivyo, kwa 
dhabihu zile zitolewazo daima kulla mwaka haviwezi 
milele kuwakamilisha hao wakurubiao. 2 Jee, hapo 
hazingekoma kutolewa, kwa sababu hao waabuduo waki- 
sha takaswa mara moja hawangekuwa na nia za kuta- 
mbua dhambi tena? 3 Lakini katika dhabihu hizo 
kuna ukumbusho wa dhambi kulla mwaka. 4 Kwani 
haviwezekani kwamba damu ya ng'ombe na mbuzi 
kuondoa dhambi. 5 Kwa ajili ya hayo, hapo angiapo 
katika ulimwengu asema, 

Dhabihu na vipawa yu MENA YA 
Illa ulinitengezea muwili ; 
6 Vipawa vizima vya kuteketezwa na sadaka kwa ajili 
a dhambi hukupendezewa nazo: 
7 Ndipo nikasema, Labeka, nsha kuja !—(katika kurasa 
za chuo nimeandikiwa) 
Kuyafanya uyatakayo wewe, Mwenyiezi Mngu. 
8 Alivyosema hapo nyuma, ya kwamba, Dhabihu na 
vipawa, na vipawa vizima vya kuteketezwa na sadaka 
kwa ajili ya dhambi, hukuzitaka wala hukupendezewa 
nazo (hizo zitolewazo katika sharia), 9 hapo ndipo 
aliponena, Labeka, nsha kuja, kuyafanya uyatakayo 
wewe. Aliondoa hilo la kwanza, illi kwamba alithubu- 
tishe hilo la pili. 10 Kwa ajili ya hayo matakwa 
akwe swiswi tumetakaswa, kwa ndia ya kutolewa 
wakwe huo muwili wa Jesu Masihi mara moja tuu. 
11 Tena na killa kuhani yuasimama kulla siku akifanya 
utumishi na kuzitoa dhabihu zizo hizo mara nyingi, 
ambazo popote haziwezi kuondoa madhambi: 12 illa 
ye ye akisha itoa dhabihu moja kwa ajili ya madhambi 
ata milele, akaketi upande wa mkono wa kuume wa 
Mwenyiezi Mngu; 13 tangu hapo akingoja hata adui 
Google 


508 = WAHIBIRANIA 10 


zakwe wawekwe wawe nta-za-nyayo tint ya maguu. 14 
Kwani kwa sadaka moja amewakamilisha hata milele 
hao waliotakaswa. 15 Roho Mtakatifu nae atushuhudia: 
kwaa baada ya kunena neno hili, 
16 Haya ndiyo maagano ntakayofanya nao 
Baada ya siku hizo, anena Bwana; 
Ntawapa sharia zangu katika myoyo yao, 
Tena ntaziandika katika nia zao; 
ndipo asemapo na neno hili, 
17 Dhambi zao na maasia yao sitayakumbuka tena 
baadae. 
18 Basi hapo ukiwapo msamaba wa hizi, hapana tena 
sadaka kwa ajili ya dhambi. 

19 Basi, ndugu zangu, kwa kuwa tuna uthubutifu 
wa kungia ndani ya pahali patakatifu katika damu ya 
Jesu, 20 kwa ndia ile aliyotuanzilizia, ndia iliyo 
mpya yenyi uhai, kwa ndia ya pazia, maana, muwili 
wakwe; 21 tena kwa kwwa tuna kuhani aliye mkuu 
juu ya nyumba ya ger kaya Mngu; 22 natukurubie 
na moyo wa kweli katika utimilifu wa imani, wenyi 
myoyo iliyonyunyizwa tuate nia mbaya, na miwili yetu 
kuoshwa kwa maji yaliyotakata: 23 natuyashike sana 
maungamo ya matumaini yetu yasitukute; kwa kuwa 
yeye aliyeahidi ni ibpareer a ha 24 na tujulianeni swiswi 
kwa swiswi na kuhimizana kwa mapenzi na kazi zilizo 
njema; 25 na tusiate kukutana pamoja swiswi kwa 
swiswi, tusiwe kama dasituri ya watu wengine ilivyo, 
lakini iwe kuonyana; kisha na kufanya zaidi sana kwa 
kadiri muonavyo siku hiyo kukurubia. 

26 Kwani tufanyapo dhambi makusudi baada ya 
kupokea ujuzi wa ile kweli, haisazwi kabisa dhabihu 
kwa ajili ya dhambi, 27 illa kuko kutezama kwa 
hukumu kwenyi utisho, na ukali wa moto utakaowala 
hao wapingao. 28 Yeye aikanyae sharia ya Musa, kwa 
neno la mashahidi wawili au watatu hufa pasipo kuhu- 


Google 


WAHIBIRANIA 11 509 


rumiwa: 29 jee, mwaonaje, inampasa adhabu ngapi 
kuu huyo aliyemkanyaga Mwana wa Mwenyiezi Mngu, 
. na kuihasibu ile damu ya maagano, ambayo alitakaswa 
kwayo, kuwa ni kitu dhaifu, tena amemfanyia ufidhuli 
huyo Roho wa neema? 30 kwani twamjua huyo aliye- 
nena, Mapatilizo ni yangu mimi, mimi ntali Na 
tena, Bwana atawahukumu waja wakwe. 31 Ni atiba 
la kutisha kuanguka katika mikono ya Mngu aliye hai. 

32 Illa zikumbukeni hizo siku zilizopita, ambazo, 
katika hizo, mkisha tiwa muwanga mlivumilia mashi- 
ndano makubwa ya maumivu; 33 huku, mkafanywa 
maangalizi kwa mashutumu na mateso; na huku, mkawa 
washirika pamoja na hao waliotendewa hivyo. 34 Kwa- 
ni mliumia myoyoni pamoja na hao waliokuwa katika 
vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa 
mali yenu, maana, mwajua ya kwamba nyinywi nafusi 
zenu mna mali mema kupita hayo, nayo hayana mwisho. 
85 Basi msiutupe uthubutifu wenu, ambao una ujira wa- 
kwe wa haki ulio mkuu. 36 Kwani mu wahitaji wa 
uvumilivu, illi kwamba mkisha yafanya ayatakayo Mwe- 
nyiezi Mngu, mpate ile ahadi. 

37 Kwani bado kitambo kidogo sana sana, 
Yeye ajae takuja, wala hatakawa. 
38 Illa mwenyi-haki wangu atakuwa hai kwa imani: 
Nae akisita, nafusi yangu haina furaha nae. 
39 Illa swiswi si katika hao wasitao na kupotea; lakini 
tu katika hao walio na imani hata tufikilie kuokoa 
nafusi zetu. 

11 BASI imani ni hicho kiyawekacho imara mambo 
hayo yaliyotumainiwa, ni huja ya kuyahakikisha mambo 
hayo yasiyoonekana. 2 Kwani kwa hiyo hao wazee 
wetu walishuhudiwa. 3 Kwa imani twafahamu ya 
kwamba hizo zamani ziliumbwa kwa neno la Mngu, 
hata hicho kionekanacho hakikufanywa katika vitu 
hivyo vilivyo wazi. 4 Kwa imani Habili alimpelekea 

Google 


510 “ WAHIBIRANIA 11 


Mwenyiezi Mngu dhabihu bora kuliko Kain, ambayo 
kwa ndia hiyo alishuhudiwa ya kwamba alikuwa mwe- 
nyi haki, Mwenyiezi Mngu akashuhudia juu ya vipawa . 
vyakwe: na kwa hiyo angawa amekufa anena hata sasa. 
5 Kwa imani Enokhu alitamishwa asije akaona mauti, 
nae hakuonekana, kwa kuwa Mwenyiezi Mngu alimta- 
misha: kwani mbele ya kutamishwa kwakwe alikuwa 
ameshuhudiwa kwamba alijipendekeza kwa Mwenyiezi 
Mngu: 6 illa pasipokuwa na imani hakuwezekani 
kujipendekeza kwakwe: kwani huyo amwendeae Mwe- 
nyiezi Mngu inampasa kuamini ya kwamba Yeye yupo, 
tena kwamba ndiye mpaji-wa-ujira wa hao wamtakao. 
7 Kwa imani Nuhu akisha onywa ni Mwenyiezi Mngu 
katika habari za mambo ambayo hayatasa onekana, kwa 
alivyomcha Mngu, akaunda safina apate kuokoa nyumba 
yakwe; ambayo kwa hiyo aliuhukumu ulimwengu kuwa 
umekosa, kisha akawa mrithi wa ile haki iliyo kwa ndia 
ya imani. 8 Kwa imani Iburahim alipoitwa akasikia, 
atoke ende pahali ambapo ndipo atakapopata kuwa 
urithi wakwe: nae akatoka akenda asitambue endapo. 
9 Kwa imani akawa mgeni katika nti ile ya ahadi, 
kama katika nti isiyokuwa yakwe, hali ya kuketi kati- 
ka mahema pamoja na Isaaka na Jakubu, waliokuwa 
warithi pamoja nae wa ahadi ileile: 10 kwanialikuwa 
 akiungojea huo mji wenyi misingi, ambao msimamizi 
wakwe na mwenyi kuubuni ni Mwenyiezi Mngu. 11 
Kwa imani hata Sara nafusi yakwe alipokea uwezo wa 
kuanziliza kizazi hapo alipokuwa amepita wakati wakwe, 
kwa alivyomuhasibia huyo aliyeahidi kuwa ni muami- 
nifu: 12 kwa ajili ya hayo tena wakazaliwa ni mmoja, 
nae alikuwa kama mfu, mfano wa nyota za mbingu kwa 
ungi, na kama ule mtanga ulio ufuoni mwa bahari, 
usiohasibika. 

13 Hawa wote wakafa katika imani, walikuwa hawa- 
jazipata zile ahadi, lakini walikuwa wameziona kwa 


Google 


WAHIBIRANIA 11 511 


mbali na kuzilaki, tena wakakubali ya kwamba waliku- 
wa wageni, wasafiri juu ya nti. 14 Kwani hao wasemao 
maneno kama hayo waonyesha wazi ya kwamba watafu- 
ta nti ambayo ni yao wenyewe. 15 Tena kwamba 
walikumbuka nti ile waliyotoka, wangekuwa na nafasi 
ya kurejea. 16 Illa sasa waitamani nti iliyo bora, nayo 
ni mbinguni: kwa ajili ya hayo Mwenyiezi Mngu ha- 
waonei haya, kuitwa Mngu wao: kwa kuwa amewate- 
ngezea mji. 

17 Kwa imani Iburahim alipoondwa, akamtoa Isaaka 
awe dhabihu: naam, yeye aliyezishika kwa furaha hizo 
ahadi alikuwa amtoa mwanawe mzaliwa mmoja tuu; 
18 yeye aliyeambiwa, Kizazi chako kitaitwa katika 
Isaaka: 19 akihasibu ya kwamba Mwenyiezi Mngu 
yuaweza kumuinua hata kumtoa kwa wafu; nae aka- 
mpata tena kutoka huko katika mfano. 20 Kwa imani 
Isaaka akawabarikia Jakubu na Esau, hata katika ma- 
mbo yatakayokuwa baadae. 21 Kwa imani Jakubu 
alipokuwa yuafa, akambarikia killa mmoja wa wana wa 
Jusufu; nae akaabudu akitegemea kitwa cha fimbo 
yakwe. 22 Kwa imani Jusufu alipokuwa amekurubia 
mwisho wakwe, akatoa habari ya kutoka kwao wana 
wa Isiraeli; akausia kwa ajili ya mifupa yakwe. 23 
Kwa imani Musa, alipozaliwa alifitwa myezi mitatu ni 
wazazi wakwe, kwa sababu waliona ya kwamba ni mtoto 
mzuri; nao hawakuchelea amri ya mfaume. 24 Kwa 
imani Musa, alipokuwa mtu mzima, akakataa kuitwa 
mwana wa binti Farao; 25 akashika afudhali kupati- 
kana ni maovu pamoja na hao waja wa Mwenyiezi Mngu, 
kuliko kuwa na furaha za dhambi kwa muda; 26 aka- 
hasibu kwamba kushutumiwa kwakwe huyo Masihi ni 
utajiri mkuu kuliko hazina za Misiri: kwani aliangalia 
kuufikilia ujira-wa-haki. 27 Kwa imani akatoka Misi- 
ri, asiche hasira ya mfaume: kwani alisitahamili kama 
amuonae huyo asiyeonekana. 28 Kwa imani akapisha 


Google 


512 WAHIBIRANIA 12 


Pasaka, na kule kunyunyizwa ile damu, illi kwamba 
huyo mwenyi kuwaangamiza wazaliwa-wa-kwanza asi- 
waguse wao. 29 Kwa imani walipita katikati ya bahari 
Nyekundu kama kwa ndia ya nti kavu: Wamisiri wa- 
lipojaribu kufanya vivyo wakafa maji. 30 Kwa imani 
makuta ya Jerikho yalianguka, baada ya kuzungukwa 
siku sabaa 31 Kwa imani Rakhabu, yule kahaba, 
hakuangamia pamoja na hao waliokuwa hawatii, maana, 
aliwakaribisha hao wapelelezi kwa amani. 32 Nami 
niseme nini tena? kwani wakati haungenitosha kuleta 
habari za Gideon, na za Baraka, na za Samson, na za 
Jefitha; za Daudi, na za Samweli, na za manabii: 33 
ambao kwa ndia ya imani walishinda miliki-za-wafau me, 
walitenda haki, walipata ahadi, walifunga makanwa ya 
masimba, 34 walizima nguvu za moto, waliokoka na 
makali ya upanga, kutoka katika unyonge walitiwa ngu- 
vu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza jeshi za 
wageni. 35 Wanawake walipokea wafu wao katika 
kufufuliwa: na wengine waliteswa kwa maovu wasiku- 
bali wokofu wao; illi kwamba wapate ufufuo ulio bora: 
36 wengine walikuwa na maondo ya dhihaka na mapigo, 
naam, na ya mafungo na kutiwa gerezani: 37 waliu- 
wawa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, 
waliuwawa kwa upanga; wakazunguka-zunguka waki- 
vaa ngovi za kondoo na ngovi za mbuzi; walikuwa 
wahitaji, walikuwa katika shida, walitendwa uovu 88 
(watu ambao ulimwengu haukusitahili kuwa nao), wali- 
kuwa wakizunguka-zunguka katika nyika, na katika 
milima, na katika mapango, na katika mashimo ya nti. 
39 Na hao wote wakishuhudiwa kwa ndia ya imani 
yao, hawakuipata ile ahadi, 40 kwa kuwa Mwenyiezi 
Mngu alikuwa ametangulia kutuwekea swiswi kitu 
kilicho bora kwa ajili yetu, illi kwamba wao pasipokuwa 
na swiswi wasikamilishwe, 

12 BASI na swiswi kwa sababu hii, kwa kuwa tume- 


Google 





WAHIBIRANIA 12 513 


zingirwa ni wingu kubwa la mashahidi jinsi hii, na 
tuweke kando Killa mzigo mzito, na hiyo dhambi 
iliyotuzinga swiswi kwa wepesi, na tupige mbio kwa 
uvumilivu kwa yale mashindano yaliyowekwa mbele 
yetu, 2 tukimtezama Jesu, mwenyi kuanziliza na 
mwenyi kutimiliza imani yetu, ambae kwa hiyo furaha 
iliyowekwa mbele yakwe akauvumilia huo msalaba, 
akaidharau hiyo aibu, kisha akaketi upande wa mkono 
wa kuume wa kiti-cha-enzi cha Mwenyiezi Mngu. 
8 Kwani mtafakarini sana huyo aliyeyavumilia mapi- 
ngamizi namna hii ya wenyi dhambi juu ya nafusi zao, 
illi kwamba msichoke, kwa kuzima myoyo nafusini 
mwenu. 4 Hamjapiga vita kwa kushindana na dhambi 
hata kumwaya damu: 5 nanywi mmeyasahau yale 
maonyo, yasemezanayo nanywi kama vile na wana, 

Mwanangu, usione kuwa ni kudogo kurudiwa kwa 

Bwana, 
Wala usizime moyo ukikaripiwa ni yeye; 
6 Kwani huyo ambae Bwana ampenda humrudi, 

Nae humpiga killa kijana amkubaliye. 
7 Ni kwa ajili ya kurudiwa kwenu mwavumilia; 
Mwenyiezi Mngu awatendea kama vijana; kwani ni 
kijana yupi asiyerudiwa ni babae? 8 Basi kwamba 
hamuna kurudiwa, na watu wote wameshiriki kurudiwa, 
hapo ndipo mmekuwa wana-wa-haramu, si wana-wa- 
halali. 9 Na hayo yote, tulikuwa na baba zetu za 
muwili kuturudi, naswi tuliwasitahi : jee, hatutajiweka 
afudhali sana tini yakwe yeye Baba wa roho zetu, tuwe 
hai? 10 Kwani wao kweli siku chache waliturudi 
kama walivyoona vyema wenyewe; illa yeye kwa 
kutufaa, tupate twaa sehemu ya utakatifu wakwe. 
11 Kulla adhabu wakati huu tulio nao haionekani kuwa 
ni ya furaha lakini ni ya majonzi : illa baadae huwaletea 
wao waliozoezwa nayo matunda ya jinsi ya amani, hayo 
nayo ni matunda ya haki. 12 Kwa ajili ya hayo 

Google k 


514 WAHIBIRANIA 12 


inyosheni ile mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza ; 
13 mkayafanyie maguu yenu ndia za kunyoka, illi 
kwamba hicho chenyi kiguu kisikoseshwe ndia, illa 
afudhali kipozwe. 

14 Tafutani kuwa na amani na watu wote, mkatafute 
na huo utakatifu ambao hapana mtu, akikosa kuwa nao, 
atakaemuona Bwana: 15 mkaangalie sana asiwe mtu 
kuipungukia ile neema ya Mwenyiezi Mngu; lisiwe 
shina la utungu kutepuza na kuwasumbua, na kwa ndia 
hiyo hao wangi kutiwa najisi; 16 asiwe hasharati au 
asiyemcha Mngu, kama Esau, ambae kwa chakula 
kimoja aliuza urithi wakwe wa mzaliwa-wa-kwanza, 
17 Kwani mwajua ya kwamba hata baadae alipotaka 
kuirithi ile baraka, alikatawa (kwani hakupaona pahali 
pa kutubia), ajapokuwa aliitafuta sana pamoja na 
matozi. 

18 Kwani hamkuufikilia ule mlima wa kuguswa; 
uliowaka moto, wala wingu jeusi, na kiza, na tufani, 
19 na kilio cha barughumu, na sauti ya maneno; 
ambayo hao walioisikia sauti hiyo walisihi kwamba 
lisiongezwe neno kwao: 20 kwani hawakuweza kusi- 
tahimili hilo lililoagizwa, Hata nyama akiugusa huo 
mlima, ni kuuwawa kwa mawe; 21 na hayo maanga- 
lio jinsi yalivyokuwa ya kutisha, hata Musa akasema, 
Nnangiwa ni oga na kitetemo: 22 lakini mmeufikilia 
mlima Zion, na mji wa Mngu aliye hai, Jerusalem 
ulio mbinguni, na jeshi za malaika alifu-alifu, 23 na 
mkutano mkuu wa watu wote nao ndio kanisa ya 
wazaliwa-wa-kwanza walioandikwa mbinguni, na Mngu 
Muamzi wa watu wote, na roho za watu wenyi haki 
waliokamilika, 24 na Jesu mwenyi kuleta maagano 
mapya, na damu ya kunyunyizwa, inenayo vyema 
kuliko ile ya Habili. 25 Angaliani msimkatae huyo 
anenae. Kwani ikiwa hawakupona wale waliomkataa 
aliyewaonya juu ya nti, zaidi sana swiswi hatutapona, 

Google 


WAHIBIRANIA 13 515 


tukimwepuka yeye atuonyae kutoka mbinguni: 26 
ambae sauti yakwe bapo iliitetemesha nti: illa sasa 
ameahidi, akisema, Hata sasa mara moja ntatezesha- 
tezesha si nti tuu lakini na mbingu pia. 27 Illa neno 
hili, Hata sasa mara moja, laweka wazi kutamishwa 
kwakwe vitu vile vilivyotezeshwa, kama vitu vilivyou- 
mbwa, illi kwamba vile visivyotezeshwa vikae. 28 Kwa 
ajili ya hayo naswi, tukipokea ufaume usiowezekana 
kutezeshwa, na tuwe na neema, ambayo kwa hiyo tupate 
msongezea Mwenyiezi Mngu ibada ai kada p, pe 
wa na unyenyekevu na kicho; 29 kwani Mwenyiezi 
ngu wetu ni moto ulao. 

13 HUO upendano wa ndugu na udumu. 2 Msisahau 
kuonyesha mapenzi kwa wageni: kwani kwa ndia hiyo 
wengine wamewakaribisha malaika nao hawakujua. 
3 Wakumbukeni hao waliofungwa, kama kufungwa 
pamoja nao; hao waliotendwa maovu kama mlivyo 
nyinywi nanywi katika muwili. 4 Ndoana ihishimiwe 
ni watu wote, malazi na yasiwe na uchafu: kwani 
mahasharati na uzinifu Mwenyiezi Mngu atawahuku- 
mia adhabu. 5 Msiwe na tabia ya kupenda mali; 
mtosheke kwa vitu hivyo mlivyo navyo: kwani yeye 
mwenyewe ansha sema, Mimi Ap Ua. Br kabisa 
wala sitakuata kabisa 6 Ndipo twasubutu swiswi 
kusema, 

Bwana ndiye anisaidiae ; sitachelea : 
Bin-adamu atanifanyia nini ? 

7 Wakumbukeni hao waliokuwa wakiwaongoza nyi- 
nywi, waliowambia hilo neno la Mwenyiezi Mngu; na 
kwa kuupeleleza sana huo mwisho wa maisha yao 
linganishani imani yenu na yao. 8 Jesu Masihi ni yeye 
huyo mmoja jana na leo, naam, na hata milele. 9 
Msipotezwe ni mafunzo aina nyengine-nyengine na ma- 
funzo mageni : kwani ni vizuri kwamba huo moyo utiwe 
nguvu kwa neema; si kwa vyakula, ambavyo hao walio- 


Google 


516 WAHIBIRANIA 13 


kuwa wakenda navyo sana havikuwapatia manufaa. 
10 Tuna madhabahu ambayo wale waingojeao ile hema 
hawana amri ya kula katika hayo. 11 Kwani nyama 
hao ambao damu yao yaletwa ndani ya pahali patakatifu 
ni huyo kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili 
vyao vyapigwa moto nde ya marago. 12 Kwaajili ya 
hayo Jesu nae, illi kwamba awatakase hao waja kwa 
ndia ya damu yakwe mwenyewe, alipatikana ni mateso 
nde ya lango. 13 Basi sasa na tutoke swiswi hata 
alipo yeye nde ya marago, tukitukua na shutumu lakwe. 
14 Kwani hapa hatuna mji utakaodumu, lakini twau- 
tafuta huo ujao. 15 Basi na tumpelekee Mwenyiezi 
Mngu dhabihu ya sifa daima kwa ndia yakwe yeye, 
maana, ni matunda ya midomo ilinganayo jina lakwe. 
16 Illa msisahau kutenda mema na kusharikana, kwani 
dhabihu namna hizi Mwenyiezi Mngu huzifurahia, 
17 Wasikizeni hao wawaongozao nyinywi, muwanye- 
nyekee: kwani wao waangaza mato kwa ajili ya roho 
zenu, kama watakaotoa hisabu; illi kwamba wapate 
kufanya hivyo pamoja na furaha, si kwa mauguzi. 
kwani hayo si yenyi kuwafaa nyinywi. 

18 Ombani kwa ajili yetu: kwani twaona hakika ya 
kwamba tuna nia nzuri, huku tukipenda kutumia kwa 
wema kulla kitu. 19 Nami nawahimiza zaidi sana 
kufanya hivyo, illi kwamba nipate rejezwa kwenu kwa 
upesi, 

20 Basi Mwenyiezi Mngu wa amani, yeye aliyemleta 
tena kutoka kwa wafu huyo Mtunga Mkuu wa kondoo, 
katika damu ya maagano ya milele, yeye Bwana wetu 
Jesu, 21 awafanye nyinywi muwe watimilifu katika 
killa kilicho chema, mpate yafanya ayatakayo yeye, 
akifanya ndani yenu hicho kipendezacho mbele yakwe, 
kwa ndia ya Jesu Masihi; ambae mbwakwe utukufu 
hata milele na milele. Amina. 


22 Illa nawahimiza nyinywi, ndugu zangu, mkatukue 


Google 





JAKUBU 1 517 


na hilo neno la maonyo: kwani nimewaandikia nyinywi 
kwa maneno machache. 23 Juani kwamba huyo 
ndugu yetu Timotheo ansha funguliwa; ambae ajapo 
upesi ntaonana nanywi pamoja nae. 

24 Nisalimiani hao wote wawaongozao nyinywi, na 
hao watakatifu wote. Hao walio wa Italian wawa- 
salimu. 

25 Neema na iwe nanywi nyote. Amina, 


WARAKA WA 
JAKUBU 


ULIO 
KATHOLIKE. 


1 JAKUBU, mtumwa wa Mngu na wa Bwana Jesu 
Masihi, waraka wangu huu uzifikilie kabila hizo kumi 
na mbili zilizo za Matawanyikano, Salamu. 

2 Ihasibuni kuwa ni furaha tupu, ndugu zangu, hapo 
KW katika majaribu aina nyengine-nyengine ; 
3 huku mkijua ya kwamba hayo maondo ya imani yenu 
huleta uvumilivu. 4 Huo uvumilivu na uwe na kazi 
yakwe timilifu, illi kwamba muwe muliotimia sana, tena 
wazima kabisa, msiopungukiwa ni lolote. 

5 Illa watu wa kwenu mmojawapo akiwa amepungu- 
kiwa ni hikima, namwombe Mngu awapae watu wote 
kwa ukarimu nae hasimangizi; nae atapawa. 6 Illa 
naombe kwa imani, asifanye tashuishi ya lolote : kwani 


Google 


518 JAKUBU 1 


eye afanyae tashuishi ni mfano wa wimbi la babari 
Kaa hawaa ni upepo na kutupwa-tupwa. 7 
Kwani bin-Adamu huyo nasidhani ya kwamba atapata 
chochote kwa Bwana; 8 mtu mwenyi mashauri 
mawili, asiyetua katika ndia zakwe zote. 

9 Illa ndugu aliye mnyonge, najisifu katika kukuzwa 
kwakwe; 10 na huyo tajiri, katika kutwezwa kwakwe: 
kwa kuwa kama vile ua la nyasi ndivyo atakavyoondoka. 
11 Kwani hilo jua lapaa pamoja na upepo uteketezao, 
na kuzikausha hizo nyasi; na ua lakwe huanguka, na 
uzuri wa umbo lakwe hupotea; na tajiri atasinyaa vivyo 
hivyo katika miendo yakwe. 

12 Ana heri mtu huyo avumiliae kujaribiwa: kwa 
kuwa akisha hakikishwa atapata taji ya uhai, ambayo 
Bwana aliwaahidia hao wampendao. 13 Mtu ajaribi- 
wapo nasiseme, Najaribiwa ni Mwenyiezi Mngu : kwani 
Mwenyiezi Mngu hawezi kujaribiwa ni maovu, nae 
mwenyewe hamjaribu mtu awae yote: 14 illa killa mtu 
hujaribiwa akivutwa na kudanganywa ni shauku zakwe 
mwenyewe. 15 Kisha hiyo shauku ikisha tunga mimba 
huzaa dhambi: na hiyo dhambi ikisha komaa huleta 
mauti. 16 Msipotezwe, ndugu zangu niwapendao sana. 
17 Killa kipawa chema na killa karama iliyo kamilifu 
hutoka juu, hushuka tini kutoka kwakwe yeye Baba wa 
nuru, ambae kwakwe hapana mageule wala uvuli ule- 
twao kwa kugeuka. 18 Kwa kupenda kwakwe mwe- 
nyewe ametuzaa kwa neno la kweli, tupate kuwa 
swiswi kama malimbuko ya viumbe vyakwe. 

19 Ndugu zangu niwapendao sana, mwajua neno hili. 
Killa bin-Adamu nawe mwepesi wa kusikia, mpole wa 
kunena, mvumilivu wa hasira: 20 kwani hasira ya mtu 
haitendi haki ya Mwenyiezi Mngu. 21 Kwa ajili ya 
hayo, kwa kuweka kando uchafu wote na ungi wa maovu, 
kapokeeni kwa upole dile neno lililotuliwa, ambalo la- 
weza kuziokoa nafusi zenu, 22 Ila muwe watendaji 


Google 


JAKUBU 2 519 


wa neno, si wasikizi tuu, na kuzidanganya nafusi zenu 
wenyewe. 23 Kwa kuwa mtu awae yote akiwa ni 
msikizi wa neno wala si mtendaji, huyo ni mfano wa 
mtu auangaliae uso wakwe, aliovyaliwa nao, katika kioo: 
24 kwani aiangalia nafusi yakwe mwenyewe, kisha 
akenda zakwe, mara husahau jinsi alivyojiona, 25 
yeye atunguliae katika sharia kamilifu, hiyo ya uhuru, 
na kudumu vivyo, nae si msikizi msahaulivu, lakini 
mtendaji wa ile kazi, huyo atakuwa na baraka katika 
kufanya kazi kwakwe. 26 Mtu akijidhania kuwa ni 
mchaji-wa-Mngu, nae hafungi ulimi wakwe kwa lijamu 
lakini adanganya moyo wakwe, mtu huyo uchaji-wa- 
Mngu wakwe ni bure. 27 Uchaji-wa-Mngu sati usio 
najisi mbele ya Mwenyiezi Mngu Baba ni huu, kuwe- 
ndea hao wasio na baba na hao wajane waliofiliwa katika 
mateso yao, na kuilinda nafusi yakwe na dunia isiwe na 
taka. 

2 NDUGU zangu, msiwe nayo imani ya Bwana wetu 
Jesu Masihi nae ndiye Bwana wa utukufu, katika upe- 
ndeleo. 2 Kwani atakapongia msikitini mwenu mtu 
aliyevaa pete ya dhahabu, mwenyi uvao ulio wa shani, 
kisha akangia masikini aliye na uvao wa kinyonge; 3 
nanywi humwangalia huyo avaae ule uvao ulio wa 
shani, na kumwambia, Keti wewe hapa pabali pazuri; 
kisha mkamwambia huyo masikini, Simama wewe pale, 
au keti maguuni pangu; 4 jee, hamfanyi wasiwasi 
nafusini mwenu, nanywi mmekuwa waamzi wenyi maazo 
maovu? 5 Sikizani, ndugu zangu niwapendao sana; 
jee, Mwenyiezi Mngu hakuwataua hao walio masikini wa 
dunia, wawe matajiri wa imani, tena wawe warithi wa 
ufaume huo aliowaahidia hao wampendao? 6 Illa 
nyinywi munamvundia hishima huyo masikini. Jee, 
hao matajiri hawawaonei nyinywi, nao wenyewe kuwa- 
vuta nyinywi hata kufikilia viti-vya-hukumu? 7 Jee, 
hawalitukani jina lile zuri mliloitwa nyinywi? 8 Na 

Google 


520 JAKUBU 2 


haya yote, mkiitimiza ile sharia ya kifaume, sawasawa 
na maandiko, Mpende mwenzio kama upendavyo nafusi 
yako, mwafanya vyema: 9 illa mkiwa na mapendeleo, 
mwafanya dhambi, na kushuhudiwa ni sharia kuwa mu 
wakosa. 10 Kwani mtu awae yote atakaeitunza sharia 
yote, illa akakunguwaa katika neno moja, amekuwa 
mwenyi kuhasibiwa makosa ya yote. 11 Kwani yeye 
aliyesema, Usizini, tena alisema, Usiue. Basi ikiwa 
wewe huzini illa waua, umekuwa mhalifu wa sharia. 
12 Nenani vivyo na kufanya pia vivyo kama watu 
watakaohukumiwa kwa ndia ya sharia ya uhuru. 13 
Kwani hukumu haina huruma kwa huyo asiye huruma: 
huruma hujitukuza juu ya hukumu. 

14 Yafaa nini ndugu zangu, ikiwa mtu kusema ana 
imani, nae vitendo jaag jee, imani hiyo yaweza 
kumuokoa? 15 Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu 
mwanamke ni tuputupu, na kupungukiwa ni vyakula 
vya kumtosha, 16 na mtu wa kwenu kuwambia, 
Nendani zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba; 
illa hawapi vile vitu vya muwili vihitajiwavyo; yafaa 
nini? 17 Ni vivyo hivyo, imani isiyokuwa na vitendo 
imekufa katika nafusi yakwe. 18 Lakini mtu atasema, 
Wewe una imani, na mimi nna vitendo: nionyesha 
imani yako pasipo vitendo vyako, nami takuonyesha 
imani kwa vitendo vyangu. 19 Wewe waamini ya 
kwamba Mwenyiezi Mngu ni Mmoja; wafanya vyema: 
wale mashaitani nao waamini na kusisimka. 20 Illa 
wataka kujua, ewe bin-Adamu usiye kitu, ya kwamba 
imani pasipokuwa na vitendo nitasa? 21 Jee, Ibura- 
him huyo babaetu hakuhasibiwa kuwa na haki kwa 
ndia ya vitendo, hapo alipomtoa Isaaka mwanawe juu 
ya madhabahu? 22 Mwaona ya kwamba imani ilite- 
nda pamoja na vitendo vyakwe, na katika vile vitendo 
hiyo imani ilikamilishwa; 23 kisha yalitimizwa yale 
maandiko yasemayo, Iburahim nae aliamini kwa 


Google 


JAKUBU 8 521 


Mwenyiezi Mngu, nayo ilihasibiwa kwakwe kuwa ni 
haki; nae aliitwa rafiki ya Mngu. 24 Mwaona ya 
kwamba bin-Adamu huhasibiwa kuwa na haki kwa ndia 
ya vitendo, si kwa ndia ya imani peke yakwe. 25 Jee, 
Rakhabu huyo kahaba nae hakuhasibiwa kuwa na haki 
kwa ndia ya vitendo mfano uleule, kwa alivyowakaribi- 
sha hao wajumbe, na kuwatoa nde wende kwa ndia 
aia apk 26 Kwani kama huu muwili pasipokuwa 
na roho umekufa, na imani pasipokuwa na vitendo ime- 
kufa vivyo hivyo. 

3 MSIWE walimu wangi, ndugu zangu, mkijua ya 
kwamba tutahukumiwa kwa hukumu nzito zaidi. 2 
Kwani sote twakunguwaa katika mambo mangi. Mtu 
asiyekunguwaa katika neno, huyo ni mtu mtimilifu, 
awezae kuuzuia kwa lijamu na muwili wakwe mzima. 
3 Basi tukitia lijamu za farasi katika makanwa yao, 
kwamba watusikie swiswi, twauzungusha na muwili wao 
mzima. 4 Hizo marikabu nazo, zijapokuwa kubwa 
jinsi hiyo na kupelekwa mbele ni upepo mkali, zazungu- 
shwa ni sukani ndogo sana, popote yatakapo makusudi 
yakwe huyo aongozae ndia. 5 Ni vivyo hivyo huu 
ulimi nao ni kia kidogo, nao hujisifu kwa mambo ma- 
kuu. Angaliani, jinsi zilivyo nyingi kuni zilizowash- 
wa kwa moto mdogo! 6 Huu ulimi nao ni moto: 
dunia ya uovu katika via vyetu ni huo ulimi, ndio 
uutiao mawaa muwili mzima, na kufanya mazunguko ya 
uumbaji kuwaka moto, nao huwashwa moto ni jahanamu. 
7 Kwani killa aina ya nyama na ya nyuni, na ya nyama 
watambaao, na ya vitu vilivyo baharini, huzoezwa, tena 
imekwisha zoezwa ni wana-Adamu: 8 illa huo ulimi 
hapana bin-Adamu hata mmoja awezae kuuzoeza; ni 
uovu usiotulia, umejaa tele ushungu uuao. 9 Kwa huo 
twambarikia Bwana yeye Baba; na kwa huo twawaapi- 
za wana-Adamu waliofanywa katika mfano wa Mngu: 
10 wa e maa hilo moja hutoka baraka na laana. 

OOIE 


522 JAKUBU 4 


Ndugu zangu, mambo hayo hayapasi kuwa hivyo. 11 
Jee, fito la maji hutoa katika iito hilo moja maji ya 
baridi na magumu? 12 Jee, ndugu zangu, mtini 
waweza kuzaa mazeituni, au mzabibu kuzaa tini? wala 
maji ya munyu hayawezi kutoa maji ya baridi. 

13 N nani aliye mwenyi hikima na mwenyi fahamu 
kati yenu? naonyeshe kazi zakwe, kwa mwendo wakwe 
mzuri katika upole wa hikima. 14 Illa mkiwa na wivu 
mkali na mashindano myoyoni mwenu, msijisifu, wala 
msinene uongo juu ya ile kweli. 15 Hikima hiisiyo ile 
ishukayo kutoka juu, lakini ni ya nti, tena ni ya tabia 
ya nafusi, tena ni ya mashaitani. 16 Kwani hapo uli- 

wivu na mashindano, ndipo yalipo matata na kulla 

azi ya aibu. 17 Illa hikima ile itokayo juu mwanzo 
ni safi, kisha ni ya amani, yenyi ihisani, nyanana, yenyi 
kujawa ni rehema na matunda mema, haina utesi, haina 
unafiki. 18 Na tunda la haki limepandwa katika 
amani kwa wale wafanyao amani. 

4 VYATOKAPI vita, na utesi watokapi, vilivyo 
kati yenu? Jee, si hapo katika anasa zenu zifanyazo 
vita ndani ya via vyenu? 2 Mwatamani, nanywi 
hamuna kitu ; mwaua, tena mwafanya uhasidi, nanywi 
hamuwezi kupata : mwafanya utesi, mwapigana ; nanywi 
hamuna kitu, kwa kuwa hamuombi. 3 Mwaomba 
nanywi hamupati, kwa sababu mwaomba vibaya, illi 
kwamba mpate vitumia katika anasa zenu. 4 Enywi 
wazinifu, jee, hamjui ya kwamba urafiki wa dunia ni 
uadui wa Mwenyiezi Mngu? Basi huyo atakae kuwa 
rafiki ya dunia, ajifanya kuwa adui wa Mwenyiezi Mngu. 
5 Auje, mwadhani ya kwamba hayo maandiko yanena 
pasi sababu ? Jee, hiyo roho aliyoileta iketi ndani yetu 
yatamani kufikilia husuda? 6 Illa atupa neema kubwa 
zaidi. Kwa ajili ya hayo maandiko yasema, Mwenyiezi 
Mngu awapinga wenyi unyeti, illa awapa wanipa siha kau 
neema. 7 Basi mnyenyekeeni Mwenyiezi Mngu; illa 


Google 


JAKUBU 5 528 


Shaitani mpingeni, nae atawakimbia. 8 Mkurubieni 
Mwenyiezi Mngu, nae atawakurubia nyinywi. Itaka- 
seni mikono yenu, enywi wenyi dhambi; mkaisafishe 
myoyo yenu, enywi wenyi mashauri mawili. 9 Mjione 
wenyewe kuwa na mashaka, mkasikitike, na kulia: ku- 
teka kwenu kugeuzwe kuwa kusikitika, na furaha yenu 
iwe hamu. 10 Jitwezeni wenyewe mbele ya Bwana, 
nae atawakuza nyinywi. 

11 Msisingiziane, ndugu zangu. Amsingiziae ndu- 
guye, au kumhukumu nduguye, aisingizia sharia, na 
kuihukumu sharia; illa ikiwa waihukumu sharia, hu 
mtendaji-wa-sharia, lakini umekuwa muamzi. 12 
Mmoja ndiye mpaji-wa-sharia, nae ndiye mwamuzi, ni 
yeye awezae kuokoa na kuangamiza : illa wewe u nani 
umhukumuye mwenzio ? 

13 Haya basi sasa, nyinywi msemao, Leo au kesho 
tutangia mji huu, na kuketi humo mwaka mzima, na 
kufanya biashara na kupata faida: 14 nanywi hamta- 
mbui vitakavyokuwa kesho. Uhai wenu ni kitu gani? 
Kwani nyinywi mu shimali, lionekanalo muda mcha- 
che, kisha latoweka. 15 Badala ya kusema nyinywi, 
Bwana akipenda, tutakuwa hai swiswi, na kufanya hivi 
na hivi. 16 Illa sasa mwajisifu katika kunyeta kwenu: 
kujisifu kote namna hii ni kuovu. 17 Basi ajuae kufa- 
nya mema nae hafanyi, kwakwe yeye ni dhambi. 

5 HAYA basi sasa, enywi matajiri, liani, mkapige 
kelele kwa sababu ya mashaka yenu yajayo juu yenu. 2 
Hayo mali yenu yamekwisha oza, na nguo zenu zimeli- 
wa ni nondo. 3 Dhahabu yenu na fedha yenu zimen- 
gia kutu; na kutu zakwe zitakuwa ushuhuda kwenu, 
nazo zitakula nyama zenu kama moto. Mmejiwekea 
akiba katika siku za mwisho. 4 Huo ndio, ujira wa 
wafanyao kazi waliovuna vitu vyenu vya mashamba, 
uliozuiwa ni nyinywi kwa kunyang'anya, wapiga kelele : 
na vilio vya hao waliovuna vimengia masikioni mwa 


Google 


524 JAKUBU 5 


Bwana wa Sabaothu. 5 Mmetafuna raha juu ya nti, 
na kuishi kwa anasa; mmefuga myoyo katika siku ya 
kutinda. 6 Mmemlaumu na kumuua mwenyi haki: 
hapingani nanywi. 
Basi vumiliani, ndugu zangu, hata kuja kwakwe 
Bwana. Huyo ndiye, mkulima ayangojea mazao ya nti 
aliyo ya thamani, avumilia kwa ajili yakwe, hata yata- 
EAR n mvua ya kwanza na ya mwisho. 8 Nanywi 
vumiliani ; thubutishani myoyo yenu: kwa kuwa ku- 
mekurubia kuja kwakwe Bwana. 9 Msinung'unikiane 
nyinywi kwa nyinywi, enywi ndugu zangu, illi kwamba 
msihukumiwe : huyo ndiye, muamzi amesimama mbele 
a milango. 10 Hao manabii walionena katika jina la 
apa watwaeni, ndugu zangu, wawe picha ya kupa- 
tikana ni maovu naya uvumilivu. 11 Hao ndio, twa- 
waona kuwa wa heri waliovumilia : mmesikia habari ya 
uvumilivu wa Ayubu, tena mmeona mwisho wa Bwana, 
ya kwamba Bwana ni mwenyi kujaa rehema na mwenyi 
uruma. 

12 Iila zaidi ya yote, ndugu zangu, msiape, kwa 
mbingu, wala kwa nti, wala kwa kiapo chengine kiwa- 
cho chote: illa ndio yenu na iwe ndio, na sio yenu sio; 
illi kwamba msianguke tini ya hukumu. 

13 Jee, mtu wa kwenu amepatikana ni maovu? nao- 
mbe Mngu. Ana moyo wa kutangamka? Naimbe 
nyimbo. 14 Mtu wa kwenu ameugua? nawaite hao 
wazee wa kanisa waje kwakwe; nawaombe Mngu juu 
yakwe, na kumpaka mafuta katika jina la Bwana: 15 
na kule kuomba kwa imani kutamuokoa huyo aliye 
mnyonge, na Bwana atamuinua; kana kwamba amefanya 
dhambi, atasamehewa. 16 Basi ungamanani dhambi 
zenu nyinywi kwa nyinywi, mkaombeeni nyinywi kwa 
nyinywi, mpate pozwa. Kuomba kwakwe mtu mwenyi 
haki kwafaa sana katika- kutenda kwakwe. 17 Elija 
alikuwa bin-Adamu tabia moja na swiswi, nae akaomba 


Google 


I. PETERO 1 525 


Mngu kwamba mvua isinye; na mvua haikunya juu ya 
nti muda wa myaka mitatu na miezi sita. 18 Kisha 
akaomba tena; na mbingu zikaleta mvua, na hiyo nti 
ikazaa mazao yakwe. 

19 Ndugu zangu, mtu wa kwenu akipotea na kuiata 
ile kweli, na mwengine akamrejeza; 20 najue ya kwa- 
mba huyo amrejezae mwenyi dhambi atoke katika 
madanganyo ya ndia yakwe, ataokoa nafusi ya mtu na 
mauti na kufinika ungi wa dhambi. 


WARAKA WA 
PETERO 


ULIO 
KATHOLIKE WA KWANZA. 


) PETERO, mtume wa Jesu Masihi, waraka wangu 
huu uwafikilie hao wateule wa Matawanyikano waketio 
ugenini katika Ponto, na Galatia, na Kapadokia, na Asia 
na Bithunia, 2 kama alivyotangulia kuwajua Mngu 
Baba, katika utakaso wa Roho, hata kwa kutii, na kwa 
kunyunyizwa damu ya Jesu Masihi: Neema na iwe 
kwenu na amani iongee. 

3 Nashukuriwe Mwenyiezi Mngu Baba wa Bwana 
wetu Jesu Masihi, ambae katika rehema zakwe kuu, 
ametuzaa swiswi mara ya pili kwa ndia ya kufufuliwa 
kwakwe Jesu Masihi kutoka kwa wafu, hata tupato 
matumaini yaliyo hai, 4 na urithi usioharibika, usio na 


Google 


526 I. PETERO 1 


uchafu, usiosinyaa, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu 
nyinywi, 5 mlindwao ni uwezo wa ne de kwa ndia ya 
imani hata kuufikilia wokofu ulio tayari kufunuliwa wa- 
kati wa mwisho. 6 Mwafurahi sana katika mambo hayo, 
ijapokuwa sasa muda mchache, ikiwa yapasa, mmehuzu- 
nishwa katika majaribu aina nyingi, 7 illi kwamba ku- 
ondwa kwakwe imani yenu, ambako kuna thamani kuu 
kuliko dhahabu ipoteayo ijapokuwa imeondwa kwa ndia 
ya moto, kuonekane kuifikilia sifa na utukufu na hishima 
katika kufunuliwa kwakwe Jesu Masihi: 8 ambae, 
mwampenda na ingawa hamkumuona; ambae, na ingawa 
hamumuoni sasa, mwaamini kwakwe, na kufurahi sana, 
na furaha isiyoneneka, iliyojawa ni utukufu: 9 mkipata 
kule kukamilika kwakwe imani yenu, maana, ni wokofu 
wa nafusi. 10 Katika habari ya wokofu huo manabii 
waliuliza-uliza na kutafuta-tafuta sana, ambao walitabiri 
habari ya ile neema mtakayopata: 11 wakitafuta ni 
wakati upi, tena ni wakati namna gani, ulioonywa ni 
Roho ya Masihi iliyokuwa ndani yao, alipotangulia 
kuyashuhudia hayo mateso atakayoyapata Masihi, na 
huo utukufu utakaokuwako baadae. 12 Ambao ilifu- 
nuliwa kwao, ya kwamba, si kwa ajili yao wenyewe illa 
kwa ajili yenu nyinywi, walitumika katika mambo hayo, 
ambayo sasa yamehubiriwa kwenu kwa ndia ya hao 
waliowahubiri nvinywi ile habari njema katika Roho 
Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni, mambo ambayo 
malaika watamani kutungulia ndani yakwe. 

13 Kwa ajili ya hayo, hali mmefunga vyuno vya nia 
zenu, iwani na akili zenu, mkaweke matumaini yenu 
kamili juu ya ile neema mtakayoletewa katika kufunu- 
liwa kwakwe Jesu Masihi; 14 kama watoto wenyi ku- 
sikia msijifananishe na shauku zenu za kwanza, zile za 
ujinga wenu: 15 lakini kama huyo aliyewaita alivyo 
mtakatifu, nanywi iwani watakatifu katika mambo yote 
ya maisha yenu; 16 kwa kuwa imeandikwa, Mtakuwa 


Google 


IL PETERO 2 527 


watakatifu ; kwa kuwa mimi ni mtakatifu. 17 Na inga- 
wa mwamlingana yeye kama ndiye Baba, ambae ni mwe- 
nyi kuhukumu killa mtu sawasawa na kazi yakwe pasi- 
apena na upendeleo, kaishini maisha yenu ya ugenini 
atika hofu: 18 hali ya kujua ya kwamba mlikombo- 

zwa, 81 kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dha- 
habu, kuyatoka maisha yenu ya ghururi mliyopata kwa 
babu zenu; 19 illa mmekombozwa kwa damu ya tha- 
mani, kama ya kijana-cha-kondoo kisicho na mawaa, 
kisicho na kipaku, maana, ni damu ya Masihi; 20 ali- 
yetangulia kujulikana kweli kabula haijapigwa msingi 
dunia, illa alifunuliwa mwisho wa majira kwa ajili yenu, 
21 nyinywi ambao kwa ndia yakwe yeye mmekuwa we- 
nyi kuamini kwakwe Mngu, aliyemfufua kumtoa kwa 
wafu na kumpa utukufu a aek imani yenu na matuma- 
ini yenu viwe kwa Mngu. 22 Mkisha zitakasa nafusi 
zenu katika kuitii ile kweli kuyafikilia mapendo-ya-ndu- 
gu yasiyo na kinyume, basi pendanani sana kwa moyo: 
23 mmezaliwa mara ya pili si kwa kutoka kwa mbeyu 
iozayo, lakini ni ile isiyooza, kwa ndia ya neno la Mngu 
lililo na uhai na kudumu. 24 Kwani 

Viwiliwili vyote ni kama nyasi, 

Na utukufu wakwe wote ni kama ua la nyasi. 

Nyasi hukauka, na ua lakwe huanguka: 

25 Illa nenola Bwana hukaa hata milele. 

Na hilo ni lile neno la habari njema lililohubiriwa 
kwenu nyinywi. 

2 BASI kwa kuweka kwenu mbali uovu wote, na 
hila yote, na unafiki, na husuda, na masingizio yote, 2 
kama vijana vichanga vilivyozaliwa sasa katamanini sana 

ale maziwa ya akili yasiyo na ila, illi kwamba mpate 
kuba kwa hayo hata kuufikia wokofu; 3 ikiwa mme- 
onda ya kwamba Bwana ni mwenyi ihisani: 4 ambae 
mkimwendea yeye, jiwe lililo na uhai, lenyi kukanwa 
kweli ni wana-Adamu, illa kwa Mngu ni teule, tukufu, 


Google 


528 I. PETERO 2 


5 nanywi kama mawe yaliyo na uhai, mmejengwa muwe 
nyumba ya roho, hata muwe ukuhani mtakatifu, mkatoe 
dhabihu za roho, zikubaliwazo kwa Mngu kwa ndia ya 
Jesu Masihi. 6 Kwa kuwa neno hii limo katika 
maandiko, 
Hilo ndilo, naweka katika Zion jiwe kuu la pe- 
mbe, teule, tukufu : 
Nae aaminiye kwakwe hatatahayari. 
7 Basi ule utukufu ni wenu nyinywi muaminio : 
illa kwa hao wasioamini, 
Jiwe walilolikataa wajenzi, 
Limekuwa ndicho kitwa cha pembe ; 
8 tena, 
Jiwe la makunguwazo, na mwamba wa kukungu- 
waza; 
wakunguwaao kwa lile neno, maana, hawalitii : nao wali- 
wekwa walifikilie jambo hilo. 9 Illa nyinywi mu kiza- 
zi cha kutauliwa, ukuhani wa kifaume, taifa takatifu, 
waja wa miliki ya Mngu, hata mweke wazi wema uliote- 
ngeka wakwe yeye aliyewaita mtoke kizani mungie 
katika nuru zakwe zilizo za ajabu: 10 nyinywi ambao 
hapo kwanza hamkuwa waja kamwe, illa sasa mu waja 
wa Mngu; ambao hamkuwa wenyi kurehemewa, illa sasa 
mmekwisha rehemewa. 

11 Wapenzi wangu, nataka kwenu mlivyo wageni na 
wasafiri, kajiepusheni na shauku za muwili, ambazu 
zapingana na nafusi; 12 mkawe na mwendo mzuri 
mbele ya watu wa hizo Taifa; illi kwamba katika neno 
hilo ambalo wawasingizia nyinywi kama mu watendaji- 
wa-uovu, iwe wao, kwa sababu ya vitendo vyenu vizuri 
wavionavyo, kumtukuza Mwenyiezi Mngu katika siku ya 
kuangaliwa. 

13 Jiwekeni kwa ajili ya Bwana tini ya killa amri 
iliyowekwa ni bin-Adamu : kwamba ni tini ya mfaume, 
kama ndiye mkuu; 14 au kwamba ni tini ya maliwali, 


Google 


I. PETERO 3 529 


kama ndio waliotumwa ni yeye kwa mapatilizo ya wa- 
tendaji-wa-uovu, na kwa sifa ya watendaji-wa-wema. 15 
Kwa Aka ndivyo yalivyo mapenzi ya Mwenyiezi Mngu, 
kwamba kwa kutenda wema mpate kuunyamazisha huo 
ujinga wa wana-Adamu wasio na akili: 16 kama mu 
huru, illa si wenyi kutumia uhuru wenu kama kifiniko 
cha uovu, lakini ni kama watumwa wa Mngu. 17 
Wahishimuni watu wote. Upendeni huo udugu. Mche- 
ni Mn Mhishimuni mfaume. 

18 Enywi watumishi wa nyumbani, jiwekeni tini ya 
bwana zenu kwa hofu ipasayo; si tini ya hao walio wema 
na wenyi upole tuu, lakini natini ya hao wakalipia. 19 
Kwani jambo hili ni jema sana, ikiwa mtu kwa nia ile- 
keayo kwa Mngu kupata majonzi, kwa kupatikana ni 
mateso yasiyo haki. 20 Kwani, ikiwa mfanyapo dha- 
mbi mwapigwa makofi nanywi mwavumilia, mtapata 
sifa gani ? lakini mfanyapo mema, ikiwa kupatikana ni 
mateso, nanywi mwavumilia, jambo hili ni jema sana 
kwa Mngu. 21 Kwani mliitiwa jambo hilo: kwa kuwa 
Masihi nae alipatikana ni mateso kwa ajili yenu, akiwa- 
atia kielelezo, illi kwamba mzifuate nyayo zakwe: 22 
ambae hakufanya dhambi, wala haikupatikana hila ka- 
nwani mwakwe: 23 ambae, alipotukanwa yeye haku- 
jibu matukano; alipopatikana ni mateso hakutoa maka- 
mio ; illa akajitegemeza kwakwe yeye aamuae kwa haki: 
24 ambae yeye nafusi yakwe akazitukua dhambi zetu 
katika muwili wakwe juu ya Mti, illi kwamba swiswi 
hali tumesha kufa kwa hizo dhambi, tuwe hai kwa haki; 
ambae, kwa mapigo yakwe mlipozwa. 25 Kwani mliku- 
wa mwapotea kama kondoo; lakini sasa mmerejea kwa 
huyo Mtunga wa nafusi zenu, nae ndiye Mwangalizi wa 

3 NI vivyo hivyo, enywi wanawake, jiwekeni nafusi 
zenu tini ya waume wenu wenyewe; illi kwamba, 
ikiwa wengine wako wasiolitii hilo neno, wapatikane 


Google 


530 I. PETERO 3 


kwa ndia ya miendo ya hao wake wao, pasipokuwa 
na lile neno; 2 wakiutunza kwa mato yao ule mwendo 
wenu ulio safi, ulio wa hofu. 3 Ambao, kujipamba 
kwenu kusiwe kule kujipamba kwa nde kwa kusonga 
nywele, na kuvaa vyombo vya dhahabu, au kujivika 
nguo; 4 lakini na kuwe mtu aliyefitamana wa moyoni, 
katika mavao hayo yasiyoharibika, maana, ni yale ya 
roho ya upole na utulivu, roho ambayo mbele ya Mwe- 
nyiezi Mngu ina thamani kuu. 5 Kwani hao wanawake 
watakatifu nao hapo kale, hao waliotumaini kwa Mngu, 
ndivyo walivyozipamba nafusi zao, na kunyenyekea kwa 
waume wao wenyewe: 6 kama Sara alivyomtii Ibura- 
him, akimwita bwana: nanywi mu watoto wakwe huyo, 
“mkifanya yaliyo mema, nanywi hamutishwi ni kituko 
kiwacho chote. 

7 Nanywi waume, ni vivyo hivyo, ketini na wake 
wenu sawasawa na kujua kwenu, kwa kumpa mwanamke 
hishima impasayo, kama chombo kilicho kinyonge zaidi 
ya nyinywi, tena kama mlivyokuwa warithi pamoja wa 
neema ya uhai; illi kwamba kuomba kwenu kusizuiliwe. 

8 La mwisho ni hili, iwani na nia mfano mmoja nyote, 
wenyi kuhurumiana kwa upole, na wenyi kupendana ka- 
ma ndugu, na wenyi huruma za ndani, na wenyi myoyo 
ya unyenyekevu: 9 si wenyi kulipana uovu kwa uovu, 
au matukano kwa matukano; lakini ni kinyume cha 
hayo mbarikiane; kwa kuwa ndilo mliloitiwa, illi kwa- 
mba mrithi baraka. 10 Kwani, 

Yeye atakaeupenda uhai, 

Na kuona siku zilizo njema, 

Nauzuie ulimi wakwe na uovu, 

Na midomo yakwe nayo na kule kusema kwa hila; 
11 Najiepue na uovu, afanye ambalo ni jema; 

Natafute amani, na kuiandama mbio. 


12 me wa, mato ya Bwana ya juu yao watendao 
R ? 





Google 


I. PETERO 4 531 


Na masikio yakwe yalekea maombi yao: 
Illa uso wa Bwana ni juu ya hao watendao uovu. 

13 Nae n nani atakaewafanyia viovu, mkiwa wenyi 
bidii kwa yaliyo mema? 14 Lakini ikiwa mwateswa 
'nanywi kwa ajili ya haki, mu wenyi heri: illa msiche 
kutisha kwao, wala msifazaike; 15 illa mtakaseni yeye 
Masihi myoyoni mwenu, kama ndiye Bwana: jiandali - 
eni kulla siku kumjibu kulla mtu awaulizae nyinywi na 
kuonyesha huja ya yale matumaini mliyo nayo, lakini 
Janyam oja na upole na hofu: 16 wenyi nia 
njema; illi kwamba katika neno hilo ambalo mwasi- 
ngiziwa watabayarishwe hao waufanyiao ufidhuli huo 
mwendo wenu mwema ulio katika Masihi. 17 Kwani 
ni vyema zaidi, kuteswa kwa sababu ya mlivyotenda 
mema kuliko kwa sababu ya mlivyotenda maovu, ikiwa 
ndivyo yatakavyo mapenzi ya Aaaa Mngu. 18 
Kwa kuwa Masihi nae aliteswa mara moja kwa ajili ya 
dhambi, maana, mwenyi haki kwa ajili ya hao wasio na 
haki, illi kwamba atulete kwa Mwenyiezi Mngu; akiu- 
wawa katika muwili, na kufanywa hai katika roho; 
19 ambayo katika hiyo akenda na kuzihubiri zile roho 
zilizokuwa gerezani, 20 ambazo, hapo kale zilikuwa 
hazikutii, hapo uvumilivu wa Mwenyiezi Mngu ulipo- 
ngoja katika siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitenge- 
zwa, ambamo ndani yakwe wachache, maana, ni nafusi 
nane, waliokolewa kwa ndia ya maji: 21 ambayo ya- 
waokoa na nyinywi sasa, kwa mfano uleule, maana, ni 
ubaputizi, si kuziepua taka za muwili, bali ni kule 
kutaka jawabu ya moyo ulio mwema kwa upande wa 
Mngu, kwa ndia ya kufufuliwa kwakwe Jesu Masihi; 
22 ambae yuko upande wa mkono wa kuume wa Mwe- 
nyiezi Mngu, maana, amekwenda mbinguni; zikisha 
tushwa kwakwe malaika na amri na nguvu. 

4 BASI kwa kuwa Masihi aliteswa katika muwili 
wakwe, na nyinywi vivyo jifungeni silaha ya azimio 

Go gle 


532 1, PETERO 4 


lilo hilo moja ; kwa kuwa yeye aliyeteswa katika muwili 
wakwe ameata dhambi; 2 basi mwanzo wa sasa, 
wakati wenu uliosalia katika muwili, msiishi kwa 
shauku za bin-Adamu, lakini kwa mapenzi ya Mngu. 
3 Kwani majira yaliyopita na yatoshe kwa kutenda 
hayo wayatakayo watu wa hizo Taifa, na kwenenda kati- 
ka uhasharati, na shauku, na ulevi, na mambo ya ngoma, 
na mambo ya kunwa, na mambo ya sanamu yasiyo halali: 
4 mambo ambayo wao waona ni ajabu ya nyinywi kuto- 
kwenda haraka pamoja nao katika hayo, hata kuyafikilia 
maongeo yaleyale ya ufisadi, wakiwataja nyinywi kwa 
uovu: 5 ambao watamletea hisabu yeye aliye tayari 
kuwahukumu walio hai na waliokufa. 6 Kwani kwa 
ajili ya hayo ilihubiriwa ile habari njema hata kwa hao 
waliokufa, illi kwamba wahukumiwe kama wana-Adamu 
wahukumiwavyo katika muwili, lakini wawe hai kama 
Mngu atakavyo katika roho. 

7 Illa mwisho wa vitu vyote umekurubia : basi iwani 
na akili kamili, muhudhurishe myoyo katika kuomba 
Mngu: 8 zaidi ya mambo yote iwani na mapenzi ya 
kuzidi nyinywi kwa nyinywi; kwa kuwa mapenzi yafi- 
nika ungi wa dhambi: 9 huku mkikaribishana nyi- 
nywi kwa nyinywi pasipo kunung'unika: 10 vivile 
kama killa mtu alivyopata kipawa; mkiitumia kati 
yenu kama mawakili wema wa neema za Mngu zilizo 
za aina nyingi; 11 kwamba mtu anena, nanene kama 
vile mausio ya Mngu ; kwamba mtu atumika, natumike 
kama katika nguvu alizokirimiwa ni Mwenyiezi Mngu: 
Uli kwamba Mwenyiezi Mngu atukuzwe katika mambo 
yote kwa ndia ya Jesu Masihi, ambae mbwakwe ule 
utukufu na ubora wa kutenda hata milele na milele. 
Amina. 

12 Enywi wapenzi wangu, msione kuwa ya ugeni 
hiyo baa yenyi kuteketeza iliyo kati yenu, iwafikiliayo 
kuwajaribu, kama ni jambo la ugeni lililowafikilia : 

Google 


I. PETERO 5 533 


13 lakini kama mlivyokuwa washirika wa mateso ya 
Masihi furahini; illi kwamba katika ufunuo wa utuku- 
fu wakwe nao, mpate furahi sana upeo wa furaha. 14 
Ikiwa mwatajwa kwa uovu kwa ajili ya jina la Masihi, 
muna heri; kwa kuwa Roho ya mi bi a na Roho ya 
Mwenyiezi ampa ha hukalia juu yenu. 15 Kwani isiwe 
mtu awae yote kuteswa kwa kuwa ni muuaji, au kwa 
kuwa ni mwivi, au kwa kuwa ni mtendaji-wa-uovu, au 
kwa kuwa ajitia katika shughuli za watu wengine: 16 
illa ikiwa ni kwa kuwa ni Mmasihia, nasitahayari ; illa 
namtukuze Mwenyiezi Mngu katika jina hilo. 17 Kwa 
kuwa wakati umefika kwamba hukumu ianzwe katika 
nyumba ya Mwenyiezi Mngu: nayo ikiwa kwetu swiswi 
kwanza, utakuwaje mwisho wa hao wasiotii ile habari 
njema ya Mwenyiezi Mngu? 18 Tena ikiwa mwenyi 
haki ni kuokoka kwa shida, huyo asiyemcha Mngu na 
huyo mwenyi dhambi wataonekana wapi? 19 Kwaajili 
ya hayo, na hao wateswao sawasawa na mapenzi ya 
Mwenyiezi Mngu na wamwekee amana nafusi zao 
katika kutenda mema, kama kwa Muumbi muami- 


u. 

5 BASI, nawaonya hao wazee-wa-kanisa walio kati 
yenu, mimi ambae ni mzee-wa-kanisa mwenziwao, na 
mwenyi kuyashuhudia hayo mateso ya Masihi, nami ni 
mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadae: 2 Litu- 
nzeni hilo kundi la Mwenyiezi Mngu lililo kati yenu, na 
kuliangalia, si kwa kutenzwa nguvu, lakini ni kwa 
moyo wa kupenda, sawasawa na Mngu, wala si kwa mali 
yasiyopasa, lakini kwa kutangamka; 3 wala si kama 
kujifanya mabwana juu ya kura mliyopawa, lakini na 
iwe kwa kujifanya kuwa vielelezo kwa lile kundi. 4 
Napo atakapodhihiri huyo Mtunga mkuu, mtapokea ile 
taji ya utukufu ambayo haikauki. 5 Nyinywi vijana, 
ni vivyo hivyo, jiwekeni tini ya wazee wenu. Naam, 
nyinywi nyote kajivisheni unyenyekevu, mpate kutumi- 

Google 


534 I. PETERO 5 


kiana nyinywi kwa nyinywi: kwa kuwa Mwenyiezi 
Mngu awapinga wenyi unyeti, illa wanyenyekevu 
huwapa neema. 6 Jinyenyekezeni basi tini ya mkono 
ulio na ukuu wa Mwenyiezi Mngu, illi kwamba awakuze 
nyinywi wakati upasao; 7 huku mkimtupia juu yakwe 
yeye fazaa zenu zote, kwa kuwa yeye afikiri kwa ajili 
yenu. 8 Iwani na akili, mkakeshe; huyo adui wenu 
Shaitani, kama simba angurumae, hwenda huku na 
huku akimtafuta atakaemmiza: 9 nae mpingeni, mu- 
thubutike katika imani yenu, mkijua ya kwamba mate- 
so yayo hayo yatimizwa katika ndugu zenu walio duni- 
ani. 10 Nae Mwenyiezi Mngu wa neema yote, yeye 
aliyeweta nyinywi ili mpate utukufu wakwe wa 
milele katika Masihi, mkisha teswa muda mchache, 
mwenyewe atawarejeza upya, na kuwathubutisha, na 
kuwatia nguvu. 11 Ni wakwe ubora wa kutenda hata 
milele na milele. Amina. 

12 Nimewaandikia nyinywi kwa maneno machache na 
kuwaletea katika mkono wa Silivano ndugu yetu mua- 
minifu, kama nimhasibuvyo, kuwausia na kushuhudia 
ya kwamba hii ndiyo neema ya kweli ya Mwenyiezi 
Mngu: simamani kwa uthubutifu katika hiyo. 13 
Yeye mteule mwenziwenu aliye Babeli awasalimu, na 
Mariko mwanangu nae. imanani kwa buso la 
mapenzi, 

Amani na iwe kwenu nyinywi nyote mlio katika 
Masihi, 


Google 


IL PETERO 1 585 


WARAKA WA 
PETERO 


ULIO 
KATHOLIKE WA PILI. 


1 SIMON PETERO, niliye mtumwa tena mtume 
wa Jesu Masihi, waraka wangu huu uwafikilie hao 
waliokwisha pata imani iyo hiyo moja ya thamani 
nyingi pamoja na swiswi, katika haki ya Mwenyiezi 
Mngu wetu Mwokozi wetu Jesu Masihi: 2 Neema 
na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua 
Mwenyiezi Mngu na Jesu Bwana wetu; 3 kwa 
kuwa uwezo wakwe wa Uungu umetukirimu vitu 
vyote vipasavyo uhai na uchaji-wa-Mngu, kwa ndia ya 
kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wakwe mwenyewe 
na kwa wema wakwe; 4 mambo ambayo kwa ndia 
yakwe ametukirimu hizo ahadi zakwe zilizo na thamani 
nyingi, zilizo kuu sana; illi kwamba kwa ndia ya hizo 
mpate kuwa washirika wa tabia ya Uungu, mu hali ya 
kuokoka na ule uharibifu uliomo duniani kwa sababu 
ya shauku. 5 Naam, na kwa sababu ii hii mkaongeze 
upande wenu bidii yote, katika imani yenu tiani na 
wema, na katika huo wema wenu tiani na ujuzi; 6 na 
katika huo ujuzi wenu tians na kudhibiti nafusi; na 
katika huku kudhibiti nafusi kwenu tiani na uvumilivu ; 
na katika uvumilivu wenu tiani na uchaji-wa-Mngu ; 
7 na katika huo uchaji-wa-Mngu wenu tiani na mape- 
ndano ya ndugu; na katika hayo mapendano ya ndugu 
tiani na mapenzi. 8 Kwani mambo hayo yakiwa ni 
yenu yakijaa teletele, yatawaweka nyinywi muwe si 


Google 


536 II, PETERO 1 


wavivu wala si wasio na matunda hata kwa kumjua 
Bwana wetu Jesu Masihi. 9 Kwani yeye .asiyekuwa 
na mambo hayo ni kipofu, mwenyi kukiona hicho 
kilicho karibu tuu, na kusahau kule kutakaswa kwa 
dhambi zakwe za kale, 10 Kwa ajili ya hayo, ndugu 
zangu, fanyani bidii zaidi kufanya kwamba kuitwa 
kwenu na kutauliwa kwenu kuwe na nguvu sana: 
kwani mkifanya mambo hayo hamtakunguwaa popote: 
11 kwani hivi mtapawa kwa ungi kungia ndani ya 
ufaume wa milele kwa Bwana wetu Mwokozi wetu Jesu 
Masihi. 

12 Kwa ajili ya hayo, ntakuwa siku zote katika 
kuwakumbusha nyinywi mambo haya, ijapokuwa mwa- 
yajua, na kuthubutishwa katika ile kweli mliyo nayo. 
13 Nami naona ni vyema muda niketio katika masi- 
kani haya, kuwaamsha na kuwakumbusha; 14 maana, 
najua ya kwamba huku kuyaweka kando masikani 

angu kwaja kwa upesi, ni vivile kama Bwana wetu 
SW Masihi alivyonionyesha. 15 Naam, nitajitahidi 
kwamba killa wakati, baada ya kufariki kwangu, mpate 
kuyakumbuka mambo haya. 16 Kwani hatukuandama 
hadithi zilizotungwa kwa werevu, hapo tulipowajuvisha 
nyinywi uwezo wakwe na kuja kwakwe Bwana wetu 
Jesu Masihi, lakini tuliushuhudia ukuu wakwe kwa 
kuuona kwa mato yetu. 17 Kwani alipata kwa 
Baba hishima na utukufu, hapo ilipomfikilia ile sauti 
iliyotoka katika utukufu mkuu, Huyu ndiye Mwanangu 
Mpenzi wangu, ambae kwakwe Mimi nimependezewa 
sana: 18 tena sauti hii hata swiswi tuliisikia ikitoka 
mbinguni tulipokuwa pamoja nae katika kile kilima 
kitakatifu. 19 Naswi tuna lile neno la unabii lililotiwa 
nguvu zaidi: ambalo mwafanya vyema kuwa nalo sana, 
kama vile taa iking'ara pabali pa kiza-kiza, hata kukipa- 
mbauka kukiwa mtana, na ile nyota ya asubuhi kuaawia 
myoyoni mwenu: 20 mkitambua kwanza neno hili, 


Google 


II. PETERO 2 537 


ya kwamba, hapana unabii katika maandiko ulio na 
maelezo ya bin-Adamu mmojapekee. 21 Kwani unabii 
haukuja popote kwa kuletwa ni mapenzi ya bin-Adamu: 
lakini wana-Adamu walinena maneno yaliyotoka kwa 
Mngu, wakifunzwa ni Roho Mtakatifu. 

2 ILLA wakainuka manabii ya uongo katika hao 
wenyeji, kama vile watakavyokuwako kati yenu walimu 
wa uongo, watakaoleta kwa werevu uzuzi upotezao, 
wakimkana yule Bwana aliyewanunua, na kujiletea 
Juu yao uharibifu wa upesi. 2 Kisha wangi wataanda- 
ma vitendo vyao vya ubasharati; na kwa sababu yao 
ile ndia ya hiyo kweli itatajwa kwa uovu. 3 Tena 
katika kutamani-tamani watatuma kwenu kwa maneno 
waliyoyazua wapate faida : ambao hukumu yao ya tangu 
hapo haikawi, na uharibifu wao hautepetei. 4 Kwani 
ikiwa Mwenyiezi Mngu hakuwahurumia hao malaika 
walipokosa, lakini akawatupa katika jahanum na kuwa- 
tia katika mashimo ya kiza, walindwe hata ije hukumu; 
5 nae hakuihurumia ile dunia ya kale, lakini akamuhi- 
fadhi Nuhu mjumbe wa ile haki, na wengine watu 
sabaa, hapo alipoleta gharika juu ya dunia ya hao 
wasiomcha Mngu; 6 aK, kani kuigeuza ile miji ya Sodom 
na Gomora iwe ivu, akaihukumia adhabu kwa kuipindua, 
akaifanya iwe ishara kwa lao watakaoishi wasina na 
kumcha Mngu baadae: 7 na kumponya Loti, huyo 
mwenyi haki alipohuzunishwa sana ni maisha ya uha- 
sharati ya hao wahalifu 8 (kwani mtu huyo mwenyi 
haki, akiketi kati yao, katika kuona na kusikia, akaitesa 
roho yakwe yenyi haki siku baada ya siku kwa vitendo 
vyao visivyokuwa vya halali): 9 Bwana ajua ndia ya 
kuwaokoa na majaribu wenyi kumcha, na aaa da 
waovu tini ya adhabu hata siku ya hukumu; 10 illa 
khasa ni hao wenendao kwa kufuata muwili katika 
shauku za ukoo, wakidharau mamlaka. Wenyi unyeti, 
wenyi kujivuna, hawatetemi wakitaja matukufu kwa 


538 II. PETERO 2 


uovu: 11 lakini na haya yote, malaika, wajapokuwa 
wakuu zaidi katika nguvu na uwezo, hawaleti mashitaka 

a maneno maovu juu yao mbele ya Bwana. 12 Illa 

ao, kama nyama wasiotamka, walivyawa nyama tuu 
illi kukamatwa na kupotezwa, wenyi kuleta maneno 
maovu katika mambo wasiyoyafahamu, katika upotevu 
wao wataharibika kweli, 13 wakipatikana ni madhara 
kama ni ujira wa kutenda uovu; wakahasibu kuwa 
ndiyo anasa kufuata mambo ya ulevi mtana, wamekuwa 
ni mawaa na fedheha, wakifuata ulevi na ulafi katika 
karamu zao za mapenzi, wakila karamu pamoja nanywi; 
14 wenyi mato yenyi kujawa ni uzinifu, wasioweza 
kujizuia na dhambi; wenyi kukhadaa roho zisizokuwa 
thabiti; wenyi myoyo iliyozoezwa katika kutamanita- 
mani; watoto wa laana; 15 wakiiata ndia iliyonyoka, 
wakapotea, wakisha iandama ndia ya huyo Balaam wa 
Beori, yeye aliyependa ujira wa uovu; 16 illa alikari- 
piwa kwa uhalifu wakwe mwenyewe: punda asiye na 
sauti akatamka maneno kwa sauti ya bin-Adamu, na 
kuuzuia wazimu wakwe huyo nabi. 17 Hawa ndio 
visima visivyo na maji, na maghubari yatukuliwayo ni 
tufani; ambao wamewekewa weusi wa kiza. 18 Kwani 
wakitamka maneno makuu ya kujivuna, wawatega 
katika shauku za muwili, kwa uhasharati, hao waanzao 
kuwakimbia wale waishio katika udanganyifu; 19 
wakiwaahidia uhuru, wakati wao wenyewe wamekuwa 
watumwa wa uharibifu; kwani mtu akishindwa nguvu 
ni mtu, ametiwa katika utumwa wa mtu yule aliye- 
mshinda. 20 Kwani ikiwa baada ya kuyakimbia mambo 
machafu ya dunia katika kumjua Bwana nae ni Mwokozi 
Jesu Masihi, wakitatizwa mara ya pili na kushindwa ngu- 
vu, hali yao ya mwisho ni mbaya kuliko ile ya kwanza. 
21 Kwani ingekuwa ni vyema zaidi kwao kutoijua ile 
ndia ya haki, kama kuijua na kurudi na kuyaata yale 
maag C P ma waliyopawa. 22 Imetukia kwao 

OOIE 


II. PETERO 8 539 


kama ile mithali, iliyo ya kweli, Mbwa kuyarudia tena 
matapiko yakwe, na nguwe aliyeoshwa kugaagaa katika 


K WAPENZI wangu, waraka huu ni wa pili niwaa- 
ndikiao nyinywi ; katika zote mbili naziamsha nia zenu 
zilizotakaswa kwa kuwakumbusha; 2 mkumbuke hayo 
maneno yaliyotangulia kunenwa ni hao manabii wata- 
katifu, na mausio ya Bwana Mwokozi yaliyoletwa kwa 
ndia ya mitume yenu: 3 huku mkijua kwanza neno 
hili, ya kwamba wenyi kudhihaki watakuja na dhihaka 
zao, katika siku za mwisho, wendao kwa rira ya sha- 
uku za nafusi zao, 4 na kusema, Ile ahadi ya kuja 
kwakwe i wapi ? kwani, tangu hapo babu zetu walipola- 
` la, vitu vyote viko vilevile kama vilivyokuwa mwanzo 
wa kuumbwa. 5 Kwani neno hili limewafitamania kwa 
kupenda kwao wenyewe, ya kwamba, zilikuwapo mbi- 
ngu tangu hapo, na nti pia, iliyoshikamana nde ya maji 
na ndani ya maji, kwa neno la Mwenyiezi Mngu; 6 
na kwa hayo, ile dunia iliyokuwapo ikaangamia kwa 
kugharikishwa ni maji: 7 illa hizo mbingu zilizopo 
sasa, na hiyo nti, zimewekwa kwa ajili ya moto kwa 
neno lilo hilo, hali ya kulindwa hata siku ya hukumu 
na kuangamia kwao wana-Adamu wasiomcha Mngu. 

8 Illa wapenzi wangu, lisiwafitamanie neno hili, ya 
kwamba, kwa Bwana siku moja ni kama myaka alifu, 
na myaka alifu ni kama siku moja. 9 Yeye Bwana 
hakawi katika ahadi zak we, kama wengine wahasibuvyo 
kukawa, lakini yuavumilia kwenu, maana, hataki mtu 
kuangamia, lakini atakalo ni wote kuifikilia toba. 10 
Illa siku ya Bwana itakuja kama mwivi; katika siku 
hiyo, hizo mbingu zitatoweka pamoja na mshindo mkuu, 
na vitu vya asili vitafumuliwa-fumuliwa kwa moto 
mkali, na nti na kazi zilizomo ndani yakwe zitatekete- 
zwa. 11 Basi kwa kuwa vitu hivi vyote ni kufumuliwa- 
fumuliwa yai ha imewapasa nyinywi kuwa watu wa 

€ 


Googl 


540 II. PETERO 3 


tabia gani, katika mwendo wote wa utakatifu na uchaji- 
wa-Mngu, 12 huku mkikungojea na kutamani sana 
kuja kwakwe ile siku ya Mwenyiezi Mngu, ambayo kwa 
hiyo zitafumuliwa-fumuliwa mbingu kwa kuwaka moto, 
na vitu vya asili vitayaika kwa moto mkali? 13 Illa 
kama ahadi yakwe ilivyo, swiswi twangojea mbingu 
mpya na nti mpya, ambayo haki yakaa ndani yakwe. 

14 Kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, kwa kuwa 
mwangojea mambo hayo, fanyani bidii illi muonekane 
katika amani, pasipokuwa na mawaa pasipokuwa na 
uaili mbele yakwe. 15 Mkahasibu ya kwamba huo 
uvumilivu wa Bwana wetu ni wokofu: vivile kama 
ndugu yetu Paulo tumpendae sana nae alivyowaandikia 
nyinywi, sawasawa na ile hikima aliyopawa; 16 kama 
katika nyaraka zakwe zote nazo, akileta ndani yakwe 
habari za mambo hayo; nyaraka ambazo ndani yakwe 
yamo maneno mangi yaliyo magumu kuelewa nayo, 
ambayo hao wasiofunzwa na wasiothubutika huyapotoa, 
kama vile wapotoavyo maandiko yale mengine, kwa 
kuangamiza nafusi zao. 17 Basi nyinywi wapenzi wa- 
ngu, mkitangulia kujua, jilindeni, illi apa y mkapotezwa 
ni kosa lao hao wahalifu, mkaanguke na kuukosa uthu- 
butifu wenu wenyewe. 18 Illa kuani katika neema 
na ujuzi wa Bwana wetu Mwokozi Jesu Masihi. Mbwa- 
kwe utukufu sasa na milele. Amina, 


MI aa 


Google 


I. JOHANA 1 541 


WARAKA WA 
JOHANA 


ULIO 
KATHOLIKE WA KWANZA. 


1 HAYO yaliyokuwako tangu mwanzo, hayo tuliyo- 
yasikia, hayo tuliyoyaona kwa mato yetu, hayo tuliyoya- 
angalia, na mikono yetu iliyapapasa-papasa, katika habari 
za Neno la uhai 2 (na huo uhai ulifunuliwa, naswi 
tumeuona, kisha twashuhudia, na kuwahubiri nyinywi 
ule uhai, maana, ule uhai wa milele, huo uliokuwa pa- 
moja na Baba, na kufunuliwa kwetu); 8 hayo tuliyo- 
yaona na kuyasikia twawahubiri na nyinywi nanywi, 
mpate kuwa na shirika pamoja naswi: naam, na shirika 
yetu ni pamoja na yeye Baba, na pamoja na Mwanawe 
Jesu Masihi: 4 naswi twayaandika mambo haya illi 
kwamba furaha yetu itimie. 

5 Tena ujumbe tuliosikia kwakwe ni huu, naswi twa- 
wahubiri nyinywi, ya kwamba, Mwenyiezi Mngu ni nuru, 
na ndani yakwe hapana kiza kabisa. 6 Ikiwa twasema 

a kwamba tuna shirika pamoja nae, kisha twenenda 
katika kiza, twanena uongo, wala hatufanyi lililo la kwe- 
li: 7 illa ikiwa twenenda katika hizo nuru kama yeye 
alivyo katika nuru, tuna shirika swiswi kwa swiswi, na 
damu ya Jesu Mwanawe hutusafi na dhambi yote. 8 
Ikiwa twanena ya kwamba hatuna dhambi, twapoteza 
nafusi zetu, na hiyo kweli haimo ndani yetu. 9 Illa 
ikiwa twaziungama dhambi zetu, yeye ni muaminifu 
kisha yuna haki hata akatusamehe dhambi zetu na ku- 
tusafi na uovu wote. 10 Ikiwa twasema ya kwamba 


Google 


542 L JOHANA 2 


hatukukosa, twamfanya yeye kuwa muongo, na neno 
lakwe halimo ndani yetu. 

2 WATOTO wangu wadogo, nawaandikia nyinywi 
maneno haya, illi kwamba msifanye dhambi. Na ata- 
kapofanya dhambi mmojawapo, tuna mwenyi kutuombea 
kwa Baba, Jesu Masihi mwenyi haki: 2 nae ndiye 
dhabihu wa dhambi zetu; wala si wa dhambi zetu 
swiswi peke yetu, lakini wa dhambi za dunia nzima 
nazo. 3 Kisha katika neno hili twajua ya kwamba 
twamjua yaya ikiwa twayashika mausio yakwe. 4 Yeye 
asemae, Namjua, nae hayashiki mausio yakwe, ni muo- 
ngo, na hiyo kweli haimo ndani yakwe: 5 ila yeye 
alishikae hilo neno lakwe, hayo mapenzi ya Mwenyiezi 
Mngu yamekamilika ndani yakwe huyo kwelikweli. 
Katika jambo hili twajua ya kwamba tumo ndani 
yakwe: 6 yeye asemae kwamba aketi ndani yakwe, 
inampasa kwenenda mwenyewe vivile kama alivyokuwa 
akenda yeye, 

7 Wapenzi wangu, siwaandikii nyinywi mausio 
mapya, lakini ni mausio ya kale mliyokuwa nayo 
tangu mwanzo: hayo mausio ya kale ni hilo neno 
mlilolisikia 8 Tena, nawaandikia mausio mapya, 
neno ambalo ni kweli ndani yakwe yeye na ndani 
yenu nyinywi; kwa kuwa kile kiza chapita, na zile 
nuru za kweli zisha toa muwanga. 9 Yeye asemae 
kwamba yumo katika hizo nuru, nae humtukia nduguye, 
yumo kizani hata hivi sasa. 

10 Yeye ampendae nduguye yuaketi katika nuru, na 
ndani yakwe yeye hapana makunguwazo. 11 Illa yeye 
amtukiae nduguye yumo katika kile kiza, kisha yuene- 
nda katika kile kiza, nae haoni endeako, kwa kuwa kile 
kiza kimemtosa mato. 

12 Nawaandikia nyinywi, watoto wangu wadogo, 
kwa kuwa mmesamehewa nyinywi dhambi zenu kwa 
ajili ya jina lakwe, 13 Nawaandikia nyinywi, kina 

Google 


I. JOHANA 2 543 


baba, kwa kuwa mwamjua yeye aliye tangu mwanzo. 
Nawaandikia nyinywi vijana, kwa kuwa mmemshinda 
huyo muovu. Nimewaandikia nyinywi watoto, kwa 
kuwa mwamjua yeye Baba. 14 Nimewaandikia nyi- 
nywi kina baba, kwa kuwa mwamjua huyo aliye tangu 
mwanzo, Nimewaandikia nyinywi vijana, kwa kuwa 
mna nguvu, na hilo neno la Mwenyiezi Mngu limethu- 
butika ndani yenu, nanywi mmemshinda huyo muovu. 
15 Msiipende dunia, wala msivipende vitu vilivyomo 
duniani. Akiwa mtu aipenda dunia, mapenzi ya Baba 
hayamo ndani yakwe. 16 Kwa kuwa killa kilichomo 
duniani, maana, ni shauku za muwili, na‘shauku za 
mato, na kujiona kwa maisha, mambo haya hayatokani 
na Baba, lakini yatoka katika dunia. 17 Na hii dunia 
hupita, oja na hizo shauku zakwe, illa yeye alifanyae 
hilo wA aa Meor Mngu huthubutu hata milele. 
18 Watoto wangu, ni saa ya mwisho, na vivile kama 
mlivyosikia ya kwamba mpinga-Masihi yuaja, na sasa 
wamekwisha kuwapo wapinga-Masihi wangi: ndipo 
tujuapo ya kwamba ni saa ya mwisho. 19 Walitoka 
kwetu swiswi, lakini hawakuwa wa kwetu; kwani 
kwamba walikuwa wa kwetu, wangeketi pamoja naswi : 
lakini walitoka, illi kwamba wafunuliwe ya kwamba hao 
wote si wa kwetu. 20 Nanywi mna kupakwa-mafuta 
kutokako kwa huyo n Mtakatifu, nanywi mwaya- 
jua mambo yote. 21 Sikuwaandikia nyinywi kwa 
sababu ya kutoijua hiyo kweli, lakini kwa sababu 
mwaijua, tena kwa sababu hapana uongo ulio wote 
uliotokana na hiyo kweli. 22 N nanı huyo aliye 
muongo, isipokuwa ni yeye amkanushae Jesu kuwa ni 
Masihi? Huyo ndiye mpinga-Masihi, yeye amkanu- 
shae huyo Baba na huyo Mwana. 23 Awae yote 
amkanushae huyo Mwana, hana huyo Baba yeye : yeye 
amkiriye huyo Mwana, na huyo Baba pia anae. 24 
piada nanywi, hayo mliyoyasikia tangu mwanzo 
OOIE 





544 I JOHANA 3 


nayathubutike ndani yenu. Ikiwa hayo mliyoyasikia 
tangu mwanzo kuthubutika ndani yenu, nyinywi nanywi 
mtathubutika ndani ya huyo Mwana na ndani ya huyo 
Baba. 25 Kisha ndicho kiagano alichotupa swiswi, nao 
ni uhai wa milele. 26 Mambo haya nimewaandikia 
nyinywi katika habari za hao watakao wapoteza. 27 
Nyinywi nanywi, kule kupakwa-mafuta mlikopata 
kwakwe yeye kumethubutika ndani yenu, nanywi 
hamuna haja ya mtu kuwafunza, lakini kama kule 
kupakwa-mafuta kutokako kwakwe kumewafunza ha- 
bari za mambo yote, kisha ni kweli, wala si uongo, na 
vivie kama kulivyowafunza nyinywi, mwathubutu 
ndani yakwe. 28 Na sasa, enywi watoto wangu wa- 
dogo, thubutikani ndani yakwe yeye, illi kwamba, 
atakapofunuliwa, tuwe na nafasi, naswi tusitahayari 
mbele yakwe katika kuja kwakwe. 29 Mkijua ya 
kwamba yeye ni mwenyi haki, juani ya kwamba killa 
afanyae haki amezaliwa kwa kutokana na yeye. 

3 ANGALIANI, ni mapenzi namna gani yeye Baba 
aliyotupa swiswi, kwamba tuitwe wana wa Mngu: 
naswi ndio. Kwa ajili ya hayo, hiyo dunia haitujui 
swiswi, kwa sababu haikumjua yeye, 2 Wapenzi 
wangu, tu watoto wa Mngu sasa, nalo halijafunuliwa 
bado hilo tutakalokuwa. Twajua ya kwamba, akifunu- 
liwa, tutakuwa mfano mmoja na yeye; kwa kuwa 
tutamuona yeye vivile kama alivyo. 3 Na killa mtu 
aliye na matumaini haya kwakwe yeye, husafi nafusi 
yakwe vivile kama yeye alivyo safi. 4 Killa mtu 
afanyae dhambi, afanya nae maasia: na dhambi ndiyo 
kuasi. 5 Nanywi mwajua ya kwamba alifunuliwa yeye 
illi kwamba aziondoe dhambi; wala hamuna dhambi 
ndani yakwe yeye. 6 Killa mtu athubutuye ndani 
aries hafanyı dhambi: killa mtu afanyae dhambi 

akumuona yeye, wala hakumjua. 7 Watoto wangu 
wadogo, mtu awae yote nasiwapoteze nyinywi: yeye 


Google 


I. JOHANA 3 545 


afanyae haki ndiye mwenyi haki: vivile kama yeye 
alivyo mwenyi haki: 8 yeye afanyae dhambi ameto- 
kana na Shaitani; kwa kuwa huyo Shaitani hufanya 
dhambi tangu mwanzo. Yeye mwana wa Mwenyiezi 
Mngu alifunuliwa kwa ajili ya neno hilo, illi kwamba 
aziharibu hizo kazi za Shaitani. 9 Killa mtu aliyeza- 
liwa kwa kutokana na Mwenyiezi Mngu hafanyi dhambi, 
kwa sababu mbeyu yakwe yathubutu ndani yakwe: nae 
hawezi kufanya dhambi, kwa sababu amezaliwa kwa 
kutokana na kaaa Mngu. 10 Katika neno hili 
watoto wa Mwenyiezi Mngu wa dhahiri, na watoto wa 
Shaitani pia: killa mtu asiyefanya haki, yeye hakuto- 
kana na Mwenyiezi Mngu, aa h yeye asiyempenda 
nduguye. 11 Kwa kuwa hii ndiyo habari mliyosikia 
tangu mwanzo, illi kwamba tupendane swiswi kwa 
swiswi: 12 si kama Kain alivyokuwa wa huyo muovu, 
na kumuua nduguye. Nae alimuua kwa maana gani ? 
kwa sababu kazi zakwe zilikuwa mbovu, na hizo za 
nduguye zilikuwa za haki 
13 Msitaajabu, ndugu zangu, dunia ikiwatukia nyi- 
nywi. 14 Swiswi twajua ya kwamba tumekwisha pita 
kutoka mautini na kungia katika uhai, kwa sababu 
twawapenda hao ndugu. Yeye asiyependa yuakaa 
katika mauti 15 Kila mtu amtukiae nduguye ni 
muuaji: nanywi mwajua ya kwamba hapana muuaji 
aliye na uhai wa milele wenyi kukaa ndani yakwe, 
16 Kwa neno hili twayajua mapenzi, kwa kuwa yeye 
aliweka nafusi yakwe nti kwa ajili yetu swiswi: naswi 
imetupasa kuweka nafusi zetu nti kwa ajili ya hao 
ndugu. 17 Illa yeye aliye na vitu-vipasavyo-maisha 
ya dunia hii, kisha akamuona nduguye ni mwenyi 
uhitaji, nae akazifunga huruma zakwe zisimfikilie, 
hayo mapenzi ya Mwenyiezi Mngu yathubutuje ndani 
m Jaha huyo? 18 Watoto wangu wadogo, tusipende 
kwa neno wala kwa ulimi, lakini katika kazi na kweli. 


Google £ 


546 I. JOHANA 4 


19 Kwa neno hili tutajua ya kwamba twatokana na ile 
kweli, na kuihakikia myoyo yetu mbele yakwe, 20 
katika neno hilo ambalo hiyo myoyo yetu yatuonea 
makosa; kwa kuwa Mwenyiezi Mngu ni mkuu kuliko 
myoyo yetu, nae ayajua mambo yote. 21 Wapenzi 
wangu, ikiwa hiyo myoyo yetu haituonei makosa, 
tumekuwa na nafasi upande wa Mwenyiezi Mngu; 
22 na killa tutakaloomba twapokea kwakwe, kwa 
sababu twayashika mausio yakwe, kisha twafanya 
mambo hayo yapendezayo mbele yakwe. 23 Na 
mausio yakwe ni haya, kwamba tuamini kwa jina 
la Mwanawe Jesu Masihi, na kupendana swiswi 
kwa swiswi, vivile kama alivyotuusia yeye. 24 Nae 
ayashikae mausio yakwe yuathubutu ndani yakwe, 
nae ndani yakwe yeye. Na kwa neno hili twajua 
ya kwamba athubutika ndani yetu, kwa hiyo Roho 
aliyotupa. 

4 WAPENZI wangu, msiamini killa roho, lakini 
zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mwenyiezi 
Mngu: kwa sababu manabii wa uongo wangi wameto- 
kea na kungia duniani, 2 Kwa neno hili mwamjua 
huyo Roho wa Mwenyiezi Mngu: killa robo ikiriyo ya 
kwamba Jesu Masihi amekwisha kuja katika muwili 
imetokana na Mwenyiezi Mngu roho hiyo: 3 na killa 
roho isiyomkiri Jesu, haikutokana na Mwenyiezi Mn 
roho hiyo: kisha hiyo ndiyo roho ya bkan Aa ai 
ambayo mmesikia ya kwamba yaja; na sasa imekwisha 
kuwamo duniani. 4 Nyinywi, watoto wangu wadogo, 
mmetokana na Mwenyiezi Mngu, nanywi mmewashinda : 
kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye 
aliye katika dunia. 5 Hao wametokana na dunia, na 
kwa ajili ya hayo wanena kama vile vya dunia, na hiyo 
dunia huwasikiza. 6 Swiswi tumetokana na Mwenyi- 
ezi Mngu: yeye amjuae Mwenyiezi Mngu atusikiza 
swisw1; yeye asiyetokana na Mwenyiezi Mngu hatusi- 


Google 


I. JOHANA 4 547 


kizi swiswi. Kwa neno hili twaijua hiyo roho ya kweli, 
na roho ya upotevu. 

Wapenzi wangu, na tupendane swiswi kwa swiswi : 
kwa sababu mapenzi yametokana na Mwenyiezi Mngu ; 
na killa apendae amezaliwa kwa kutokana na Mwe- 
nyiezi Mngu, kisha amjua Mwenyiezi Mngu. 8 Yeye 
asiyependa hamjui Mwenyiezi Mngu, kwa kuwa Mwe- 
nyiezi Mngu ni mapenzi. 9 Katika neno hili hayo 
mapenzi ya Mwenyiezi Mngu yamefanywa wazi ndani 
yetu swiswi, ya kwamba Mwenyiezi Mngu amemtuma 
Mwanawe mzaliwa-mmoja-tuu angie duniani, illi 
kwamba tupate kuwa hai kwa yeye. 10 Katika 
jambo hili ndiyo mapenzi, si kwamba swiswi tulimpe- 
nda Mwenyiezi Mngu, lakini kwamba yeye alitupenda 
swiswi, kisha akamtuma Mwanawe awe dhabihu kwa 
ajili ya dhambi zetu. 11 Wapenzi wangu, kwamba 
Mwenyiezi Mngu alitupenda swiswi jinsi prda imetu- 
pasa kupendana swiswi kwa swisw. 12 Hapana 
aliyemuona Mngu kabisa: ikiwa twapendana swiswi 
kwa swiswi, Mwenyiezi Mngu yuathubutu ndani yetu, 
na mapenzi yakwe yamekamilika ndani yetu: 13 ka- 
tika neno hili twajua ya kwamba twathubutu ndani 
yakwe, na yeye ndani yetu, kwa sababu ametupa katika 
Roho yakwe. 14 Naswi tumeona na kushuhudia ya 
kwamba yeye Baba amemtuma Mwana, awe Mwokozi 
wa dunia, 15 Awae yote atakaekiri ya kwamba Jesu 
ni Mwana wa Mwenyiezi Mngu, Mwenyiezi Mngu yua- 
thubutu ndani yakwe, na yeye ndani ya Mwenyiezi 
Mngu. 16 Naswi twajua kisha tumekwisha yaamini 
hayo mapenzi Mwenyiezi Mngu aliyo nayo ndani yetu. 
Mwenyiezi Mngu ni mapenzi; na yeye athubutuye 
katika mapenzi yuathubutu ndani ya Mwenyiezi Mngu, 
na Mwenyiezi Mngu yuathubutu ndani yakwe yeye. 
17 Katika neno hili mapenzi yamekamilika kwetu 
swiswi, illi kwamba tuwe na nafasi katika hiyo siku ya 

Google 


543 I JOHANA 5 


hukumu; kwa sababu vivile kama yeye alivyo, naswi 
tu vivyo katika dunia hii, 18 Hapana hofu katika 
mapenzi: lakini mapenzi yaliyokamilika yatupa hofu 
iwe nde, kwa sababu hofu ina adhabu; na yeye aliye 
na hofu hakukamilika katika mapenzi. 19 Swiswi 
twapenda, kwa sababu yeye alitupenda swiswi kwanza. 
20 Akiwa mtu kusema, Nampenda Mwenyiezi Mngu, 
nae amtukia nduguye, ni muongo; kwani yeye asiye- 
mpenda nduguye ambae amemuona, hawezi kumpenda 
Mwenyiezi Mngu ambae hakumuona. 21 Naswi tuna 
mausio haya yatokayo kwakwe, ya kwamba yeye 
ampendae Mwenyiezi Mngu, nampende na nduguye. 
5 KILLA mtu aaminiye ya kwamba Jesu ni Masihi, 
amezaliwa kutokana na Mwenyiezi Mngu: na killa mtu 
ampendae mwenyi kuzaa ampenda na huyo aliyezaliwa 
kutokana nae. 2 Katika neno hili twajua ya kwamba 
twawapenda watoto wa Mwenyiezi Mngu, hapo tumpe- 
ndapo Mwenyiezi Mngu, na kuyatimiza mausio yakwe. 3 
Kwani hayo ndiyo mapenzi ya Mwenyiezi Mngu, kwamba 
tuyatimize mausio yakwe : na hayo mausio yakwe si ma- 
zito. 4 Kwa kuwa killa kilichozaliwa kutokana na Mwe- 
nyiezi Mngu chashinda hiyo dunia: na huku ndiko ku- 
shinda kulikoishinda dunia, nayo ni imani yetu. 5 Nae 
n nani aishindae hiyo dunia, isipokuwa ni yeye aaminiye 
ya kwamba Jesu ni Mwana wa Mwenyiezi Mngu? 6 
Huyu ndiye aliyekuja kwa ndia ya maji na damu, Jesu 
Masihi ; si katika hayo maji tuu, lakini katika hayo 
maji na hiyo damu. 7 Kisha ni yeye Roho ashuhudiae, 
kwa sababu huyo Roho ndiye ile kweli. 8 Kwa kuwa 
wako watatu washuhudiao, ni huyo Roho, na hayo maji, 
na hiyo damu: na hao watatu ni katika moja. 9 
Tukipokea ushubuda wa wana-Adamu, ushuhuda wa 
Mwenyiezi Mngu ni mkuu zaidi: maana, ushuhuda wa 
Mwenyiezi Mngu ni huu, ya kwamba, amekwisha shu- 
hudia katika habari za Mwanawe. 10 Yeye aaminiye 


Google 


L JOHANA 5 549 


kwakwe Mwana wa Mwenyiezi Mngu anao huo ushuhu- 
da ndani ya nafusi yakwe: yeye asiyemwamini Mwe- 
nyiezi Mngu amekwisha mfanya kuwa muongo; kwa 
sababu hakuamini ule ushuhuda ambao Mwenyiezi 
Mngu ameushuhudia katika habari za Mwanawe. 11 
Na ushuhuda ni huu, ya kwamba, Mwenyiezi Mngu 
ametupa swiswi uhai wa milele, na uhai huo ni katika 
Mwanawe. 12 Yeye aliye nae huyo Mwana anao na 
huo uhai; yeye asiye nae huyo Mwana wa Mwenyiezi 
Mngu hana huo uhai. 

13 Nimewaandikia nyinywi mambo hayo, illi kwa- 
mba mpate jua ya kwamba muna uhai wa milele, 
nyinywi muliaminio jina la Mwana wa Mwenyiez' 
Mngu. 14 Kisha hii ndiyo nafasi tuliyo nayo swisw 
kwakwe yeye, ya kwamba, ikiwa twaomba kitu kama 
vile atakavyo yeye, atusikia; 15 tena ikiwa twajua 
kwamba atusikia tuombacho kiwacho chote, twajua ya 
kwamba tunayo matakwa tuliyoyataka kwakwe. 16 
Akiwa mtu kumuona nduguye akifanya dhambi isiyo ya 
mauti, ataomba, na Mngu atampa uhai kwa hao wafa- 
nyao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti: 
sisemi ya kwamba aombe kwa ajili ya hiyo. 17 Killa 
lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. 

18 Twajua ya kwamba killa mtu aliyezaliwa ni 
Mwenyiezi Mngu hafanyi dhambi; lakini yeye aliyeza- 
hwa ni Mwenyiezi Mngu amlinda, na huyo muovu 
hamgusi. 19 Twajua ya kwamba tumetokana na 
Mwenyiezi Mngu, na dunia nzima hukaa katika huyo 
muovu. 20 Naswi twajua ya kwamba huyo Mwana wa 
Mwenyiezi Mngu amekwisha kuja, nae ametupa akili, 
illi kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, naswi tumo 
ndani yakw yeye aliye wa kweli, maana, ndani ya 
Mwanawe Jesu Masihi. Huyo ndiye Mwenyiezi Mngu 
wa kweli, na uhai wa milele, 21 Watoto wangu 
wadogo, zilindeni nafusi zenu na sanamu. 


Google 


550 II. JOHANA 1 


WARAKA WA PILI 
WA 


JOHANA. 


1 MZEE wa kanisa, waraka wangu huu umfikilie bibi 
aliyetauliwa, na watoto wakwe, niwapendao kwa kweli ; 
nami si mimi peke yangu lakini na hao wote waijuao 
ile kweli nao; 2 kwa ajili ya hiyo kweli ambayo 

athubutu ndani yetu, nayo itakuwa pamoja naswi 
ata milele: 3 Neema, na rehema, na amani, zitokazo 
kwa Mngu Baba, na kwa Jesu Masihi yeye Mwana wa 
Baba, zitakuwa pamoja naswi katika kweli na mapenzi. 

4 Nafurahi upeo, kwa kuwa nimewaona wengine ka- 
tika watoto wako wenendao katika kweli, vivile kama 
tulivyopokea mausio yaliyotoka kwa Baba. 5 Na 
sasa bibi naomba, si kwamba nakuandikia mausio ma- 
pya, lakini ni yaleyale tuliyokuwa nayo tangu mwanzo, 
illi kwamba tupendane swiswi kwa swiswi. 6 Na ha- 
ya ndiyo mapenzi, ya kwamba twenende sawasawa na 
mausio yakwe. Mausio ni haya, vivile kama mlivyosi- 
kia tangu mwanzo, ya kwamba, mwenende katika hayo. 
7 Kwa kuwa wadanganyifu wangi wametokea na ku- 
ngia duniani, hao wasiokiri ya kwamba Jesu Masihi 
yuaja katika muwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu 
na yule mpinga-Masihi. 8 Ziangalieni nafusi zenu, illi 
kwamba msije mkayapoteza mambo hayo tuliyoyatenda, 
lakini mpate thawabu timilifu. 9 Killa mtu atanguliae 
mbele, nae asithubutu katika mafunzo ya Masihi, yeye 
hana Mngu : yeye athubutuye katika hayo mafunzo, yeye 
anae huyo Baba na huyo Mwana pia. 10 Mtu awae 


Google 


IHL JOHANA 1 551 


yote akija kwenu nyinywi nae haleti mafunzo haya, 
msimkaribishe angie nyumbani mwenu, wala msim 
salamu: 11 kwani yeye ampae salamu, huyo ashiriki 
kazi zakwe mbovu. 

12 Kwa kuwa nina mambo mangi ntakayowaandi- 
kia, sitaki kuyaandika kwa ndia ya karatasi na wino: 
lakini natumaini kuja kwenu, na kusema nanywi mdomo 
kwa mdomo, illi kwamba furaha yenu itimie. 13 Wa- 
toto wa nduguyo huyo mteule wakusalimu, 


WARAKA WA TATU 
WA 


JOHANA. 


1 MZEE wa kanisa, waraka wangu huu umfikilie 
Gayo apendwae sana, nimpendae mimi katika kweli. 

2 Mpenzi wangu, naomba kwamba wewe ufanikiwe 
katika mambo yote, kisha uwe na afia, vivile kama 
nafusi yako ilivyofanikiwa. 3 Kwani nalifurahi upeo, 
walipokuja hao ndugu na kuishuhudia kweli yako, 
vivile kama wewe uendavyo katika kweli. 4 Sina 
furaha iliyo kuu kuliko hu, kusikia habari za watoto 
wangu wakienda katika hiyo kweli. 

5 Mpenzi wangu, wafanya kazi ya uaminifu katika 
killa kazi uwafanyiayo hao walio ndugu, na hao wageni 
nao; 6 ambao waliyashuhudia mapenzi yako mbele 


Google 


552 III. JOHANA 1 


ya kanisa: utafanya vizuri ukiwasafirisha kama vifaa- 
vyo kwa Mwenyiezi Mngu: 7 kwani walitoka nde 
kwa ajili ya Jina hilo, wasipokee kitu kiwacho chote 
kwa watu wa hizo Taifa. 8 Basi imetupasa kuwaku- 
bali walio kama hao, illi kwamba tupate kuwa watenda- 
ji pamoja na hiyo kweli, 

9 Naliandika neno kwa hiyo kanisa : lakini Dioterefe 
apendae kuwa mbele kati yao hatukubali. 10 Kwa 
ajili ya hayo, ntakapokuja, ntakumbusha kazi zakwe 
azifanyazo, mwenyi kububujika upuuzi juu yetu kwa 
maneno maovu; nae asitoshwe ni hayo, yeye mwenyewe 
hawakubali hao ndugu, na bao watakao wakubali awa- 
kataza, kisha awatoa kanisani. 11 Mpenzi wangu, 
usijifananishe na hicho kilicho kiovu, lakini jifananishe 
na hicho kilicho chema. Yeye afanyae mema ameto- 
kana na Mwenyiezi Mngu: na afanyae vibaya haku- 
muona Mwenyiezi Mngu. 12 Demeterio ameshuhudi- 
wa ni watu wote, tena ni ile kweli yenyewe; naam, na 
swiswi pia twashuhudia; nawe wajua ya kwamba ushu- 
huda wetu ni kweli, 

13 Nalikuwa na mambo mangi ya kukuandikia, 
lakini sipendi kukuandikia kwa ndia ya wino na kala- 
mu: 14 illa natumaini kukuona hivi karibu, naswi 
tutasema mdomo kwa mdomo. Amani kwako. Hawa 
rafiki zetu wakusalimu. Nisalimia hao rafiki killa mtu 
kwa jina lakwe, 


Google 


JUDA 1 553 


WARAKA WA 
JUDA 


ULIO 
KATHOLIKE 


1 JUDASI, mtumwa wa Jesu Masihi, nduguye 
Jakubu, waraka wangu huu uwafikilie hao walioitwa, 
wapendwao katika Mngu Baba, walindwao kwa ajili ya 
Jesu Masihi: 2 Rehema sa amani na mapenzi na 
yaongee kwenu. 

3 Wapeuzi wangu, niiipokuwa nikifanya bidii sana 
kuwaandikia nyinywi haban za wokofu ambao twasha- 
rikana pamoja, nalishurutizwa kuwaandikia nyinywi 
niwahiniize kwamba mjitahidi sana kwa ajili ya hiyo 
imani waliyopawa hao watakatifu, hiyo mara moja buu. 
4 Kwani wako wana-Adamu waliojitia kwa siri, hao 
ambao hapo kale walitangulia kuandikwa kwa hukumu 
hii, watu wasiomcha Mngu, wakiigeuza neema ya Mwe- 
nyiezi Mngu wetu iwe ulanifu, na kumkanusha Mola 
wetu aliye pwekee, nae ni Bwana wetu Jesu Masihi. 

5 Basi nataka niwakumbushe nyinywi, ijapokuwa 
mwayajua mambo yote, hii mara moja tuu, ya kwamba 

eye Bwana akisha waokoa watu watoke nti ya Misiri, 
Ba akawaangamiza wale waliokuwa hawakuamini. 
6 Na malaika nao wasioilinda enzi yao wenyewe, 
lakini waliyaata masikani yao yaliyowapasa, amewali- 
nda katika pingu za siku zote tini ya kiza hata huku- 
mu ya siku ile kuu. 7 Kama vile Sodom na Gomora 
na miji ile iliyokuwa karibu nayo, wakisha jitia kwa 


Google 


554 JUDA 1 


uzinifu, mfano mmoja vilevile na hao, na kuandama 
nyuma ya viwiliwili vyengine, imewekwa wazi iwe 
kielelezo, katika adhabu ya moto wa milele, 8 Na 
haya yote, hao nao, mfano mmoja na wale, katika 
kuota kwao, wautia muwili najisi, na kuyaasi mamlaka, 
na kuyataja matukufu kwa uovu. 9 Illa Mikaeli, yeye 
malaika mkuu, hapo aliposhindana na Shaitani na 
kuhujiana nae kwaajili ya muwili wa Musa, asisubutu 
kuleta juu yakwe hukumu ya maneno maovu, lakini 
akasema, Bwana nakukemee. 10 Illa hawa wayatolea 
maneno maovu mambo yawayo yote wasiyoyajua: na 
hayo wayatambuayo kwa tabia, wajiharibu kwayo, kama 
hao nyama wasio na akili. 11 Ole mbwao! kwa kuwa 
waliiandama ndia ya Kain, na kuliandama mbio hilo kosa 
la Balaam kwa ujira, na kuangamia katika maasia ya 
Kora. 12 Hawa ndio walio miamba iliyo na khatari ka- 
tika karamu zenu za mapenzi, walapo pamoja nanywi, 
hao ni watungaji wajilishao wenyewe pasipokuwa na 
hofu ; nao ni mawingu yasiyo na maji, yatukuliwayo ni 
upepo; nao ni miti wakati wa kupukutika majani, isiyo 
na matunda, miti iliyokufa mara mbili, na kung'olewa ka- 
bisa; 13 nao ni mawimbi ya bahari yasiyozuilikia, na 
kutokwa ni aibu yao wenyewe kama povu; nao ni nyota 
zizungukazo, ambao kwa ajili yao, huo weusi wa iza 
umewekwa milele, 14 Nae huyo Enokhu, mtu wa 
sabaa baada ya Adamu, aliwatolea maneno ya unabii, 
akisema, Huyo ndiye, Bwana alikuja pamoja na jeshi 
kuu mno ya watakatifu wakwe, 15 afanye hukumu 
juu ya wote, na kuwaadhibisha wote hao wasiomcha 
Mngu, kwa ajili ya kazi zao zote zilizo mbaya, hizo 
walizotenda kwa kutomcha Mngu, na kwa ajili 

mambo yote magumu ambayo wenyi dhambi wasiomcha 
Mngu wameyanena juu yakwe. 16 Hawa ndio wenyi 
kunung'unika, na wenyi kulalamika, wenendao sawasawa 
na shauku zao wenyewe (na makanwa yao yanena 


Google 


JUDA 1 555 


maneno makuu ya kujivuna), wakipendelea nafusi za 
watu kwa ajili ya pato. 

17 Illa nyinywi, wapenzi wangu, yakumbukeni ma- 
neno yaliyotangulia kunenwa ni YA mitume ya Bwana 
wetu Jesu Masihi; 18 ya kwamba, waliwambia nyi- 
nywi maneno haya, Wakati wa mwisho watakuwako 
. wenyi kudhihaki, wenendao sawasawa na shauku za 
upotevu wao. 19 Hawa ndio waletao matangukano, 
= waandamao nafusi, wasiokuwa na huyo Roho. 20 Illa 

nyinywi, wapenzi wangu, hali ya kujenga nafusi zenu . 
juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba Mngu 

atika Roho Mtakatifu, 21 zitunzeni nafusi zenu 
katika mapenzi ya Mngu, huku mkiingojea ile rehe- 
ma ya Bwana wetu Jesu Masihi hata kuufikilia uhai wa 
milele. 22 Na hao wengine walio na tashuishi wahu- 
rumieni; 23 na hao wengine kawaokoeni mkiwanya- 
kua kuwatoa motoni; wengine wahurumieni kwa 
kucha; iwani hali ya kuitukia hata ile nguo iliyotiwa 
taka ni muwili. 

24 Sasa, Yeye awezae kuwalinda nyinywi msikungu- 
wae, na kuwasimamisha mbele ya uso wa utukufu 
wakwe hali hamuna mawaa katika furaha kuu, 25 
Yeye aliye Mngu pwekee, Mwokozi wetu, kwa ndia ya 
Jesu Masihi Bwana wetu, mbwakwe utukufu na ukuu 
na ubora na amri, mbele ya zamani zote, na sasa, tena 
hata milele yote. Amina. 


Google 


556 UFUNUO 1 


UFUNUO WA 
JOHANA 


MWENYI KULETA MAFUNZO YA 
 MWENYIEZI MNGU. 


1 UFUNUO wa Jesu Masihi, Mwenyiezi Mngu 
aliompa awaonyeshe watumwa wakwe, mambo ambayo 
hayana budi yatakuwa upesi: nae akatuma kwa mkono 
wa malaika na kumuonyesha mtumwawe Johana ; 
2 ambae alishuhudia hilo neno la Mwenyiezi Mngu, na 
huo ushuhuda wa Jesu Masihi, maana, ni mambo yote 
aliyoyaona. 8 Ana heri huyo asomae, wana heri na hao 
wayasikiao maneno ya unabii huu, na kuyatunza mambo 
hayo yaliyoandikwa humo: kwani huo wakati umeku- 


rubia. 

4 Maandishi haya yatokana na Johana na yazifiki- 
lie hizo kanisa sabaa zilizo katika nti ya Asia: Ne- 
ema na iwe kwenu na amani, zitokazo kwakwe yeye 
ambae yupo, nae ndiye aliyekuwapo, nae ndiye mwe- 
nyi kuja; nazo zatoka kwa zile Roho sabaa zilizopo 
mbele ya kiti chakwe cha enzi; 5 nazo zatoka kwa 
Jesu Masihi, ambae ndiye shahidi muaminifu, mzaliwa- 
wa-kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafaume wa nti. 
Kwakwe yeye atupendae, na kutufungua kwa damu 
yakwe tutoke katika dhambi zetu; 6 nae alitufanya 
tuwe ufaume, tuwe makuhani wa Mwenyiezi Mngu 
wakwe nae ni Babae; mbwakwe ule utukufu na ule 
ukuu hata milele na milele. Amina. 7 Huyo ndiye 
yuaja na mawingu; na killa jito litamuona, na hao 

Google 


UFUNUO! 557 


waliomtoma; na kabila zote za nti zitaombolea juu 
yakwe. Naam. Amina. 

8 Mimi ni Alifa na Omega, anena Bwana Mwenyiezi 
Mngu, yeye ambae yupo, nae ndiye aliyekuwapo, nae 
ndiye mwenyi kuja, Muweza-wa-yote. 

9 Mimi, Johana, ndugu yenu na mwenyi kushariki 
pamoja nanywi katika mateso na ufaume na uvumilivu 
ulio katika Masihi, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho 
Patimo kwa sababu ya hilo neno la Mwenyiezi Mn 
na ushuhuda wa Jesu. 10 Nalikuwa nili katika Roho 
siku ya Bwana; nami nalisikia sauti kuu nyuma yangu 
kama nm: sauti ya barughumu ikinena, 11 kisema, 
Hicho uonacho kiandike ndani ya chuo, kisha uzipelekee 
hizo kanisa sabaa; Efeso, na Simurina, na Pengamo, 
na Thuatera, na Saride, na Filadelfia, na Laodikia. 
12 Nami nalizunguka nipate iona ile sauti iliyonena 
nami. Nami nikisha zunguka, naliona vinara vya 
taa sabaa vya dhahabu; 13 na katikati ya vile vinara 

a taa nalimuona mtu mmoja mfano wa mwana wa 
bin-Adamu, alikuwa amevaa nguo iliyofika hata nyayo 
zakwe, na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini 
mwakwe. 14 Na kitwa chakwe na hizo nywele zakwe 
zilikuwa nyeupe kama sufi nyeupe, nyeupe kama thalji ; 
na mato yakwe yalikuwa kama muali wa moto; 15 na 
nyayo zakwe zilikuwa mfano wa shaba iliyosuguliwa 
sana, kama vile ilivyo yenyi kusafiwa katika tanu; 
na sauti yakwe ikuwa kama sauti ya maji mangi. 
16 Nae alikuwa na nyota sabaa katika mkono wakwe 
wa kuume: na upanga mkali, wenyi makali kuwili, 
ulikuwa watoka kanwani mwakwe: na uso wakwe 
ulikuwa kama jua likingara kwa nguvu zakwe. 
17 Nami hapo nilipomuona, nalianguka maguuni pakwe 
kama mmoja aliyekufa. Nae akaweka mkono wakwe 
wa kuume juu yangu, akisema, akinambia, Usiche ; 
Mimi g wa kwanza kisha ni wa mwisho, 18 nami ni 





558 -UFUNUO 2 


mwenyi kuwa hai; nami nlikuwa nimekufa, nami niko, 
ni hai hata milele na milele, nami nnazo funguo za 
mauti na za kuzimu. 19 Basi yaandike mambo hayo 
uliyoyaona, na haya yaliyopo, na mambo yatakayokuwa 
baadae; 20 siri ya hizo nyota sabaa ulizoziona katika 
mkono wangu wa kuume, na siri ya vile vinara vya taa 
sabaa vya dhahabu. Hizo nyota sabaa ni malaika wa 
hizo kanisa sabaa: na vile vinara vya taa sabaa ni 
kanisa sabaa. 

29 MWANDIKIE huyo malaika wa kanisa iliyo 
Efeso, maneno haya, 

Haya ndiyo asemayo huyo mwenyi kuzishika hizo nyo- 
ta sabaa katika mkono wakwe wa kuume, yeye endae 
katikati ya vile vinara vya taa vya dhahabu sabaa : 
2 Nazijua kazi zako na taabu yako na uvumilivu wako, 
tena ya kwamba huwezi kutukuana na watu wabaya, 
tena umewajaribu hao wajiitao wenyewe mitume, nao 
sio, tena uliwaona kuwa ni waongo; 3 tena ulikuwa 
na uvumilivu na kusitahimili kwa ajili ya jina langu, 
tena hukuchoka. 4 Lakini nnalo neno hil juu yako, 
ya kwamba, umeyaata yale mapenzi yako ya kwanza. 
5 Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, katubie, uka- 
fanye hizo kazi za kwanza: au kwamba hufanyi, 
naja kwako, nami ntakiondoa kinara-cha-taa chako 
nikitoe pahali pakwe, usipotubia. 6 Lakini unalo neno 
hili, ya kwamba, wazitukia hizo kazi za hao Waniko- 
lai, ambazo nami nazitukia. 7 Yeye aliye na sikio 
nasikie hilo neno anenalo huyo Roho kuziambia hizo 
kanisa. Yeye ashindae ntampa yeye ale matunda ya 
mti wa uhai, ulio ndani ya Kitangu cha Mwenyiezi 
Mngu. 

8 Kisha mwandikie huyo malaika wa kanisa iliyo 
Simurina, maneno haya, 

Haya ndiyo asemayo yeye aliye wa mwanzo na wa 
mwisho, aliyekuwa amekufa, kisha akawa hai: 9 Naya- 

Google 


UFUNUO 2 559 


jua mateso yako, na umasikini wako (lakini u tajiri), 
nayajua na hayo maneno maovu yatokayo kwa hao 
wajisemao kuwa ni Mayahudi, nao sio, lakini ni wa 
mkutano wa Shaitani. 10 Usiche hayo mambo utaka- 
yopatikana nayo: huyo ndiye, huyo Ibilisi yuataka 
kuwatupa wengine myongoni mwenu gerezani, illi 
kwamba muondwe; nanywi mtakuwa na mateso ya 
siku kumi. Uwe muaminifu hata mauti, nami ntakupa 
wewe hiyotaji ya uhai. 11 Yeyealiye na sikio, nasikie 
hilo neno anenalo huyo Roho kuziambia hizo kanisa. 
Yeye ashindae hatapatikana ni madhara ya mauti ya 
ili. 

j 12 Kisha mwandikie huyo malaika wa kanisa iliyo 
Perigamo, maneno haya, 

Haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali, 
ulio na makali kuwili: 13 Napajua uketipo, ni hapo 
penyi kiti-cha-enzi cha Shaitani: nawe walishika sana 
jina langu, nawe hukuikana imani yangu, hata katika 
siku hizo za Antipa shahidi wangu, muaminifu wangu, 
aliyeuwawa kati yenu, hapo aketipo Shaitani. 14 La- 
kini nnayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao 
watu huko wayashikao mafunzo ya huyo Balaam, yeye 
aliyemfunza Balaki atupe makunguwazo mbele ya wana 
wa Isiraeli, kwamba wavile vitu vilivyotindiwa sanamu, 
nakuzini. 15 Vivyo unao na wewe watu wayashikao 
mafunzo ya Wanikolai mfano uleule. 16 Basi katubie, 
au kwamba hutubii, naja kwako kwa upesi, nami ntafa- 
nya vita juu yao kwa upanga huu wa kanwani mwangu. 
17 Yeye aliye na sikio nasikie hilo neno anenalo huyo 
Roho kuziambia hizo kanisa. Yeye ashindae, ntampa 
ya ile Manna iliyofitwa, nami ntampa jiwe jeupe, na juu 
ya hilo jiwe limeandikwa jina jipya, ambalo hapana 
alijuae isipokuwa ni yeye huyo alipokeae, 

18 Kisha mwandikie huyo malaika wa kanisa iliy 
Thuatera, maneno haya, 


560 UFUNUO 8 


Haya ndiyo anenayo yeye Mwana wa Mwenyiezi 
Mngu, yeye aliye na mato yakwe kama muali wa moto, 
na nyayo zakwe mfano wa shaba iliyosuguliwa sana: 
19 Nazijua kazi zako na mapenzi yako na imani yako, na 
ungojezi wako,na uvumilivu wako, tena najua ya kwamba 
kazi zako za mwisho zimezidi hizo za kwanza. 20 La- 
kini nna neno hili juu yako, ya kwamba wamridhia yule 
mwanamke Jezebel, yeye ajiitae nabii; nae awafunza 
na kuwapoteza hao watumwa wangu illi wazini na 
kuvila vitu vilivyotindiwa sanamu. 21 Nami nalimpa 
muda illi kwamba atubie; nae hataki kutubia na 
kuuata uzinifu wakwe. 22 Huyo ndiye, nambwaga 
juu ya kitanda, na hao wote wazinio pamoja nae wangie 
katika mateso makuu, kwamba wao hawatubii na kuzi- 
ata zile kazi zakwe. 23 Nami ntawaua watoto wakwe 
kwa mauti; na hizo kanisa zote zitajua ya kwamba 
mimi ni yeye nitafitiye vyuno na myoyo : nami ntampa 
killa mtu wa kwenu sawasawa na kazi zenu. 24 Illa 
nawambia nyinywi, msaliao katika Thuatera, kadiri yao 
wasio na mafunzo hayo, hao wasioyajua mambo-yenyi- 
kina ya Shaitani, kama vile wasemavyo; siwatupii juu 
yenu mzigo gies ir 25 Pamoja na hayo, hicho 
mlicho nacho kishikeni sana hata ntakapokuja. 26 
Yeye ashindae, na yeye azitunzae kazi zangu hata 
mwisho, ntampa yeye amri juu ya hizo taifa: 27 nae 
atawatawala kwa fimbo ya chuma, kama vile vyombo 
vya mfinanzi vishetwashetwavyo ; kama vile mimi nami 
nilivyopokea kwa Babaangu: 28 nami ntampa hiyo 
nyota ya asubuhi. 29 Yeye aliye na sikio nasikie 
hilo neno anenalo huyo Roho kuziambia hizo kanisa. 

3 KISHA mwandikie huyo malaika wa kanisa iliyo 
Saride, maneno haya, 

Haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo Roho sabaa 
za piping kuaga Mngu, na hizo nyota sabaa: Nazijua kazi 
zoko, ya kwamba una jina la kuwa hai, nawe umekufa, 


Google 


UFUNUO 3 561 


2 Uwe mwenyi kukesha, ukayathubutishe mambo hayo 
yasaliayo, yaliyokuwa yametaka kufa: kwani sikuona 
kazi zilizo zako kuwa zimetimilika mbele ya Mwenyiezi 
Mngu wangu. 3 Basi kumbuka jinsi ulivyopokea, na 
jinsi ulivyosikia; katunze, na kutubia. Basi ikiwa 
hutakesha, ntakuja kama vile mwivi, nawe hutaijua ile 
saa ntakayokujilia juu yako. 4 Lakini unayo majina 
machache katika Saride, hao wasioyatia uchafu mavao 
yao: nao watakwenda pamoja nami wakivaa mavao 
meupe; kwa kuwa wasitahili. 5 Yeye ashindae 
atavikwa hivi mavao meupe; nami sitalifuta jina lakwe 
kamwe katika chuo cha uhai, nami ntalikiri jina lakwe 
mbele ya Babaangu, na mbele ya malaika zakwe. 
6 Yeye aliye na sikio nasikie neno hilo anenalo huyo 
Roho kuziambia hizo kanisa. 

7 Kisha mwandikie huyo malaika wa kanisa iliyo 
Filadelfia, maneno haya, 

Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, yeye aliye 
wa kweli, yeye aliye na ufunguo wa Daudi, yeye afunguae 
kisha hapana mwenyi kufunga, nae afunga, kisha hapana 
mwenyi kufungua: 8 Nazijua kazi zako (huu ndio, 
nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao 
hapana awezae kuufunga), ya kwamba unao uwezo 
mchache, nawe ulilitunza hilo neno langu, nawe huku- 
likana jina langu. 9 Hao ndio, nakupa walio wa 
mkutano wa Shaitani, hao wasemao kwamba wenyewe 
ni Mayahudi, nao sio, lakini wanena uongo; hao ndio, 
ntawafanya illi kwamba waje waabudu mbele ya maguu 
yako, na kujua ya kwamba mimi nimekupenda wewe. 
10 Kwa kuwa ulililinda hilo neno la uvumilivu wangu, 
mimi nami ntakulinda wewe utoke hiyo saa ya kujari- 
biwa, hiyo itakayoujilia juu ya ulimwe mzima, 
kuwajaribu hao waketio juu ya nti. 11 Naja upesi: 
shika sana hicho ulicho nacho, illi asiwe mtu awae yote 
kuitwaa taji yako. 12 Yeye ashindae, ntamfanya awe 

Google 


562 -UFUNUO 3 


nguzo katika hekalu ya Mwenyiezi Mngu waugu, nae 
hatatoka nde tena kabisa : nami ntaandika juu yakwe 
hilo jina la Mwenyiezi Mngu wangu, na jina la mji wa 
Mwenyiezi Mngu wangu, huo Jerusalem mpya, ushukao 
kutoka mbinguni kwa Mwenyiezi Mngu wangu, nami 
ntaandika juu yakwe hilo jina langu mimi mwenyewe 
lililo jipya. 13 Yeye aliye na sikio nasikie neno hilo 
anenalo huyo Roho kuziambia hizo kanisa. 

14 Kisha mwandikie huyo malaika wa kanisa iliyo 
Laodikia, maneno haya, 

Haya ndiyo anenayo huyo aliye Amina, huyo shahidi 
aliye muaminifu na wa kweli, yeye mwanzo wa uumbaji 
wa Mwenyiezi Mngu: 15 Nazijua kazi zako, ya kwa- 
mba hu baridi wala hu moto: lau kwamba ulikuwa 
baridi au moto. 16 Vivyo kwa sababu una uvuguvugu, 
nawe hu moto wala hu baridi, ntakutema utoke kanwani 
mwangu. 17 Kwa kuwa wasema, Mimi ni tajiri, nime- 
jitajirisha, nami sina uhitaji wa kitu; nawe hujui ya 
Fan wewe u mwenyi mashaka, na mwenyi hali 
dhaifu, na masikini, na kipofu, na utupu: 18 naku 
wewe shauri kwamba ununue kwangu mimi dhahabu 
iliyosafiwa kwa moto, illi kwamba upate kuwa tajiri; 
na mavao meupe, illi kwamba upate jivika, aibu ya 
utupu wako isifunuke; kanunue na dawa-ya-mato 
kwangu ya kuyapaka mato yako, illi kwamba uone. 
19 Mimi kadiri ya hao niwapendao nawakaripia na 
kuwarudi: basi uwe na bidii na kutubia. 20 Mimi 
hapa, nasimama mlangoni nabisha : akiwa mtu kuisikia 
sauti yangu na kuufungua mlango, ntangia kwakwe, 
nami ntakula pamoja nae, nae pamoja nami. 21 Yeye 
ashindae, ntampa yeye kuketi pamoja nami katika kiti 
changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda, na kuketi 
pamoja na Babaangu katika kiti chakwe cha enzi. 
22 Yeye aliye na sikio nasikie neno hilo anenalo huyo 
Roho kuziambia hizo kanisa. 

Google 


UFUNUO 4 563 
4 BAADA ya mambo hayo naliona, na huo ndio, 


mlango ukafunguka katika hizo mbingu, na sauti ya 
kwanza niliyoisikia, sauti kama vile ya barughumu, 
ikinena nami, mmoja asemae, Kwea huku, nami ntaku- 
onyesha mambo hayo ambayo hayana budi yatakuwako 
baadae. 2 Mara nalikuwa katika Roho: na hicho 
ndicho, kiti-cha-enzi kikawekwa mbinguni, na mmoja 
ameketi juu ya kile kiti; 3 na yeye aliyeketi alikuwa 
kuangaliwa mithili ya jiwe la jasipi na akiki; na 
kisiki-cha-mvua kilizunguka hicho Ya Been ku- 
angaliwa mithili ya zumaradi. 4 Tena viti ishirini na 
vine vilikuwa vyazunguka hicho kiti-cha-enzi: na 
katika viti vile naliwaona wazee ishirini na wane 
waketi, walikuwa wamevikwa mavao meupe; na juu 
a vitwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. 5 Na kile 

iti-cha-enzi kilitoka umeme na sauti na raadi. Tena 
taa sabaa za moto zilikuwa zawaka mbele ya kile kiti- 
cha-enzi, ambazo ndizo hizo Roho sabaa za Mwenyiezi 
Mngu; 6 tena mbele ya kiti-cha-enzi Ailikuwako kitu 
kama bahari yenyi kuonya, mfano wa bilauri; na kati- 
kati ya kile kiti-cha-enzi na kandokando ya kiti-cha- 
enzi, walikuwako nyama-wonyi-uhai wane waliokuwa 
wamejawa ni mato mbele na nyuma. 7 Na huyo 
nyama wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na huyo 
nyama wa pili alikuwa mfano wa kijana-cha-ng'ombe, 
na huyo nyama wa tatu alikuwa na uso kama vile wa 
bin-Adamu, na huyo nyama wa-ne altkuwa mfano wa 
tai mwenyi kuruka. 8 Na hao nyama-wenyi-uhai wane 
killa mmoja wao alikuwa na mabawa sita, nao wamejawa 
ni mato kotekote na ndani: nao hawapumziki mtana 
wala usiku, wakisema, Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, 
Bwana Mwenyiezi Mngu, Muweza-wa-yote, aliyekuwapo, 
nae yupo, nae ndiye mwenyi kuja. 9 Kisha hapo, hao 
nyama-wenyi-uhai watakapompa yeye aketiye katika 
SAA utukufu na hishima na shukurani, yeye 


564 UFUNUO 5 


aliye hai hata milele na milele, 10 ndipo hao wazee 
ishirini na wane watakapopomoka mbele yakwe yeye 
mwenyi kuketi katika kile kiti-cha-enzi, nao watamsu- 
judia yeye aliye hai hata milele na milele, nao watazi- 
bwaga hizo taji zao mbele ya kiti-cha-enzi, wakisema, 
11 Wasitahili wewe, Bwana wetu, nawe u Mwenyiezi 
Mngu wetu, kuupokea huu utukufu na hii hishima na 
huu uwezo: kwa kuwa ni wewe uliyeviumba vitu vyote, 
na kwa sababu ya mapendeleo yako vilikuwapo, kisha 
vikaumbwa. 

5 KISHA naliona katika mkono wa kuume wa yule 
aliyeketi katika kiti-cha-enzi alikuwa na chuo kilicho- 
andikwa ndani na upande wa nyuma, nacho kimetiwa 
mihuri sabaa. 2 Kisha nalimuona malaika mwenyi 
nguvu akihubiri kwa sauti kuu, akiuliza, N nani mwenyi 
kusitahili kukifungua hichi chuo na kuivunda mihuri 
yakwe? 3 Napo palikuwa hapana mtu awae yote 
mbinguni, wala juu ya nti, wala tini ya nti, aliyeweza 
kukifungua hicho cbuo wala kukiangalia. 4 Nami 
nikalia sana, kwa kuwa hakuonekana mtu mwenyi 
kusitahili kukifungua hicho chuo, wala ku ka ka 
5 na mtu mmoja katika hao wazee akanambia, Usilie: 
Huyo ndiye, yeye Simba aliye wa kabila ya Juda, lile 
Shina la Daudi, yeye ameshinda apate kifungua kile 
chuo na kutvunda mihuri yakwesabaa. 6 Kisha naliona 
hapo katikati ya kile kiti-cha-enzi, na kati ya hao 
nyama-wenyi-uhai wane, na kati ya hao wazee ishirini 
na wane, Kijana-cha-kondoo chasimama, kana kwamba 
kimetindwa, alikuwa na pembe sabaa, na mato sabaa, 
ambazo ni Roho sabaa za Mwenyiezi Mngu, zilizotumwa 
zende katika dunia yote. 7 Nae akaja, nae atwaa kike 
chuo katika mkono wa kuume wa huyo aliyeketi katika 
kiti-cha-enzi. 8 Kisha hapo alipokwisha kitwaa hicho 
chuo, wale nyama-wenyi-uhai wane na wale wazee 
ishirini na wane wakapomokea sijida mbele ya Kijana- 


Google 


UFUNUO 6 565 


cha-kondoo, killa mmoja wao alikuwa na kinanda-cha- 
kinubi, na vitasa vya dhahabu vilivyojaa uvumba, amba- 
vyo ndiyo maombi ya watakatifu. 9 Nao waimba wimbo 
mpya, wakisema, Wasitahili wewe kukitwaa hicho chuo, 
na kuifungua mihuri yakwe : kwa kuwa ulitindwa, na 
kumnunulia Mwenyiezi Mngu kwa damu yako, watu 
watokao killa kabila na lugha na jamaa na taifa, 10 na 
kuwafanya wawe ufaume na makuhani kwa Mwenyiezi 
Mngu wetu; nao watawala juu ya nti. 11 Nami nali- 
ona, kisha nalisikia sauti za malaika wangi kandokando 
ya hicho kiti-cha-enzi na wale nyama-wenyi-uhai, na 
wale wazee; na hisabu yao ilikuwa alifu kumi mara 
alifu kumi, na alifu mara alifu; 12 wakisema kwa sauti 
kuu, Asitahili hicho Kijana-cha-kondoo kilichotindwa, 
kupokea huo uwezo na utajiri na hikima na nguvu na 
hishima na utukufu na baraka. 13 Na killa kitu 
kilichoumbwa kilicho mbinguni na kilicho juu ya nti, 
na kilicho tini ya nti, na kilicho juu ya bahari, na vitu 
vyote vilivyo ndani yakwe, nalisikia vikinena, Mbwakwe 
yeye aketiye katika kiti-cha-enzi, na mbwakwe yeye 

ijana-cha-kondoo, hiyo baraka na hiyo hishima, na 
huo utukufu, na hiyo amri, hata milele na milele. 14 
Na hao nyama-wenyi-uhai wane wakasema, Amina. 
Na wale wazee wakasujudia na kuabudu. 

6 KISHA naliona hapo Kijana-cha-kondoo alipou- 
fungua moja katika ile mihuri sabaa, ndipo niliposikia 
mmoja katika nyama-hao-wenyi-uhai wane, akisema 
kwa sauti kama sauti ya raadi, Ndoo. 2 Nami naliona, 
huyo ndiye, farasi mweupe, na aliyempanda alikuwa na 
uta; nae alipawa taji : nae akatokea ali ameshinda tena 
ashinda. 

3 Kisha hapo alipoufungua huo muhuri wa pili, 
ndipo nilipomsikia huyo nyama wa pili mwenyi uhai 
akisema, Ndoo. 4 Na farasi mwengine akatokea nde, 
farasi mwekundu sana: na aliyempanda alipawa kuio- 


566 UFUNUO 6 


ndoa amani katika nti, illi kwamba wauane wao kwa 
wao: nae alipawa upanga mkubwa. 

5 Kisha hapo alipoufungua huo muhuri wa tatu, 
ndipo nilipomsikia huyo nyama wa tatu mwenyi uhai 
akisema, Ndoo. Nami naliona, huyo ndiye, farasi 
mweusi; na aliyempanda alikuwa na mizani mkononi 
mwakwe. 6 Nami nalisikia kama vile sauti katikati 
ya wale nyama-wenyi-uhai wane ikisema, Kibaba cha 
nganu kwa nusu-rupia, na vibaba vitatu vya shairi kwa 
nusu-rupia; nawe usiyadhuru yale mafuta na ile 
divei. 

7 Kisha hapo alipoufungua huo muhuri wa-ne ndipo 
niliposikia sauti ya huyo nyama wa-ne mwenyi uhai, 
akisema, Ndoo. 8 Nami naliona, huyo ndiye, farasi 
rangi ya mtanga-wa-pwani : na aliyempanda jina lakwe 
akiitwa Mauti: na Kuzimu ilifuatana nae. Nao wali- 
pawa uwezo juu ya sehemu ya-ne ya nti, waue kwa 
upanga, na kwa ndaa, na kwa tauni, na kwa hao 
nyama-wa-mwitu wa nti. 

9 Kisha alipoufungua huo muhuri wa tano, ndipo 
nilipoona pale tini ya madhabahu hizo nafusi za hao 
waliotindwa kwa ajili ya neno la Mwenyiezi Mngu, na 
kwa ajili ya huo ushuhuda waliokuwa nao: 10 nao 
wakalia kwa sauti kuu, wakisema, Hata lini, Ewe Mola, 
Mtakatifu, Mwenyi kweli, mbona hufanyi hukumu na 
kuiamua haki hiyo damu yetu, kwa hao waketio juu ya 
nti? 11 Nao walipawa killa mmoja wao, nguo ndefu 
nyeupe: nao waliambiwa ya kwamba, wapumzike bado 
muda mchache, hata watakapotimia hao wajoli wao na 
hao ndugu zao watakaouwawa vivile kama wao 
walivyouwa wa. 

12 Kisha naliona hapo alipoufungua huo muhuri wa 
sita, ndipo kilipokuwapo kitetemo-cha-nti kikuu; na 
hilo jua likawa jeusi kama magunia ya manyoya, na 
huo is ve maa kama damu wote: 13 na hizo nyota 


UFUNUO 7 567 


za mbinguni zikaanguka juu ya nbi, kama vile mtini 
wapukutishavyo mapofu yakwe ukitukuswa ni upe 
mwingi. 14 Na hizo mbingu zikaondolewa kama vile 
ukurasa ulivyokundwa; na kulla mlima na kulla kisiwa 
vilitama vitoke pahali pakwe. 15 Na hao wafaume wa 
nti, na hao walio wakubwa, na hao majumadari, na hao 
matajiri, na hao wenyi nguvu, na killa mtumwa, na 
killa mungwana, walifita nafusi zao katika pango na 
tini ya majabali ya milima; 16 nao wayambia hiyo 
milima, na hayo majabali, Tuangukieni juu yetu, mka- 
tusitiri nao uso wakwe yeye aketiye katika kiti-cha-enzi, 
na hasira ya Kijana-cha-kondoo: 17 kwa kuwa ime- 
kuja siku kubwa ya hasira yao; nae n nani awezae 
kusimama? 

'7 BAADA ya mambo hayo naliwaona malaika wane 
wamesimama katika pembe nne za nti, walikuwa waki- 
zizuia hizo pepo nne za nti, illi kwamba upepo usivume 
Juu ya nti, wala juu ya bahari, wala juu ya mti uwao 
wote. 2 Nami nalimuona malaika mwengine akwea 
juu kutoka maawioni mwa jua, alikuwa na muhuri wa 

ngu aliye hai: nae akawapigia kelele wale malaika 
wane kwa sauti kuu, wale waliopawa kuidhuru nti na 
bahari, 3 akisema, Msiidhuru nti wala bahari wala 
miti, hata tukisha watia muhuri watumwa wa Mwenyi- 
ezi Mngu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. 4 Nami 
nalisikia hisabu -ya hao waliotiwa muhuri, Wikwuwa ni 
alifu mara mia na alifu mara arubaini na nne, wenyi 
kutiwa muhuni waliotoka killa kabila ya wana wa 
Isiraeli. 

5 Wa kabila ya Juda alifu mara kumi na mbili wenyi 
kutiwa muhuri : 

Wa kabila ya Reuben alifu mara kumi na mbili: 

Wa kabila ya Gadi alifu mara kumi na mbili: 

6 Wa kabila ya Aseri alifu mara kumi na mbili: 

Wa kabila ya Nafitali alifu mara kumi na mbili: 

Google 





568 UFUNUO 7 


Wa kabila ya Manase alifu mara kumi na mbili: 
7 Wa kabila ya Sumeoni alifu mara kumi na mbili: 

Wa kabila ya Levi alifu mara kumi na mbili: 

Wa kabila ya Isakhari alifu mara kumi na mbili: 
8 Wa kabila ya Zabuloni alifu mara kumi na mbili; 

Wa kabila ya Jusufu alifu mara kumi na mbili: 

Wa kabila ya Benjamin alifu mara kumi na mbili 

wenyi kutiwa muhuri. 
9 Baada ya haya naliona, na huo ndio, mkutano 
mkubwa mno, ambao hapakuwa na mtu aliyeweza 
kuuhasibu, watoka kulla taifa, nao ni wa killa kabila, 
na jamaa, na lugha, walikuwa wamesimama mbele ya 
hicho kiti-cha-enzi na mbele ya huyo Kijana-cha-kondoo, 
walikuwa wamevikwa nguo ndefu nyeupe, nao walikuwa 
na makuti ya mtende mikononi mwao: 10 nao wapiga 
kelele kwa sauti kubwa mno, wakisema, Wokofu ni wa 
Mwenyiezi Mngu wetu aketiye katika kiti-cha-enzi, tena 
ni wa Kijana-cha-kondoo. 11 Na hao malaika wote 
walikuwa wamesimama kandokando ya kiti-cha-enzi, 
na kandokando ya wale wazee na aj nyama-wenyi- 
uhai wane; nao wakapomoka mbele ya kiti-cha-enzi 
kwa nyuso zao, na kumsujudia Mwenyiezi Mngu, 12 
wakisema, Amina: Baraka na utukufu na hikima na 
shukurani na hishima na uwezo na nguvu zina Mwenyi- 
ezi Mngu wetu hata milele na milele. Amina. 13 
Akajibu mmoja katika hao wazee, akinambia, Jee, 
hawa waliovikwa nguo ndefu nyeupe ni kina nani? 
nao walitoka wapi? 14 Nami nikamwambia, Bwana 
wangu, wajua wewe. Nae akanambia, Hawa ndio wale 
watokao hayo mateso makuu, nao walizifua nguo zao, 
na kuzifanya ziwe nyeupe katika damu ya Kijana-cha- 
kondoo. 15 Kwa ajili ya hayo, wao wako mbele ya 
kiti-cha-enzi cha ka Mn ; nao wamtumikia 
mtana na usiku katika hekalu kat na yeye aketiye 
katika kiti-cha-enzi ataitanda hema yakwe juu yao. 
Google 


UFUNUO 8 569 


16 Hawataona ndaa baadae, wala hawatakuwa na kiu 
baadae; halitawafikilia jua, wala hari iliyo yote: 17 
kwa kuwa huyo Kijana-cha-kondoo, yeye aliye katikati 
ya hicho kiti-cha-enzi, atakuwa mtunga wao, nae atawa- 
ongoza hata wafikilie penyi mato-ya-maji ya uhai: na 
Mwenyiezi Mngu atayafuta matozi yote katika mato 


ao. 
á 8 KISHA hapo alipoufungua huo muhuri wa sabaa, 
ndipo pakawa kimya mbinguni muda kama wa nusu saa. 
2 Nami naliwaona hao malaika sabaa, hao wasimamac 
mbele ya Mwenyiezi Mngu; nao walipawa barughumu 
sa 

3 Na malaika mwengine akatokea nae akasimama 
mbele ya madhabahu, mwenyi chetezo cha dhahabu; 
nae alipawa uudi mwingi, illi kwamba ayaongeze kwa 
huo uudi maombi ya watakatifu wote, juu ya madha- 
bahu ya dhahabu yaliyokuwa mbele ya kile kiti-cha- 
enzi. 4 Na ule moshi wa ule uudi pamoja na maombi 

a hao watakatifu, ulipaa juu mbele ya Mwenyiezi 

ngu kutoka mkononi mwa huyo malaika. 5 Na 
huyo malaika akitwaa hicho chetezo; nae akakijaza 
moto wa yale madhabahu, kisha akakibwaga juu ya 
nti: kisha pakawa na raadi na sauti na umeme na 
kitetemo-cha-nti. 

6 Na hao malaika sabaa, hao waliokuwa na hizo 
barughumu sabaa, wakajifanya tayari illi kwamba 
wazipige hizo barughumu. 

7 Kisha huyo malaika wa kwanza akapiga barughumu, 
pakawa mvua-ya-barafu na moto, vilivyotangamana na 
damu, navyo vilibwagwa juu ya nti: ikateketea sehemu 
ya tatu ya nti, na sehemu ya tatu ya miti ikateketea, na 
mani yote mabiti yakateketea. 

8 Kisha malaika wa pili akapiga barughumu, pakawa 
kitu kama mlima mkubwa uliokuwa wawaka moto 
ukatupwa baharini: ikawa damu sehemu ya tatu ya 


Google 


570 UFUNUO 9 


bahari; 9 wakafa sehemu ya tatu ya hao nyama 
walioumbwa waliokuwa ndani ya bahari, hao wenyi 
uhai: na sehemu ya tatu ya marikabu iliangamia. 

10 Kisha malaika wa tatu akapiga barughumu, na 
nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni, iliyokuwa 
ikiwaka kama vile taa, nayo ikaanguka katika sehemu 
ya tatu ya mito, na katika vijito vya maji: 11 na 
nyota hiyo jina lakwe huitwa Abisintho: na sehemu ya 
“tatu ya hayo maji yakawa ni abisintho; na wana-Adamu 
wangi wakafa kwa hayo maji, kwa kuwa yalikuwa 
utungu mno. 

12 Kisha huyo malaika wa-ne akapiga barughumu, 
ikapigwa sehemu ya tatu ya jua, na sehemu ya tatu ya 
mwezi, na sehemu ya tatu ya hizo nyota; illi kwamba 
sehemu ya tatu itiwe kiza, tena huo mtana usiwe muwa- 
nga sehemu yakwe ya tatu, na usiku nao ni vivyo 
hivyo. 

13 Kisha nikaona, na kusikia tai mmoja akiruka 
katikati ya mbingu, akisema kwa sauti kuu, Ole, ole, 
ole, mbwao wenyi kuketi juu ya nti, kwa sababu ya 
sauti zisaliazo za barughumu za hao malaika watatu, 
watakaozipiga barughumu baadae. 

9 KISHA huyo malaika wa tano akapiga barughumu, 
nami naliona nyota iliyotoka mbinguni, imeanguka juu 
ya nti: nae akapawa ufunguo wa shimola kuzimu. 2 
Nae akalifungua lile shimo la kuzimu; na moshi uka- 

juu kutoka mle shimoni, kama moshi wa tanu 
aaa vikatiwa kiza jua na anga kwa ajili ya huo 
moshi wa shimoni. 3 Na nzige wakatoka katika ule 
moshi wakenda juu ya nti; nao walipawa amri, kama 
vile hao vitumbo-ng'ge wa nti walivyo na amri. 4 
Nao waliambiwa ya kwamba wasiyadhuru hayo mani 
ya nti, wala kiwacho chote kilicho kibiti, wala mti ulio 
wote, isipokuwa wana-Adamu hao wasio na muhuri wa 
Mwenyiezi Mngu katika vipaji vya nyuso zao, 5 Nao 

Google 


UFUNUO 9 571 


waliamuriwa ya kwamba wasiwaue wao, lakini kwamba 
wateswe miezi mitano: na hayo mateso yao yalikuwa 
kama vile mateso ya vitumbo-ng'ge, hapo amuumapo 
bin-Adamu. 6 Na katika siku hizo wana-Adamu wa- 
tataka mauti, nao hawatayaona kamwe: nao watatamani 
kufa, na hayo mauti yatawakimbia. 7 Na maumbo ya 
hao nzige yalikuwa ni mfano wa vile farasi walioanda- 
liwa vita; na juu ya vitwa vyao kama taji mfano wa 
dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za bin- 
Adamu. 8 Nao walikuwa na nywele kama nywele za 
wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya masi- 
mba. 9 Nao walikuwa na kanzu kama vile kanzu za 
chuma; na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya 
magari, kama farasi wangi wendao kwa kasi kuviendea 
vita. 10 Nao wana mikia kama vile ya vitumbo-ng'- 
ge, yenyi vyembe vya ushungu; na amri yao kuwa- 
huru hao wana-Adamu miezi mitano 1 katika mikia 
yao. 11 Wana mfaume juu yao, nae ni malaika wa 
ule kuzimu: jina lakwe kwa Kihibirania huitwa 
Abadon, na kwa Kiyunani ana jina lakwe Apolion. 

12 Ole wa kwanza umekwisha pita: hizo ndizo, zaja 
na ole mbili baadae. 

13 Kisha huyo malaika wa sita akapiga barughumu, 
nami nalisikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe 
za madhabahu ya dhahabu yaliyo mbele ya Mwenyiezi 
Mngu, 14 mmoja asema, amwambia huyo malaika wa 
sita, aliyekuwa na ile barughumu, akisema, Wafungue 
hao malaika wane waliofungwa hapo penyi mto mku- 
bwa Farati. 15 Na hao malaika wane wakafunguliwa, 
hao walioandaliwa kwa ajili ya ile saa na siku na mwezi 
na mwaka, illi kwamba wawaue sehemu ya tatu ya hao 
wana-Adamu. 16 Na hisabu ya jeshi za wenyi kupa- 
nda farasi ilikuwa laki alufeni: nalisikia hisabu yao. 
17 Naliwaona hao farasi hivyo katika hayo maono, na 
hao walioketi juu yao, wenyi kanzu za chuma kama za 


Google 


572 UFUNUO 10 


moto na za samawi na za kibiriti: na vitwa vya hao 
farasi ni kama vitwa vya masimba; na makanwa yao 
hutokwa ni moto na moshi na kibiriti. 18 Sehemu ya 
tatu ya wana-Adamu iliuwawa kwa mapigo hayo matatu, 
kwa huo moto na huo moshi na hicho kibiriti, vilivyo- 
toka makanwani mwao. 19 Kwani amri za hao farasi 
zi katika makanwa yao na katika mikia yao: kwani 
mikia yao i mfano wa nyoka, ina vitwa, nao wadhuru 
kwa hivyo. 20 Na hao wana-Adamu waliosalia, hao 
wasiouwawa kwa mapigo hayo, hawakuzitubia zile kazi 
za mikono yao, kwamba wasiwasujudie mashaitani, na 
sanamu wa dhahabu, na wa fedha, na wa shaba, na wa 
jiwe, na wa miti; wasioweza kuona wala kusikia wala 
kwenenda: 21 nao hawakuutubia uuaji wao, wala 
utawi wao, wala uzinifu wao, wala wivi wao. 

10 KISHA nalimuona malaika mwenyi nguvu mwe- 
ngine ashuka kutoka mbinguni, alikuwa amefinikwa 
ni wingu ; na kisiki-cha-mvua kilikuwa juu ya kitwa 
chakwe, na uso wakwe ulikuwa kama jua, na maguu 

akwe kama nguzo za moto: 2 nae alikuwa na chuo 

idogo mkononi mwakwe kimefunuliwa: nae akaliweka 
guu akwe la kuume katika bahan, na hilo la kushoto 

atika nti; 3 nae akapiga ukelele kwa sauti kuu, 
kama vile simba akinguruma: na hapo alipopiga uke- 
lele, zile raadi sabaa zikasema kwa sauti zao. 4 Na 
hapo zile raadi sabaa ziliposema kwa sauti zao, nalitaka 
kuandika ; nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikise- 
ma, Yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa ni hizo 
raadi sabaa, usiyaandike. 5 Na huyo malaika niliye- 
muona kusimama katika babari na katika nti akauinua 
mkono wa kuume wakwe akaulekeza mbinguni, 6 nae 
akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye 
aliyeziumba hizo mbingu na vitu vilivyo ndani yakwe, 
na nti na vitu vilivyo ndani yakwe, na bahari na vitu 
vilivyo ndani yakwe, ya kwamba, pasiwe na zamani 


Google 


UFUNUO 11 573 


baada yakwe: 7 isipokuwa katika siku za sauti ya 
malaika huyo wa sabaa, hapo atakapotaka kupiga baru- 

humu, ndipo ikamilikapo hiyo siri ya Mwenyiezi Mngu, 
wa zile habari njema zilivyo alizowahubiri hao watu- 
mwawe manabii. 8 Na hiyo sauti niliyoisikia kutoka 
mbinguni, naliisikia tena kunena nami, na kusema, 
Nenda, kitwae hicho chuo kilichofunuliwa mko- 
noni mwa yule malaika, huyo aliyesimama katika 
bahari na katika nti. 9 Nami nalimwendea huyo ma- 
laika, nikimwambia, anipe kile chuo kidogo. Nae 
akanambia, Kitwaecho ukile; nacho kitakufanya tumbo 
lako liwe utungu, lakini katika kanwa lako kitakuwa 
tamu kama asali. 10 Nami nalikitwaa kile chuo 
kidogo mkononi mwa huyo malaika, nikakila; nacho 
kilikuwa kanwani mwangu tamu kama asali: na hapo 
nilipokwisha kila tumbo langu likawa utungu. 11 Nao 
wanambia, Imekupasa kutoa unabii tena juu ya jamaa 
na juu ya taifa na lugha na wafaume wangi, 

11 NAMI nalipawa mwanzi mfano wa fimbo: mmoja 
akanambia, Inuka, ukaipime hekalu ya Mwenyiezi Mngu, 
na madhabahu, na hao wasujuduo mumo. 2 Na hiyo 
behewa iliyo nde ya hekalu, iwate nde, usiipime hiyo: 
kwa kuwa wamepawa hizo taifa hiyo: na huo mji mta- 
katifu wataukanyaga miezi arubainina miwili. 3 Nami 
ntawapa hao mashahidi wangu wawili, nao watatoa 
unabii siku alifu na miateni na sitini, wakiwa hali ya 
kuvikwa magunia. 4 Hao ndio ile mizeituni miwili 
na vile vinara vya taa viwili visimamavyo mbele ya 
Bwana wa nti. 5 Naikiwa mtu awae yote ataka kuwa- 
dhuru, watokwa ni moto makanwani mwao na kuwala 
adui zao: na ikiwa mtu awae yote kutaka kuwadhuru 
ime kwamba auwawe hivyo. 6 Hao wana amri ya 
kuzifunga hizo mbingu, illi kwamba mvua isinye kaika 
siku hizo za; unabii wao: nao wana amri juu ya hayo 
maji kuyageuza yawe damu, na kupiga biyo nti kwa 


Google 


574 UFUNUO 11 


killa tauni, killa watakapo. 7 Nao hapo watakapou- 
kamilisha ushuhuda wao, huyo nyama mkali atokae 
katika kuzimu atawafanyia vita, nae atawashinda na 
kuwaua. 8 Na vimba vyao viko ndiani mwa huo mji 
mkubwa, ambao waitwa kwa jinsi ya roho Sodom na 
Misiri, tena ni hapo yeye Bwana wao aliposalibiwa. 9 
Na watu watokao katika hao jamaa na kabila na lugha 
na taifa waviangalia vile vimba vyao siku tatu u nusu, 
nao hawaviati vimba vyao kuwekwa kaburini. 10 Na 
hao waketio juu ya nti wafurahi juu yao na kutekerea; 
nao wataleta na kupana vipawa wao kwa wao; kwa 
sababu hao manabii wawili walikuwa wakiwatesa hao 
waketio juu ya nti. 11 Kisha baada ya siku hizo tatu 
u nusu, roho ya uhai kutoka kwa Mwenyiezi Mngu ika- 
wangilia ndani, nao wakasimama kwa maguu yao; na 
wale waliokuwa wakiwaangalia wakangiwa ni khofu 
kubwa mno. 12 Nao wakasikia sauti kuu kutoka 
mbinguni ikiwambia, Kweani huku. Nao wakakwea 
wakangia mbinguni katika hilo wingu; na hao adui zao 
wakiwaangalia. 13 Na katika saa hiyo kilikuwako 
kitetemo-cha-nti kikubwa, na sehemu ya kumi ya mji 
ikaanguka; na wana-Adamu alifu sabaa waliuwawa 
katika kitetemo-cha-nti hicho: na hao waliosalia waka- 
ngiwa ni khofu, nao wakamtukuza Mwenyiezi Mngu wa 
mbingu. 

14, Ole wa pili umekwisha pita: huu ndio,ole wa tatu 
waja kwa upesi. 

15 Kisha huyo malaika wa sabaa akapiga barughumu ; 
nazo zikatoka sauti kubwa-kubwa mbinguni, nazo zika- 
sema, Ufaume wa dunia umekwisha kuwa ufaume wa 
Bwana wetu, na wa Masihi wakwe, nae atatawala hata 
zamani za milele. 16 Na hao wazee ishirini na wane, 
hao wenyi kuketi mbele ya Mwenyiezi Mngu katika 
vile viti-vya-enzi vyao, wakapomoka nti kwa nyuso zao, 
na kumsujudia Mwenyiezi Mngu, 17 wakisema, Twa- 

Google 


UFUNUO 12 575 


kushukuru wewe, Ewe Bwana Mwenyiezi Mngu, Muwe- 
za-wa-yote, Mwenyi kuwapo, na uliyekuwapo: kwa 
kuwa umekwisha twaa huo uwezo wako ukuu na kuta- 
wala. 18 Na hizo taifa zilighadhibika, nayo ikaja 
hasira yako, na wakati wa kuhukumiwa hao wafu, na 
wakati wa kuwapa thawabu yao hao watumwa wako 
manabii, na hao watakatifu, na hao walichao jina lako, 
wadogo na wakubwa; na kuwaangamiza hao waiharibuo 
nti. 

19 Na hiyo hekalu ya Mwenyiezi Mngu iliyo mbi- 
nguni ilifunguliwa, na hilo kasha la maagano yakwe 
likaonekana ndani ya hekalu yakwe; nazo zikawa ume- 
me na sauti na raadi, na kitetemo-cha-nti, na mvua-ya- 
barafu kubwa mno. 

12 KISHA ishara kubwa mno ilionekana mbinguni ; 
mwanamke mwenyi kuvikwa jua, na mwezi ulikuwa 
tini ya nyayo zakwe, na katika kitwa chakwe ni taji ya 
nyota kumi na mbili; 2 nae alikuwa na mimba : nae 
apiga kelele, yuna utungu, na maumivu ya kuzaa. 3 

isha ishara nyengine ikaonekana mbinguni; na huyo 
ndiye, joka kubwa mno, mwekundu sana, alikuwa na 
vitwa sabaa na pembe kumi, na katika vitwa vyakwe 
alikuwa na vilemba sabaa. 4 Na mkia wakwe wako- 
kota sehemu ya tatu ya hizo nyota za mbinguni, na 
kuzibwaga nti: na hilo joka likasimama mbele ya huyo 
mwanamke aliyekuwa katika utungu wa kuzaa, illi 
kwamba hapo azaapo ammize mtoto wakwe. 5 Nae 
akazaa mwana, mwanamume, yeye atakaezitawala taifa 
zote kwa fimbo ya chuma: na mtoto wakwe alinyaku- 
liwa kwenda hata kwa Mwenyiezi Mngu, hata kwa kiti 
chakwe cha enzi. 6 Na huyo mwanamke akakimbia 
akenda bara, ambapo ana pabali palipotengezwa ni 
Mwenyiezi Mngu, illi kwamba wamlishe kuko muda wa 
siku alifu na miateni na sitini. 

7 Kisha palikuwa na vita mbinguni: Mikaeli na 

Google 


576 UFUNUO 12 


malaika zakwe kwenda kulipiga vita hilo joka; na hilo 
joka nalo na malaika zakwe yeye wakapigana vile vita; 
8 nao hawakushinda nguvu, wala pahali pao hapakuone- 
kana tena mbinguni. 9 Nahilo joka kubwa lilibwagwa 
tini, ni nyoka wa kale, yeye aitwae Ibilisi, tena aitwa 
 Shaitani, huyo mwenyi kuwapoteza walimwengu wote; 
alibwagwa nti na malaika zakwe walibwagwa tini nao 

moja nae. 10 Kisha nalisikia sauti kuu mbinguni, 
ikisema, Hivi sasa umekuwa wokofu, na uwezo, na 
ufaume wa Mwenyiezi Mngu wetu, na amri ya Masihi 
wakwe: kwa kuwa huyo mwenyi kuwashitaki ndugu 
zetu amekwisha bwagwa tini, yeye awashitakiye mbele 
ya Mwenyiezi Mngu wetu mtana na usiku. 11 Nao 
wakamshinda kwa ndia ya hiyo damu ya Kijana-cha- 
kondoo, na kwa ndia ya tamko la ushuhuda wao; nao 
hawakuupenda uhai wao hata mauti. 12 Kwaajili ya 
hayo, furahini enywi mbingu, na nyinywi mketio ndani 
yakwe. Ole mbwa nti na hiyo bahari : kwa kuwa huyo 
Ibilisi amewashukia nyinywi, mwenyi hasira kubwa, 
maana, ajua ya kwamba ana muda mchache tuu. 

13 Na hilo joka hapo alipoona ya kwamba amebwa- 
gwa mti, ndipo alipomuudhi huyo mwanamke, yule 
aliyemzaa mtoto mwanamume. 14 Na huyo mwana- 
mke alipawa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, illi 
kwamba aruke ende zakwe bara hata pahali pakwe, 
hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati, 
atoke mbele ya huyo nyoka. 15 Na huyo nyoka alitoa 
maji kanwani mwakwe nyuma ya huyo mwanamke 
kama vile mto, illi kwamba amfanye kutukuliwa kwa 
huo mkondo. 16 Nti ikamsaidia huyo mwanamke, nti 
ikafunua kanwa lakwe na kumiza huo mto, alioutoa hilo 
kaya kanwani mwakwe. 17 Na hilo joka lilimkasirikia 

uyo mwanamke, nalo likenda zakwe kuupiga vita ule 
uzao wa mwanamke uliosalia, ambao wayatunza maa- 
gizo ya Mwenyiezi Mngu na kuushika ushuhuda wa 


Google 


n Po oe 
A m A 


>°” _ bav- sm ë tg > = 
o. a AA E a 


w 


"A B-a U 


Ey 


UFUNUO 13 577 


Jeu: 13 NAE akasimama juu ya mtanga wa 
bahari. 

Kisha nalimuona nyama atoka baharini, mwenyi 
pembe kumi na vitwa sabaa, na juu ya pembe zakwe 
alikuwa na vilemba kumi, na juu ya vitwa vyakwe 
alikuwa na majina ya matukano. 2 Na huyo nyama 
niliyemuona alikuwa mfano wa tui, na maguu yakwe 
pann kama maguu ya duba, na kanwa lakwe kama 

anwa la simba: na hilo joka likampa uwezo wakwe 
yeye, na kiti chakwe cha enzi na amri kubwa. 8 Kisha 
nalikiona kitwa chakwe kimoja kama kilichotindwa kwa 
mauti; na hiyo jaraha yakwe ya kufa ikapozwa : na nti 
nzima ikataajabu nyuma ya huyo nyama; 4 nao wa- 
kalisujudia hilo joka, kwa sababu lilimpa huyo nyama 
amri yakwe; nao wakamsujudia yule nyama, wakisema, 
N nani aliye mfano wa huyo nyama? tena n nani awe- 
zae kupigana nae vitani? 5 nae alipawa kanwa lenyi 
kunena mambo makubwa na matukano; nae alipawa 
amri ya kufanya kazi yakwe muda wa miezi arubaini na 
miwili. 6 Nae akafunua kanwa lakwe amtukane M we- 
nyiezi Mngu, kulitukana jina lakwe, na masikani yakwe, 
na hao wakaao mbinguni. 7 Nae alipawa kufanya vita 
na hao watakatifu, na kuwashinda: nae alipawa amri 
juu ya killa kabila na jamaa na lugha na taifa. 8 Na 
wote waketio juu ya nti watamsujudia yeye, killa mtu 
ambae jina lakwe halikuandikwa ndani ya chuo cha 
uhai cha huyo Kijana-cha-kondoo, yeye aliyetindwa 
tangu dunia kupigwa msingi. 9 Mtu akiwa na sikio 
nasikie. 10 Mtu awae yote akiwa ni kuteka nyara, 
hwenda kutekwa nyara: mtu awae yote akiwa ni kuua 
kwa upanga, imepasa kwamba auwawe nae kwa upanga. 
Hapa ndipo penyi uvumilivu na imani ya hao wata- 
katifu. 

11 Kisha nalimuona nyama mwengine akwea juu 
atoka ndani ya nti; nae alikuwa na pembe mbili mfano 

Google T 


578 UFUNUO 14 


wa kijana-cha-kondoo, nae akanena kama joka linenavyo. 
12 Nae atumia hiyo amri yote ya yule nyama wa kwa- 
nza, mbele yakwe, Nae afanya hiyo nti na hao waketio 
mumo wamsujudie huyo nyama wa kwanza, yule ambae 
jaraha yakwe ya kifo ilipozwa. 13 Nae afanya ishara 
kubwa, illi kwamba afanye moto kushuka kutoka mbi- 
nguni uje juu ya nti mbele ya wana-Adamu. 14 Nae 
awapoteza hao waketio juu ya nti kwa ndia ya hizo 
ishara alizopawa kuzifanya mbele ya huyo nyama; 
akiwambia hao waketio juu ya nti, kwamba wamfanyie 
sanamu huyo nyama, yeye aliyekuwa na jaraha ya 
upanga nae akawa hai. 15 Nae alipawa kumpa 
pumzi huyo sanamu wa nyama, illi kwamba huyo 
sanamu wa nyama anene, na kufanya kwamba kadiri 
ya hao wasiomsujudia huyo sanamu wa nyama wauwa- 
we. 16 Nae awafanya wote, wadogo na wakubwa, na 
matajiri na masikini, na waungwana na watumwa, illi 
kwamba watiwe tomo katika mikono ya kuume yao, au 
katika vipaji vya nyuso zao; 17 tena kwamba mtu 
awae yote asiweze kununua kitu wala kuuza kitu, isi- 
pokuwa ni yeye aliye na hiyo tomo aweza, na hiyo tomo 
ni jina la huyo nyama au ni hisabu ya jina lakwe. 18 
Hapa ndipo penyi hikima. Yeye aliye na akili naiha- 
sibu hiyo hisabu ya huyo nyama; kwani ni hisabu ya 
bin-Adamu: na hisabu yakwe ni Sita mia na sitini na 


sita. 

14 KISHA naliona, na huyo ndiye, huyo Kijana- 
cha-kondoo amesimama juu ya mlima wa Zion, na 
watu mia na arubaini na nne alifu pamoja nae, wenyi 
jina lakwe na jina la Babae yameandikwa katika vipaji 
vya nyuso zao. 2 Nami nalisikia sauti yatoka mbinguni 
kama vile sauti ya maji mangi, na kama sauti ya raadi 
kuu: na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama wenyi 
kupiga vinanda-vya-kinubi wakivipiga vinanda vyao: 
8 aaa kama vile wimbo mpya mbele ya kile 

DOG 


sA a 


UFUNUO 14 579 


kiti-cha-enzi, na mbele ya hao nyama wane wenyi 
uhai, na hao wazee: na hapana mtu aliyeweza kuji- 
funza wimbo huo isipokuwa ni hao watu mia na arubaini 
na nne alifu waweza, hao walionunuliwa katika nti. 4 
Hawa ndio wasiotiwa najisi pamoja na wanawake; 
kwani wa tohara. Hawa ndio wamuandamao huyo 
Kijana-cha-kondoo, killa endapo. Hawa walinunuliwa 
katika wana-Adamu, wawe malimbuko kwa Mwenyiezi 
. Mngu na kwa huyo Kijana-cha-kondoo. 5 Na katika 
kanwa lao haukuonekana uongo: hawana aibu. 

6 Kisha nalimuona malaika mwengine akiruka kati- 
kati ya mbingu, mwenyi habari njema ya milele kuwa- 
hubiri hao waketio juu ya nti, na kuihubiri killa taifa 
na kabila na lugha na jamaa; 7 akasema kwa sauti 
kuu, Mcheni Mwenyiezi Mngu na kumtukuza yeye; 
kwa kuwa saa ya hukumu yakwe imekuja; msujudieni 
yeye aliyezifanya hizo mbingu na hiyo nti na bahari na 
vijito vya maji. 

8 Kisha mwengine, malaika wa pili, akaandama 
akisema, Umeanguka, umeanguka Babeli ule mji mku- 
bwa, huo uliozinwesha hizo taifa zote divei ya hasira za 
uzinifu wakwe. 

9 Kisha malaika mwengine, wa tatu, akawaandama 
wale, akisema kwa sauti kuu, Mtu awae yote akimsuju- 
dia huyo nyama na sanamu wakwe, na kukubali tomo 
katika kipaji cha uso wakwe au katika mkono wakwe, 
10 yeye nae atakunwa ya divei ya hasira za Mwenyi- 
ezi Mngu, iliyotengezwa tayari pasipo kutanganywa na 
maji katika kikombe cha hasira zakwe kuu; nae ata- 
adhibishwa kwa moto na kibiriti mbele ya malaika 
watakatifu na mbele ya huyo Kijana-cha-kondoo: 11 
na moshi wa adhabu zao hupaa juu hata milele na 
milele ; nao hawana kusitarehe mtana wala usiku, hao 
wamsujudiao huyo nyama na sanamu wakwe, na killa 
ka oen i Paa tomo ya jina lakwe. 12 Hapa ndipo penyi 

Google T9 


580 UFUNUO 15 


uvumilivu wa hao watakatifu, hao wayashikao maagizo 
ya Mwenyiezi Mngu na hiyo imani ya Jesu. 

13 Kisha nalisikia sauti iliyotoka mbinguni, ikinena, 
Andika, Heri ndao wafu wafao katika Bwana tokea 
sasa; naam, yuanena huyo Roho, ya kwamba wapate 
pumzika baada ya taabu zao za kazi: kwani kazi zao 
zafuatana nao. 

14, Kisha naliona, na hilo ndilo, wingu jeupe; na 
juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwana wa 

in-Adamu, mwenyi taji ya dhahabu katika kitwa 
chakwe, na mdu mkali mkononi mwakwe. 15 Na 
malaika mwengine akatoka katika hekalu, akimpigia 
ukelele huyo aliyekuwa ameketi juu ya hilo wingu, 
akisema kwa sauti kuu, Lete mdu wako ukavune: kwa 
kuwa saa ya kuvuna imekwisha kuja; kwa kuwa ma- 
vuno ya nti yameiva mno. 16 Na yeye aliyeketi juu 
ya hilo wingu akaubwaga mdu wakwe juu ya nti; na 
nti ikavunwa. 

17 Kisha malaika mwengine akatoka katika ile heka- 
lu iliyo mbinguni, yeye nae alikuwa na mdu mkali. 
18 Na malaika mwengine akatoka katika hayo madha- 
bahu, yeye aliye na amri juu ya moto; nae akampigia 
ukelele huyo aliyekuwa na huo mdu mkali, kwa sauti 
kuu, akimwambia, Lete mdu wako mkali, kavitunde 
vishazi vya huo mzabibu wa nti; kwa kuwa zabibu 
zakwe zimeiva sana. 19 Na huyo malaika akaubwaga 
huo mdu wakwe hata nti, nae akautunda mzabibu wa 
nti, nae akaubwaga katika kinu, hicho kinu kikubwa 
cha hasira za Mwenyiezi Mngu. 20 Na hicho kinu 
kikakamua nde ya mji, ikatoka damu katika kinu kafi- 
kilia hata hatamu za farasi, hata mitupo ya vyembe 
alifu na sita mia. 

15 KISHA naliona ishara nyengine katika hizo 
mbingu, tshara kubwa na kutaajabisha, malaika sabaa 
wenyi kizima wa mapigo sabaa, mapigo ya mwisho, kwa 


UFUNUO 16 581 


kuwa katika hayo hasira za Mwenyiezi Mngu zimeti- 
milia. 

2 Kisha naliona kitu mfano wa bahari ya kioo iliyo- 
tangamana na moto; na hao wenyi kushinda watokao 
kwa huyo nyama, na kwa sanamu wakwe, na kwa 
hisabu ya jina lakwe, walikuwa wamesimama kandoka- 
ndo ya ile bahari iliyokuwa ya kioo, wenyi vinanda-vya- 
kinubi vya Mwenyiezi Mngu. 3 Nao waimba wimbo 
wa Musa mtumwa wa Mwenyiezi Mngu, na wimbo wa 
huyo Kijana-cha-kondoo, wakisema, Ukuu sana na ku- 
taajabisha ndizo kazi zako, Ewe Bwana Mwenyiezi Mngu 
Muweza-wa-yote; ni zenyi haki na kweli ndia zako, 
Ewe Mfaume wa milele. 4 N nani asiyekucha, Ewe 
Bwana, na kulitukuza jina lako? kwa kuwa wewe u 
Mtakatifu peke yako; kwa kuwa hizo taifa zote zita- 
kuja na kusujudu mbele yako; kwa kuwa vitendo 
vyako vya haki vimekwisha funuliwa. 

5 Kisha baada ya mambo hayo. naliona, na hiyo 
hekalu ya hema ya ushuhuda mbinguni ilifunguliwa : 
6 na hao malaika sabaa wenyi mapigo sabaa walitoka 
katika hekalu, walikuwa wamevikwa jiwe, safi, lenyi 
kung'ara, nao walikuwa wamefungwa vifuani mwao 
mishipi ya dhababu. 7 Kisha mmoja katika wale 
nyama wane wenyi uhai akawapa wale malaika sabaa 
vitasa vya dhahabu sabaa vimejawa ni hasira za Mwe- 
nyiezi Mngu aliye hai hata milele na milele. 8 Na 
hiyo hekalu ikajawa ni moshi uliotoka kwa utukufu wa 
Mwenyiezi Mngu, na kutoka kwa uwezo wakwe; hapa- 
kuwa na mtu aliyeweza kungia ndani ya hekalu, hata 
yatimilie hayo mapigo sabaa ya wale malaika sabaa. 

16 KISHA nalisikia sauti kuu kutoka hekaluni, iki- 
wambia hao malaika sabaa, ikisema, Nendani, mkavi- 
mwaye vile vitasa sabaa vya hasira za Mwenyiezi Mngu 
juu ya nti. ` 

2 Na huyo wa kwanza akenda na kukimwaya kitasa 

rOOQIE 


582 UFUNUO 16 


chakwe juu ya nti; nayo yakawa maipu maovu sana juu 
ya hao wana-Adamu waliokuwa na tomo ya huyo nyama, 
wenyi kumsujudia sanamu wakwe, 

3 Na huyo wa pili akakimwaya kitasa chakwe juu 
ya babari; nayo bahari ikawa ni damu kama damu ya 
mfu: na killa nafusi yenyi uhai ikafa, vile vitu vilivyo- 
kuwa katika bahari. 

4 Na huyo wa tatu akakimwaya kitasa chakwe juu 
ya mito na vijito vya maji; navyo vikawa ni damu. 5 
Nami nalimsikia huyo malaika wa hayo maji akisema, 
Wewe u Mwenyi-haki wewe ulipo, uliyekuwapo, wewe . 
Mtakatifu, kwa kuwa ulihukumu hivyo: 6 kwa kuwa 
waliimwaya damu ya watakatifu na ya manabii, nawe 
umewapa damu kunwa: nao wasitahili. 7 Nami nali- 
yasikia hayo madhabahu yakisema, Naam, Ewe Bwana 
Mwenyiezi Mngu, Muweza-wa-yote, ni za kweli na za 
haki hukumu zako. 

8 Na huyo wa-ne akakimwaya kitasa chakwe juu ya 
jua; nalo lilipawa kuwateketeza wana-Adamu kwa 
moto. 9 Nao wakateketea wana-Adamu mteketeo mku- 
bwa: nao wakalitukana jina la Mwenyiezi Mngu aliye 
na amri juu ya mapigo hayo; wala wasitubie na kumpa 
yeye utukufu. 

10 Na huyo wa tano akakimwaya kitasa chakwe juu 
ya kiti-cha-enzi cha huyo nyama: na ufaume wakwe 
ukatiwa kiza; nao wakazitafuna ndimi zao kwa ajili ya 
utungu, 11 nao wakamtukana Mwenyiezi Mngu wa 
mbingu kwa ajili ya utungu wao na kwa ajili ya vidonda 
vyao; wala wasitubie kwa kazi zao. 

12 Na huyo wa sita akakimwaya kitasa chakwe juu 
ya huo mto mkubwa, mto wa Farati; na maji yakwe 
yakakauka, illi kwamba hiyo ndia itengezwe tayari kwa 
bao wafaume wajao kutoka maawioni mwa jua. 13 
Kisha naliona zatoka katika kanwæ la huyo joka na 
katika kanwa la huyo nyama na katika kanwa la huyo 

Google 


UFUNUO 17 583 


nabii wa uongo, roho tatu za uchafu kama vyua: 14 
kwani ndizo roho za pepo wabaya, zifanyazo ishara; 
ambazo zatoka nde na kuwendea hao wafaume wa 
ulimwengu mzima, kuwakutanisha kwa vile vita vya 
siku kuu ya Mwenyiezi Mngu, Muweza-wa-yote. 15 
(Mimi nipo, naja kama vile mwivi. Ana heri akeshae, 
na kuyatunza mavao yakwe, illi kwamba asende tupu- 
tupu, wakaona aibu yakwe). 

16 Nao wakawakutanisha hata pahali paitwapo kwa 
lugha ya Kihibirania, Hari-Magedon. 

17 Na huyo wa sabaa akakimwaya kitasa chakwe 
juu ya anga; kisha sauti kuu ilitoka katika hekalu, 
kutoka kile kiti-cha-enzi, ikinena, Imekwisha fanywa: 
18 pakawa na umeme na sauti na raadi; pakawa na 
kitetemo kikuu cha nti, ambacho, tangu wana-Adamu 
kuwako juu ya nti, hakikuwa kama hicho, kitetemo- 
cha-nti kikuu jinsi hiyo, jinsi kilivyokuwa kikuu. 19 
Na huo mji mkubwa uligawanyikana mafungu matatu, 
na miji ya zile taifa ilianguka; na Babeli, mji huo 
mkubwa, ulikumbukwa mbele ya Mwenyiezi Mngu, 
aupe huo hicho kikombe cha divei ya hasira za 
ghadhabu yakwe. 20 Na killa kisiwa kikakimbia na 
milima haikuonekana tena. 21 Na mvua kubwa ya 
barafu, killa kipande mfano wa uzito wa uzani, yashuka 
kutoka mbinguni juu ya wana-Adamu; na hao wana- 
Adamu wakamtukana Mwenyiezi Mngu kwa ajili ya 
hilo pigo kuu la mvua-ya-barafu ; kwa kuwa pigo lakwe 
ni kubwa mno. 

17 KISHA akaja mmoja wa hao malaika sabaa, 
wale waliokuwa na vile vitasa sabaa, nae akanena nami, 
akisema, Ndoo huku, ntakuonyesha kuhukumiwa kwa- 
kwe huyo kahaba mkuu, huyo aketiye juu ya maji 
mangi; 2 ambae hao wafaume wa nti walizini nae, na 
hao waketio katika nti wakalevywa ni divei ya uha- 
R sys 3 Nae akanitukua katika Roho akenda 


584 UFUNUO 17 


nami hata bara: nami nikamuona mwanamke ameketi 
juu ya nyama mwekundu sana, mwenyi kujawa ni 
majina ya matukano, mwenyi vitwa sabaa na pembe 
kumi. 4 Na huyo mwanamke alikuwa amevikwa nguo 
ya rangi ya kiforosadi na nyekundu, nae alikuwa ame- 
pambwa kwa dhahabu, na kito chenyi thamani na lulu, 
nae alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwa- 
kwe kilichojawa ni matukizo, ndiyo hayo machafu ya 
uhasharati wakwe, 5 nae alikuwa na jina lenyi kuandi- 
kwa katika kipaji cha uso wakwe, nalo ni hili, SIRI, 
BABELI MKUU, MAMA YA HAO MAKAHABA, NA YA HAYO 
MATUKIZO YA NTI. 6 Nami nalimuona huyo mwana- 
mke mwenyi kulewa kwa damu ya hao watakatifu, na 
kwa damu ya hao mashahidi ya Jesu. Nami nilipomu- 
ona, nikataajabu kwa ajabu kuu. 7 Na huyo malaika 
akaniuliza, Kwani kutaajabu? Mimi ntakwambia hiyo 
siri ya huyo mwanamke, na ya huyo nyama amtukuae, 
huyo pii na vitwa sabaa na pembe kumi. 8 Huyo 
nyama uliyemuona, aliyekuwapo nae hayupo; nae yua- 
taka kwea kutoka kuzimu, na kungia uharibifuni. Na 
hao waketio juu ya nti watataajabu, hao ambao jina lao 
halikuandikwa katika hicho chuo cha uhai tangu dunia 
kupigwa msingi, wamuonapo huyo nyama jinsi alivyo- 
kuwapo nae hayupo, nae atakuwapo. 9 Hapo ndipo 
penyi akili zenyi hikima. Vile vitwa sabaa ni milima 
sabaa, ambayo huyo mwanamke yuaketi juu yakwe: 
10 nayo ni wafaume sabaa; watano wansha anguka, 
huyo mmoja yupo, huyo mwengine hajaja bado: na, 
hapo atakapokuja imepasa kwamba aketi muda mcha- 
che. 11 Na huyo nyama aliyekuwapo, nae hayupo, 
yeye ndiye wa nane, nae yumo katika hao sabaa, nae 
yuenenda kungia uharibifuni. 12 Na hizo pembe kumi 
ulizoziona ni wafaume kumi, ambao hawajapokea ufaume 
bado; lakini wapokea amri kama wafaume pamoja na 
huyo nyama kwa muda wasaa moja. 13 Hawa wana 


Google 


UFUNUO 18 585 


shauri moja, nao wampa huyo nyama uwezo wao na 
amri yao. 14 Hawa watamfanyia vita huyo Kijana- 
cha-kondoo, nae Kijana-cha-kondoo atawashinda, kwa 
kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana, na Mfaume wa 
wafaume: na hao walio pamoja nae watashinda nao, wenyi 
kuitwa, wenyi kutauliwa, waaminifu. 15 Nae akana- 
mbia, Yale maji uliyoyaona hapo aketipo huyo kahaba, 
ndiyo jamaa na makutano na taifa na lugha. 16 Na hizo 
pembe kumi ulizoziona, na huyo nyama, hawa ndio wata- 
kaomtukia huyo kahaba, nao watamwata peke yakwe, 
na utupu, nao watakula nyama ya muwili wakwe, nao 
watamteketeza kabisa kwa moto. 17 Kwani Mwenyiezi 
Mngu amewatia myoyoni mwao kulifanya shauri lakwe, 
na kukubali shauri moja, na kumpa huyo nyama ufaume 
wao, hata hayo maneno ya Mwenyiezi Mngu yatimilie. 
18 Na yule mwanamke uliyemuona ndio ule mji mku- 
bwa, ambao una ufaume ulio juu ya wafaume wa nti. 

18 BAADA ya hayo nalimuona malaika mwengine 
ashuka kutoka mbinguni, mwenyi amri kuu mno; na 
hiyo nti ilitiwa muwanga kwa utukufu wakwe. 2 Nae 
akapiga ukelele kwa sauti kuu, akisema, Umeanguka, 
umeanguka Babeli, ule mkubwa, nao umekuwa masikani 
ya pepo, na malinzi ya killa roho mchafu, na malinzi ya 
killa nyuni mchafu mwenyi kutukiza. 3 Kwa kuwa taifa 
zote zimeanguka kwa sababu ya divei ya hasira za 
uhasharati wakwe; na hao wafaume wa nti wamezini 
nae, na hao wenyi kufanya biashara wa nti walitajiri- 
shwa kwa ukuu wa kiburi chakwe. 

4 Kisha nalisikia sauti nyengine iliyotoka mbinguni, 
yasema, Tokani watu wangu, mtoke ndani yakwe, illi 
kwamba msiwe na ushirika katika hizo dhambi zakwe, 
tena kwamba msipokee nanywi katika mapigo yakwe: 
5 kwa kuwa hizo dhambi zakwe zimefika hata mbinguni, 
na Mwenyiezi Mngu ameyakumbuka'hayo maovu yakwe. 
6 Mlipeni yeye kama vile alivyolipa yeye, tena mlipe 

Google 


586 UFUNUO 18 


mara mbili zaidi ya hizo kazi zakwe: katika kikombe 
hicho alichotanganyisha ndani yakwe, mtanganyishieni 
mara mbili. 7 Kadiri ya kujitukuza kwakwe na kuishi 

asipo kujizuia, mpe yeye ya mateso na masikitiko 

adiri iyo hiyo; kwa kuwa asema moyoni mwakwe, ya 
kwamba, Mimi nnaketi malika, nami si mjane, wala 
sitakuwa na masikitiko kamwe. 8 Kwa ajili ya hayo, 
mapigo yakwe yatakuja kwa siku moja, nayo ni mauti na 
masikitiko na ndaa; nae atateketezwa kwa moto kabisa- 
kabisa; kwa kuwa yeye Bwana Mwenyiezi Mngu aliye- 
mhukumu ni mwenyi nguvu mno. 9 Na hao wafaume 
wa nti waliozini nae na kuishi pasipo kujizuia pamoja nae 
watalia na kumuombolea hapo watakapouangalia huo 
moshi wa kuteketea kwakwe, 10 wa hali ya kusimama 
mbali sana kwa ajili ya khofu ya mateso yakwe, waki- 
sema, Ole, ole, huo mji mkubwa, Babeli huo mji wenyi 
nguvu! kwa kuwa katika saa moja hukumu yako ime- 
kufikilia. 11 Na hao wenyi kufanya-biashara wa nti 
walia na kumuombolea, kwa kuwa hapana mtu anunuae 
bidhaa yao tena; 12 bidhaa ya dhahabu na ya fedha 
na ya kito chenyi thamani na ya lulu na ya nguo ya 
katani nzuri, na ya nguo ya rangi ya kiforosadi, na ya 
hariri, na ya nguo nyekundu; na ya killa mti wa uudi, 
na killa Aaa ha cha pembe-ya-ndovu, na kulla chombo 
kilichofanywa cha mti wa thamani nyingi, na cha shaba, 
na cha chuma, na cha marimari ; 13 na mdalasini, na 
iliki, na uvumba, na manukato, na ubani, na divei, na 
mafuta ya zeti, na unga mzuri, na nganu, na ng'ombe, 
na kondoo; na biashara ya farasi na magari na ya wa- 
tumwa; na ya nafusi za wana-Adamu. 14 Na matunda 
ya Vuli ambayo nafusi yako iliyatamani yamekuondokea, 
na vitu vyote, vilivyokuwa vya unono, na vya shani 
vimekupotea, na watu hawataviona tena kamwe. 15 
Hao wenyi biashara kejas hivyo, waliotajirishwa ni 
yeye, watasimama mbali sana kwa kuyachelea hayo 


Google 


UFUNUO 18 587 


mateso yakwe, wakilia na kuombolea; 16 wakisema, 
Ole, ole, buo mji mkubwa, yeye aliyevikwa nguo za 
katani nzuri na nguo ya rangi ya kiforosadi, na nguo 
nyekundu, na kupambwa kwa dhahabu na kito chenyi 
thamani na kwa lulu! 17 kwa kuwa kwa saa moja 
utajiri ukuu jinsi hii umefanywa ukiwa. Na killa 
rubani wa marikabu, na killa aabiriye kwa tanga pahali 
popote, na wana-maji, kadiri ya walio na utumi wao 

harini wakasimama mbali, 18 nao wakapiga kelele 
walipouangalia huo moshi wa kuteketea kwakwe, wa- 
kisema, Ni mji upi ulio mfano wa mji huo mkubwa ? 
19 Nao wakatia mtanga juu ya vitwa vyao, wakapiga 
kelele, wakilia na kuombolea, wakisema, Ole, ole, mji 
huo mkubwa, ambao ndani yakwe hao wote walio- 
kuwa na marikabu zao baharini wakatajirishwa kwa 
ajili ya ukwasi wa biashara yakwe! kwa kuwa ame- 
fanywa ukiwa kwa saa moja. 20 Furahini juu yakwe 
enywi mbingu, nanywi watakatifu, nanywi mitume, 
nanywi manabii; kwa kuwa Mwenyiezi Mngu amehu- 
kumu hukumu yenu juu yakwe. 

21 Kisha malaika mwenyi nguvu akainua jiwe kama 
jiwe kubwa la kusagia, nae akalitupa baharini, akisema, 
Kama hivi kutupwa kwa nguvu, Babeli, mji huo mku- 
bwa, utapomoshwa tini, nao hautaonekana tena kabisa. 
22 Wala sauti ya wenyi kupiga vinanda-vya-kinubi na 
wenyi kupiga mazumari, na wenyi kupiga pirimbi, na 
wenyi kupiga barughumu, haitasikizwa ndani yako 
tena kabisa; wala fundi awae yote wa amali iliyo 
yoyote, hataonekana ndani yako tena kabisa; wala sauti 
ya jiwe lisagalo haitasikizwa ndani yako tena kabisa; 
23 na muwanga wa taa hautang'ara ndani yako tena 
kabisa; na sauti ya bwana-harusi na ya bibi-harusı 
haitasikizwa ndani yako tena kabisa; kwa kuwa hao 
wenyi-kufanya-biashara wako walikuwa wakubwa wa 
nti; kwa kuwa taifa zote zilidanganywa ni utawi wako. 

Google 


588 UFUNUO 19 


24 Na ndani yakwe ilionekana damu ya manabii na 
ya watakatifu, na ya hao wote waliouwawa juu ya 
nti. 

19 BAADA ya mambo hayo, nalisikia sauti kama ni 
sauti kubwa ya mkutano mkuu mbinguni, wakisema, 
Msifuni Bwana ; Wokofu, na utukufu, na uwezo, mbwa 
Mwenyiezi Mngu wetu: 2 kwa kuwa hukumu zakwe 
ni za kweli na za haki: kwa kuwa amemhukumu huyo 
kahaba mkuu, yule aliyekuwa akiipoteza nti kwa 
uhasharati wakwe, nae ameipatiliza damu ya watumwa 
wakwe mkononi mwakwe. 3 Nao wasema, mara ya 
pili, Msifuni Bwana. Na huo moshi wakwe hupaa juu 
hata milele na milele. 4 Na hao wazee ishirini na wa- 
ne na hao nyama-wenyi-uhai wane wakasujudu na 
kumuabudu Mwenyiezi Mngu aketiye katika kiti-cha- 
enzi, wakisema, Amina, Msifuni Bwana. 5 Na sauti 
ikatoka katika kiti-cha-enzi, ikisema, Msifuni Mwenyiezi 
Mngu wetu, enywi watumwa wakwe wote, nyinywi 
mmchao, wadogo na wakubwa. 6 Nami nalisikia 
sauti, kama ni sauti ya mkutano mkuu, kama sauti ya 
maji mangi, kama sauti ya raadi yenyi nguvu, ikisema, 
Msifuni Bwana: kwa kuwa atawala yeye Bwana 
Mwenyiezi Mngu wetu, Muweza-wa-yote. 7 Na tufu- 
rahi na kuona vyema sana, na tumpe huo utukufu: kwa 
kuwa harusi ya huyo Kijana-cha-kondoo imefika na 
mkewe amekwisha jiandalia tayari. 8 Nae kuyo mke 
alipawa kwamba ajivike nguo ya katani nzuri yenyi 
kung'ara, safi : kwani hiyo nguo ya katani ndiyo vitendo 
vya haki vya hao watakatifu. 9 Nae akanambia, 
Andika, Heri ndao walioalikwa wende karamu ya harusi 
ya Kijana-cha-kondoo. Nae akanambia, Maneno haya 
ni maneno ya kweli ya Mwenyiezi Mngu. 10 Nami 
, nalipomoka mbele ya maguu yakwe illi nimsujudie. 

Nae akanambia, Angalia sivyo: mimi nami ni mjoli 
wako wewe, tena ni mjoli wa nduguzo hao walio na 
Google 


UFUNUO 19 589 


ushuhuda wa Jesu ; msujudie Mwenyiezi Mngu : kwani 
ushuhuda wa Jesu ndio roho ya unabii. 

11 Kisha naliona hizo mbingu zimefunuka; na 
huyo ndiye, farasi mweupe, na yeye aliyempanda, 
mwenyi kuitwa Muaminifu na Wa-kweli ; nae ahukumu 
na kufanya vita kwa haki. 12 Na mato yakwe ni 
kama mwali wa moto, na katika kitwa chakwe vilemba 
vingi ; nae ana jina lililoandikwa, ambalo hapana mtu 
alijuae, isipokuwa yeye mwenyewe alijua. 13 Nae 
amevikwa mavao yaliyotovywa katika damu: na bizo 
lakwe huitwa, Neno la Mwenyiezi Mngu. 14 Na 
jeshi za asikari zilizo mbinguni zikamwandama wenyi 
kupanda farasi weupe na kuvikwa nguo ya katani nzuri 
nyeupe, safi. 15 Na upanga mkali watoka kanwani 
mwakwe, illi kwamba azipige hizo taifa kwa uo: nae 
atawatawala kwa fimbo ya chuma: nae yuakanyaga 
kinu cha divei ya ukali wa ghadhabu ya Mwenyiezi 
Mngu. 16 Nae ana jina lenyi kuandikwa katika 
mavao yakwe na katika paja lakwe, nalo ni hili, 
MFAUME WA WAFAUME, NA BWAN A WA MABWANA, 

17 Kisha nalimuona malaika mmoja asimama katika 
jua; nae akapiga ukelele kwa sauti kuu, akiwambia 

ao nyuni wote warukao kati ya mbingu, akisema, 
Ndooni, mkakutane pamoja kwa karamu kubwa ya 
Mwenyiezi Mngu; 18 illi kwamba mpate kula nya- 
ma ya hao wafaume na nyama ya maakida wakuu 
na nyama ya watu wakubwa, na nyama ya farasi na 
ya hao wawapandao, na nyama ya watu wote wau- 
ngwana na watumwa, wadogo na wakubwa. 

19 Kisha nalimuona huyo nyama, na hao wafaume 
wa nti na jeshi zao za asikari, wamekutana pamoja 
kufanya vita na huyo aliyeketi juu ya farasi, tena na 
jeshi ya asikari zakwe. 20 Na huyo nyama alishikwa, 
na huyo nabii wa uongo pamoja nae, yeye aliyezifanya 
hizo ishara mbele yakwe, ambazo kwa hizo aliwadanga- 

Google 


590 UFUNUO 20 


nya hao waliokuwa na ile tomo ya huyo nyama, na hao 
waliosujudia sanamu wakwe: hao wawili walitupwa 
wali hai katika hilo ziwa la moto liwakalo kwa kibiriti : 
21 na wale waliosalia waliuwawa kwa upanga wakwe 
yeye aliyeketi juu ya farasi, upanga huo uliokuwa 
watoka kanwani mwakwe: na wale nyuni wote waka- 
shiba kwa nyama zao. 

20 KISHA nalimuona malaika ashuka kutoka mbi- 
nguni, mwenyi ufunguo wa kuzimu, na mnyororo mku- 
bwa mkononi mwakwe. 2 Nae akalishika hilo joka, 
ni huyo nyoka wa kale, ambae ndiye Ibilisi, Shaitani, 
akamfunga muda wa myaka alifu, 3 na kumtupa 
katika kuzimu, kisha akamfungia, na kupiga muhuri 
juu yakwe, illi kwamba asizidanganye hizo taifa tena, 
hata hiyo myaka alifu ishe: baada yakwe imepasa 
kwamba afunguliwe muda mchache. 

4 Kisha naliona viti-vya-enzi, nao wakaketi katika 
viti vile, nao walipawa hukumu: nami naliziona i 
zao hao waliokatwa vitwa kwa ajili ya ushahidi wa 
Jesu na kwa ajili ya neno la Mwenyiezi , na hao 
wasiomsujudia huyo nyama, wala sanamu wakwe, wala 
hawakuipokea ile tomo katika vipaji vya nyuso zao 
wala katika mikono yao; nao wakawa hai, na kutawala 

amoja na Masihi myaka alifu. 5 Hao wafu waliosalia 
waki, mana hai hata ishe hiyo myaka alifu. Huku ndi- 
ko kufufuliwa kwa kwanza. 6 Ana heri na utakatifu 
yeye aliye na fungu katika kufufuliwa kwa kwanza: juu 
ya hao mauti ya pili hayana amri; lakini watakuwa 
makuhani wa Mwenyiezi Mngu na wa Masihi, nao 
watatawala pamoja nae myaka alifu. 

7 Na hapo itakapokwisha hiyo myaka alifu, huyo 
Shaitani atafunguliwa atoke kifungoni mwakwe, 8 nae 
atatoka nde kuzidanganya hizo taifa zilizo katika hizo 
pembe nne za nti, Juja na Majuja, kuwakutanisha 
pamoja kwa vile vita: hisabu yao ni kama mtanga wa 


Google 


UFUNUO 21 59] 


bahari. 9 Nao wakakwea juu ya upana wa nti, nao 
wakayazingira marago ya hao watakatifu na huo mji 
uliopendwa : ukashuka na moto kutoka mbinguni, uka- 
wala. 10 Na huyo Ibilisi aliyewadanganya alitupwa 
katika ziwa la moto na kibiriti, ambamo yumo huyo 
nyama na huyo nabii wa uongo; nao watateswa mtana 
na usiku hata milele na milele. 

11 Kisha naliona kiti-cha-enzi kikubwa cheupe, nae 
aliyeketi kiti hicho, ambae hiyo nti na hizo mbingu 
zikakimbia uso wakwe; na mahali pao hapakuonekana. 
12 Kisha naliwaona hao wafu, wakubwa na wadogo, 
wamesimama mbele ya hicho kiti-cha-enzi; na vyuo 
vikafunuliwa ; na chuo chengine kikafunuliwa ambacho 
ni chuo cha uhai: na hao wafu walihukumiwa katika 
mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vyuo, sawasawa 
na kazi zao. 13 Na hiyo bahari ikawatoa wale wafu 
waliokuwa ndani yakwe; na mauti na Akhera zikawatoa 
hao wafu waliokuwa ndani yakwe: nao walihukumiwa 
killa mtu sawasawa na kazi zakwe. 14 Na mauti na 
Akhera zilitupwa katika ziwa la moto. Hayo ndiyo 
mauti ya pili, maana, hilo ziwa la moto. 15 Na kwa- 
mba mtu awae yote hakuonekana mwenyi kuandikwa 
katika hicho chuo cha uhai, alitupwa katika ziwa la 
moto. 

21 KISHA naliona mbingu mpyana nti mpya; kwan 
hizo mbingu za kwanza na nti ya kwanza zimekwisha 
pita, na ile bahari haipo tena. 2 Nami naliona huo 
mji mtakatifu, Jerusalem mpya, ukishuka kutoka mbi- 
nguni kwa Mwenyiezi Mngu, ulikuwa umefanywa, 
tayari kama bibi-harusi aliyeandaliwa mumewe. 3 
Nami nalisikia sauti kuu iliyotoka katika hicho kiti-cha 
enzi, ikisema, Hayo ndiyo, masikani ya Mwenyiezi Mngu 
ni pamoja na wana-Adamu, nae atatua pamoja nao, nao 
watakuwa watu wakwe, na Mwenyiezi Mngu mwenyewe 
atakuwa pamoja nao, Mngu wao: 4 nae atafuta killa 


Google 


592 UFUNUO 21 


tozi matoni mwao; na mauti hayatakuwapo tena: wala 
maomboleo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo 
tena: mambo ya kwanza yamekwisha pita. 5 Na yeye 
aketiye katika kiti-cha-enzi akasema, Mimi hapa, 
nayafanya mambo yote yawe mapya. Nae akanambia, 
Andika: kwa kuwa maneno haya ni ya uaminifu na ya 
kweli. 6 Nae akanambia, Yamekwisha kuwapo. 
Mimi ni Alifa na Omega, huo mwanzo na huo mwisho. 
Mimi ntampa huyo mwenyi kiu ya jito la maji ya uhai 
bure. 7 Yeye ashindae atayarithi haya; nami ntakuwa 
Mngu wakwe nae atakuwa mwanangu. 8 Illa hao walio 
na khofu, na hao wasioamini, na watukizao, na wauaji, 
na wazinifu, na. watawi, na hao waabuduo sanamu, na 
waongo wote, fungu lao hao ni katika ziwa liwakalo 
moto na kibiriti ; ambalo ni mauti ya pili. 

9 Kisha akaja mmoja wa hao malaika sabaa waliokuwa 
na vile vitasa sabaa, waliojawa ni yale mapigo sabaa ya 
mwisho; nae akanena nami, akisema, Ndoo huku, ntaku- 
onyesha huyo bibi-barusi, mke wa Kijana-cha-kondoo. 
10 Nae akanitukua nili katika Roho, akenda nami hata 
kilima kikubwa kisha kirefu, nae akanionyesha mji huo 
mtakatifu, Jerusalem, ukishuka kutoka mbinguni kwa 
Mwenyiezi Mngu, 11 wenyi utukufu wa Mwenyiezi 
Mngu : umemetufu wakwe ulikuwa mfano wa kito chenyi 
thamani sana, kama kito cha jasipi, safi kama bilauri: 
12 ulikuwa na ukuta mkubwa kisha mrefu; nao ulikuwa 
na milango kumi na miwili, na katika milango palikuwa 
na malaika kumi na wawili; na majina yalikuwa yamea- 
ndikwa katika ile milango, ambayo ni majina ya zile ka- 
bila kumi na mbili za wana wa Isiraeli: 13 upande wa 
mashariki milango mitatu; na upande wa kasikazini mi- 
lango mitatu; na upande wa kusi milango mitatu; na 
upande wa magharibi milango mitatu. 14 Naule ukuta 
wa mji ulikuwa na misingi kumi na miwili, na katika 
hiyo misingi yamo majina kumi na mawili ya hao mitume 


Google 


UFUNUO 21 593 


kumi na wawili wa huyo Kijana-cha-kondoo. 15 Na 
yeye aliyenena nami alikuwa na cheo, ni mwanzi wa 
dhahabu, illi kwamba aupime huo mji na milango yakwe, 
na huo ukuta wakwe. 16 Na huo mji ni wa mirabaa, 
urefu wakwe kadiri ya upana wakwe: nae akaupima huo 
mji kwa ule mwanzi, ulikuwa ni mwendo wa mitupo- 
ya-vyembe alifu mara kumi na mbili; urefu wakwe na 
upana wakwe na kutukuka kwakwe kumelingana. 17 
Nae akaupima ukuta wakwe, ulikuwa ni dhiraa mia na 
arubaini na nne, kwa kipimo cha bin-Adamu, maana, 
cha malaika. 18 Na ujenzi wa ukuta wakwe ulikuwa 
wa jasipi : na huo mji ulikuwa wa dhahabu safi mfano wa 
kioo safi. 19 Hiyo misingi ya huo ukuta wa mji ilikuwa 
imepambwa kwa vito vya thamani killa aina. Msingi 


habu safi, kama kioo kionyachosana. 22 Nami sikuona 
hekalu mle ndani yakwe: kwani yeye Bwana Mwenyiezi 
Mngu Muweza-wa-yote, na huyo iene ere ndio 
hekalu yakwe. 23 Na mji huo hauna uhitaji wa jua 
wala mwezi kuung'aria juu yakwe: kwani huo utukufu 
wa Mwenyiezi Mngu uliutia muwanga, na taa yakwe ni 
yeye Kijana-cha-kondoo. 24 Na hizo taifa zitatembea 
katika muwanga wakwe: na wafaume wa nti huleta 
utukufu wao na kuutia ndani yakwe. 25 Na milango 
yakwe haitafungwa kamwe mtana (kwani hapatakuwa 
na usiku huko): 26 nao wataleta utukufu na hishima 
ya hizo taifa na kuvitia ndani yakwe: 27 na ndani ya- 
Google 


594 UFUNUO 22 


kwe mle hakitangia kamwe kilicho kinyonge kiwacho 
chote, wala yeye afanyae matukizo na uongo : isipoku- 
wa ni hao walioandikwa katika chuo cha uhai cha huyo 
Kijana-cha-kondoo watangia. 22 NAE akanionyesha 
mto wa maji ya uhai, wenyi kung'ara kama bilauri, wa- 
toka katika kile kiti-cha-enzi cha Mwenyiezi Mngu na 
cha Kijana-cha-kondoo, 2 katikati ya ndia kuu yakwe. 
Na upande huu wa huo mto na upande huu ulikuwapo 
ule mti wa uhai, wenyi matunda aina kumi na mbili, we- 
nyi kuleta matunda yakwe killa mwezi: na majani ya 
huo mti ndiyo yenyi kuzipoza hizo taifa. 3 Na hapa- 
takuwa na laana iliyo yote tena kabisa: na kiti-cha-enzi 
cha Mwenyiezi Mngu nacha Kijana-cha-kondoo kitaku- 
wapo hapo: na hao watumwa wakwe watamtumikia yeye; 
4 nao watauona uso wakwe; na jina lakwe litakuwa 
katika vipaji vya nyuso zao. 5 Na usiku hautakuwapo 
tena kamwe; nao hawana uhitaji wa muwanga wa taa 
wala wa muwanga wa jua; kwa kuwa Bwana Mwenyiezi 
Mngu huwatia muwanga: nao watatawala hata milele na 
milele. 

6 Kisha akanambia, Maneno haya ni ya uaminifu na 
ya kweli: na yeye Bwana, Mwenyiezi Mngu wa hizo roho 
za manabii akamtuma malaika wakwe awaonyeshe wa- 
tumwa wakwe mambo hayo ambayo imeyapasa kuwapo 
hivi sasa. 7 Na mimi hapa, naja kwa upesi. Ana heri 
huyo ayashikae hayo maneno ya unabii wa chuo hichi. 

8 Na mimi Johana ndimi niliyesikia na kuyaona 
mambo hayo. Na hapo niliposikia na kuyaona, nika 
moka illi nisujudu mbele ya maguu ya huyo malaika 
aliyenionyesha mambo hayo. 9 Nae akanambia, Anga- 
lia usitende : mimi nami ni mjoli wako wewe, tena ni 
mjoli wa nduguzo hao manabii, tena ni mjoli wa hao wa- 

ashikao maneno ya chuo hichi: msujudie Mwenyiezi 


ngu. 
10 Nae akanambia, Usiyatie muhuri hayo maneno ya 


Google 


UFUNUO 22 595 


unabii wa chuo hichi; kwani majira yamekurubia. 11 
Mwenyi kutenda batili natende batili tena, na mwenyi 
ukoo nafanywe kuwa na ukoo tena: na yeye aliye mwe- 
nyi haki nafanye haki tena: na yeye aliye mtakatifu na- 
fanywe kuwa mtakatifu tena. 12 Mimi hapa, naja kwa 
upesi ; na ujira wangu ninao pamoja nami, kumlipa killa 
mtu kama hiyo kazi yakwe ilivyo. 13 Mimi ni Alifa na 
Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. 
14 Wana heri hao wazifuao nguo zao ndefu, illi kwamba 
wawe na amri wauendee huo mti wa uhai, na kungia 
katika milango kufikilia katika mji. 15 Huko nde wa- 
ko hao mbwa, na hao watawi, na hao mahasharati, na 
hao wauaji, na hao waabuduo sanamu, na killa mtu au- 
pendae uongo na kuufanya. 

16 Mimi Jesu nimemleta malaika wangu awashuhu- 
die nyinywi mambo haya katika hizo kanisa. Mimi ni 
hilo Shina na Uzazi wa Daudi, tena Mimi m hiyo nyota 
yenyi kumetameta ya asubuhi. 

17 Huyo Roho na huyo Bibi-harusi wasema Ndoo. 
Nae asikiae naseme, Ndoo. Na yeye aliye na kiu naje: 
yeye atakae nayatwae maji ya uhai bure. 

18 Namshuhudia killa mtu ayasikiae maneno ya una- 
bii wa chuo hichi, Akiwa mtu awae yote kuyaongeza, 
Mwenyiezi Mngu ataongeza juu yakwe hayo mapigo ya- 
liyoandikwa katika chuo hichi: 19 naakiwa mtu awae 
an kuondoa neno katika maneno ya chuo cha unabii 

uu, Mwenyiezi Mngu ataondoa fungu lakwe katika huo 


mti wa uhai, na katika huo mji mtakatifu, ambao kabari 


zakwe zimeandikwa katika chuo hichi. 

20 Yeye mwenyi kuyashuhudia mambo haya asema, 
Naam; naja kwa upesi. Amina, na uje Bwana Jesu. 

21 Neema ya Bwana Jesu na iwe pamoja na wataka- 
tifu, Amina. 


Google 


Printed in Great Britain by R. Clay $ Sons, Ltd., Bungay, Sufolk. 


Google 


Printed in Great Britain by R, Clay $ Sons, Ltd., Bungay, Sufolk. 


Google 


